— —— — 


fá ið / 
rs æru. Ð j 


NÝJA TESTAMENTIÐ 


NÝ ÞÝÐING 
EFTIR FRUMTEXTANUM 





Sn GIFT OF... 
Mass, Biblé Society. 


REYKJAVÍK 
A KOSTNAÐ HINS BRESKA OG ERLENDA BIBLÍUFJELAGS 
1906 


Matteusar guðspjall. 


Æfisaga Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abra- 
hams. 
Abraham gat Ísak; og Ísak gat J akob; og Jakob 
8 gat Júda og bræður hans; og Júda gat Peres og Serah 
við Tamar; og Peres gat Esrom; og Esrom gat Ram; 
í og Ram gat Amminadab; og Amminadab gat Nahs- 
Son; og Nahson gat Salmon; og Salmon gat Bóas 
við Rahab; og Bóas gat Óbeð við Rut; og Óbéð gat 
SÍsaí; og Ísaí gat Davíð konung. 
l Og Davið gat Salómon við konu Úría; og Saló- 
mon gat Róbóam; og Róbóam gat Abia; og Abia gat 
8 Asa; og Asa gat Jósafat; og Jósafat gat Jóram; og 
9 Jóram gat Ússía; og Ússía gat Jóatam; og Jóatam 
1 gat Ahas; og Ahas gat Esekias; og Esekías gat Man- 
1 asse; og Manasse gat Amón; og Amón gat Jósías; og 
Jósías gat Jekonía og bræður hans á tíma herleiðing- 
arinnar til Babýlonar. 
En eftir herleiðinguna til Babýlonar gat Jekonia 
18 Sealtiel; og Sealtiel gat Serúbabel; og Serúbabel gat 
Abiúd; og Abíúd gat Elíakím; og Elíakím gat Asór; 
14 og Asór gat Sadók; og Sadók gat Akím; og Akím gat 
15 Eliúd; og Elíúd gat Eleasar; og Eleasar gat Mattan; 
1* 


4 Matteus 1,16—2,2 


16 ge Mattan gat Jakob; og Jakob gat Jósef, mann 
Maríu; af henni fæddist Jesús, sem kallast Kristur. 
a Eru þannig allir ættliðirnir frá Abraham til Da- 
víðs fjórtán ættliðir, og frá Davið til herleiðingarinnar 
til Babýlonar fjórtán ættliðir, og frá herleiðingunni til 
Babýlonar til Krists fjórtán ættliðir. 
18 En fæðing Jesú Krists varð á þessa leið: Móðir 
hans María var föstnuð Jósef, en áður en þau kæmu 
19 saman, reyndist hún þunguð af heilögum anda. En 
með því að Jósef maður hennar var rjettlátur, og vildi 
or þó ekki gjöra henni opinbera minkun, ásetti hann sjer 
st 8 20 að skiljast við hana á laun. En meðan hann var að 
war hugsa um þetta, sjá, þá vitraðist honum engill Drott- 
ins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttast þú 
ekki að taka til þin Maríu, konu þina, þvi að fóstur 
21 hennar er af heilögum anda. Og hún mun son ala 
og skalt þú kalla nafn hans Jesús, því að hann mun 
22 frelsa lýð sinn frá syndum þeirra. En alt þetta varð, 
til þess að rætast skyldi það, sem mælt er af Drotni 
Sa Þa fyrir spámanninn, er segir: Sjá, meyjan mun þunguð 
verða og son ala, og nafn hans munu menn kalla IÍm- 
24 manúel, sem er útlagt: Guð með oss. En þegar 
Jósef vaknaði, gjörði hann eins og engill Drottins 
25 hafði boðið honum, og tók konu sina til sin; og hann 
kendi hennar ekki, uns hún hafði alið son, og hann 
kallaði nafn hans Jesús. | 
2 En er Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu, á 
dögum Heródesar konungs, sjá, þá komu vitringar 
2 frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er 
hann, sem borinn er, konungur Gyðinganna? Því 
að vjer höfum sjeð stjörnu hans í austrinu og erum 


al bn 


A a ai 


Matteus 2,3— 13. 5 


8 komnir, til þess að veita honum lotningu. En er 
Heródes konungur heyrði þetta, varð hann felmtsfull- 
í ur og öll Jerúsalem með honum; og er hann hafði 
joð safnað saman öllum æðstu prestunum og. fræðimönn- 
um lýðsins, spurði hann þá, hvar Kristur ætti að 
5 fæðast. Og þeir svöruðu honum: Í Betlehem í 
6 Júdeu. Því að þannig er ritað af spámanninum: Ög 
þú Betlehem, land Júda, ert engan veginn hin minsta 
meðal höfðingja Júda; því að af þjer mun koma höfð- 
Tíingi, sem vera skal hirðir míns lýðs, Ísraels. Þá kall- 
aði Heródes vitringana til sin á laun og fekk hjá 
þeim glögga grein á því, hvenær stjarnan hefði birst; 

8 ljet hann þá síðan fara til Betlehem og sagði: Farið 
og haldið vandlega spurnum fyrir um barnið, og er 
þjer hafið fundið það, þá látið mig vita, til þess að 

? jeg geti einnig komið og auðsýnt því lotningu. En 
er þeir höfðu hlýtt á konunginn, fóru þeir leiðar 
sinnar. Og sjá, stjarnan, sem þeir höfðu sjeð í austr- 
inu, fór fyrir þeim, þar til hana bar þar yfir, sem 

10 þarnið var. En er þeir sáu stjörnuna, glöddust þeir 

1 harla mjög. Og þeir gengu inn í húsið og sáu barn- 
ið ásamt Maríu móður þess, og fjellu fram og veittu 
því lotningu. Ög þeir opnuðu fjárhirslur sínar og 

! færðu því gjafir: gull, reykelsi óg myrru. Og er 
þeir höfðu fengið bendingu frá Guði í draumi um 
það, að hverfa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir 
aðra leið heim til lands sins. 

3 En er þeir voru burt farnir, sjá, þá vitrast engill 
Drottins Jósef í draumi og segir: Rís upp og tak 
barnið og móður þess með þjer og flý til Egiptalands, 
og ver þar þangað til jeg segi þjer; því að Heródes 


6 Matteus 2,14—3,3. 


14 mun leita barnsins, til þess að fyrirfara því. Og 
hann reis upp, tók barnið og móður þess með sjer 
15 um nóttina og fór til Egiptalands, og þar dvaldist hann 
alt til dauða Heródesar, svo að rætast skyldi það, 
sem talað er af Drotni fyrir spámanninn, er segir: 
16 Frá Egiptalandi kallaði jeg son minn. En er Heródes 
sá, að hann var gabbaður af vitringunum, varð hann 
afarreiður, sendi út og ljet myrða öll sveinbörn, sem 
voru í Betlehem og í öllum nálægum hjeruðum, tvæ- 
vetur og þau, er yngri voru, sem svaraði þeirri tíma- 
lengd, sem hann hafði komist eftir hjá vitringunum. 
1 Rættist það þá, sem mælt er fyrir Jeremías spámann, 
18 er hann segir:  Ködd heyrðist í Rama, grátur og 
kveinstafir miklir; — Rakel grætur börnin sín, og vildi 
ekki huggast láta, því að þau eru ekki framar lífs. 
2 En er Heródes var dáinn, sjá, þá vitrast engill 
2 Drottins Jósef í draumi í Egiptalandi og segir: Ris 
upp og tak barnið og móður þess með þjer og far til 
Ísraelslands, því að þeir eru dánir, er sátu um lif 
21 barnsins. Og hann reis upp, tók barnið og móður 
22 þess með sjer og kom til Ísraelslands. En er hann 
heyrði, að Arkelás rjeð ríki í Júdeu, í stað Heródes- 
ar föður síns, varð hann hræddur við að fara þang- 
að, og hann fekk bendingu frá Guði í draumi og 
2 hjelt til Galileubygða. Og er hann kom þangað, 
settist hann að í borg, sem heitir Nasaret, til þess að 
það skyldi rætast, sem mælt er fyrir spámennina: 
Nasarei skal hann kallast. 
Á þeim dögum kemur Jóhannes skírari fram og 
“ prjedikar í óbygðum Júdeu og segir: Gjörið iðrun, 
8 því að ríki himnanna er nálægt. Því að hann er sá, 


Ta nt nn EÐ ag ii = 


Matteus 3,4—16. | 7 


sem Jesajas spámaður talar um, er hann segir: Rödd 
manns, er hrópar í óbygðinni:  Greiðið veg Drottins, 
4 gjörið beinar brautir hans. En Jóhannes, hann bar 
klæðnað af úlfaldahárum og leðurbelti um lendar sjer; 
5 en fæða hans var engisprettur og villihunang. Þá 
kom Jerúsalem út til hans og gjörvöll Júdea og alt 
6 landið umhverfis Jórdan. Og þeir ljetu skírast af 
7 honum í ánni Jórdan, játandi syndir sínar. En er 
hann sá marga af Faríseum og Saddúkeum koma 
til skírnar sinnar, sagði hann við þá: Þjer nöðru- 
afkvæmi, hver kendi yður að flýja undan komandi 
8 reiði? Berið þá ávöxt samboðinn iðruninni, og ætl- 
?ið ekki, að þjer getið sagt með sjálfum yður: Vjer 
eigum Abraham að föður; því að jeg segi yður, að. 
Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. 
10 En öxin er þegar lögð að rót trjánna; verður þá hvert 
það trje, sem ekki ber góðan ávöxt, upp höggvið og 
11 því í eld kastað. Jeg skíri yður með vatni til iðrun- 
ar, en Sá er mjer máttkari, sem eftir mig kemur, og 
er jeg ekki verður að bera skó hans; hann mun skira 
12 yður með heilögum anda og eldi.  Varpskófla hans 
er í hendi honum og hann mun gjörhreinsa láfa sinn 
og safna hveiti sínu í hlöðuna, en hismið mun hann 
brenna í óslökkvandi eldi. 
ið Þá kemur Jesús frá Galíleu til Jórdanar, til Jó- 
14 hannesar, til þess að skirast af honum, en Jóhannes 
varnaði honum þess og sagði: Mijer er þörf að skir- 
15 ast af þjer, og þú kemur til mín! En Jesús svaraði 
og sagði við hann: Lát það nú eftir, því að þannig 
ber okkur að fullnægja öllu rjettlæti. Þá lætur 
16 hann það eftir honum. Og er Jesús var skirður, 


8 Matteus 3,17—4,12. 


stje hann jafnskjótt upp úr vatninu; og sjá, himn- 
arnir opnuðust fyrir honum, og hann sá Guðs anda 
17 stíga ofan eins og dúfu og koma yfir hann; og sjá, 
rödd heyrðist af himnum, er sagði: Þessi er sonur 
minn, hinn elskaði, sem jeg hefi velþóknun á. 
4 Þá var Jesús leiddur af andanum út á eyðimörk- 
ð ina, til þess að verða freistaður af djöflinum; og 
er hann hafði fastað fjörutíu daga og fjörutíu 
Snætur, tók hann loks að hungra. Og freist- 
arinn kom og sagði Við hann: Ef þú ert Guðs 
sonur, þá seg, að steinar þessir skuli verða að brauð- 
4 um. En hann svaraði og sagði: Ritað er: Maður- 
inn lifir ekki af brauði einu saman, heldur af sjerhverju 
ð orði, sem fram gengur af Guðs munni. Þá tók djöf- 
ullinn hann með sjer til borgarinnar helgu og setti 
6 hann á þakbrún musterisins, og segir við hann: Ef 
þú ert Guðs sonur, þá kasta þjer niður, því að ritað 
er: Hann mun bjóða englum sínum um þig og þeir 
mun bera þig á höndum sjer, til þess að þú steytir ekki 
7 fót þinn við steini. Jesús sagði við hann: Aftur 
stendur ritað: Ekki skaltu freista Drottins Guðs þíns. 
8 Enn að nýju tekur djöfullinn hann með sjer upp á ofur- 
hátt fjall og sýnir honum öll ríki heimsins og dýrð 
9 þeirra og sagði við hann: Alt þetta mun jeg gela 
10 þjer, ef þú fellur fram og tilbiður mig. Þá segir 
Jesús við hann: Vík burt, Satan; því að ritað er: 
Drottin Guð þinn átt þú að tilbiðja og þjóna honum 
H einum. Þá yfirgefur djöfullinn hann, og sjá, englar 
komu og þjónuðu honum. 
að En er hann heyrði, að Jóhannes hefði verið fram- 
seldur, fór hann til Galileu. Og hann fór burt frá 


Matteus 4,13— 25. 9 


18 Nasaret, kom og settist að í Kapernaum við vatnið í 
14 landshlutum Sebúlon og Naftalí, til þess að rætast 
skyldi það, sem mælt er fyrir Jesajas spámann, er 
15 segir: Land Sebúlon og Naftalí fram með vatninu, 
landið hinumegin Jórdanar, Galílea heiðingjannna. 
16 Lýður sá er í myrkri sat, hefir sjeð ljós mikið, og þeim, 
er sátu í landi og skugga dauðans, er ljós upp runnið. 
17 Upp frá þessu tók Jesús að prjedika og segja: Gjörið 
iðrun, því að ríki himnanna er nálægt. 
rs En er hann gekk fram með Galileuvatninu, sá 
hann bræður tvo, Simon, sem kallaður er Pjetur, og 
Andrjes, bróður hans, er voru að leggja net í vatnið, 
Q þvi að þeir voru fiskimenn; og hann segir við þá: 
Fylgið mjer, þá mun jeg gjöra yður að manna veið- 
% yrum. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu 
% honum. Og er hann gekk þaðan lengra fram, sá 
hann aðra tvo bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhann- 
es bróður hans, á skipi með Sebedeusi, föður þeirra, 
og voru þeir að bæta net sin; og hann kallaði þá. 
2 Og þeir yfirgáfu jafnskjótt skipið og föður sinn, og 
fylgdu honum. 
eð Og Jesús fór víðsvegar um alla Galíleu og kendi 
í samkunduhúsum þeirra og prjedikaði fagnaðarboð- 
skap ríkisins, og læknaði sjerhvern sjúkdóm og sjer- 
% hvern krankleika meðal lýðsins. Og orðrómurinn um 
hann barst út um alt Sýrland. Og menn færðu til 
hans alla sjúka, menn, sem haldnir voru af ýmsum 
sjúkdómum og þjáningum, menn, sem þjáðust af önd- 
25 um, tunglsjúka og lama, og hann læknaði þá. Og 
mikill mannfjöldi fylgdi honum úr Galíleu og Deka- 


10 Matteus 5,1—1o. 


pólis og Jerúsalem og Júdeu og úr landinu handan 
yfir Jórdan. 
En er hann sá mannfjöldann, gekk hann upp á 
fjallið, og er hann var sestur niður, komu læri- 
2 sveinar hans til hans. Ög hann lauk upp munni sin- 
um, kendi þeim og sagði: 


* Sælir eru þeir, sem fátækir eru í andanum, því 
að þeirra er ríki himnanna. 

2 Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir 
verða. Sg 

Sælir eru hógværir, því að þeir munu landið erfa. 

S Sælir eru þeir, sem hungrar og þyrstir eftir rjett- 
lætinu, því að þeir munu saddir verða. 

( Sælir eru miskunnsamir, þvi að þeim mun mis- 


kunnað verða. 
Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu Guð sjá. 


= Sælir eru friðsemjendur, þvi að þeir munu Guðs 
börn kallaðir verða. 
20 Sælir eru þeir, sem ofsóttir verða fyrir rjettlætis 


1 sakir, því að þeirra er ríki himnanna. Sælir eruð 
þjer, þá er menn atyrða yður og ofsækja og tala ljúg- 

12 andi gegn yður alt ilt fyrir minar sakir. Verið glaðir 
og Íagnið, því að laun yðar eru mikil á himnum; 
því að þannig ofsóttu þeir spámennina, sem voru á 
undan yður. 

13 Þjer eruð salt jarðarinnar; en ef saltið dofnar, 
með hverju á þá að selta það? Það er til einkis 
framar nýtt, heldur er því kastað út og það fótum 

lí troðið af mönnum. Þjer eruð ljós heimsins; borg, 

5 sem stendur uppi á fjalli, fær ekki dulist. Ekki 
kveikja menn heldur ljós og setja það undir mæliker, 


Matteus 5,16—24. 11 


heldur á ljósastikuna; og þá lýsir það öllum, sem eru 

18 í húsinu. Þannig lýsi ljós yðvart fyrir mönnunum, 
til þess að þeir sjái góðverk yðar og vegsami föður 
yðar, sem er á himnum. 

1 Ætlið ekki, að jeg sje kominn til þess að niður 
brjóta lögmálið eða spámennina; jeg er ekki kominn 
til þess að niður brjóta, heldur til þess að uppfylla; 

18 því að sannlega segi jeg yður: Þangað til himinn og 
jörð líða undir lok, mun ekki einn bókstafur eða eitt 
stafstrik lögmálsins undir lok líða, uns það alt er 

19 komið fram. Hver sem þvi brýtur eitt hið minsta af 
boðorðum þessum, og kennir mönnunum þannig, hann 
mun verða kallaður minstur í ríki himnanna; en hver 
sem breytir eftir þeim og kennir þau, hann mun 

20 kallaður verða mikill í ríki himnanna. Því jeg segi 
yður, að "ef rjettlæti yðar tekur ekki fram rjettlætis 
fræðimannanna og Faríseanna, komist þjer alls ekki 
inn í ríki himnanna. 

a Þjer hafið heyrt, að sagt var við forfeðurna: Þú 
skalt ekki morð fremja, en hver sem morð fremur, 

22 verður sekur fyrir dóminum; en jeg segi yður, að 
hver sem reiðist bróður sinum, er sekur fyrir dómin- 
um; og hver sem segir við bróður sinn: Raka!*) 
verður sekur fyrir ráðinu; en hver sem segir: Þú 

2 afglapi! verður sekur Gehenna-eldsins. Ef þú því 
ert að bera gáfu þína fram á altarið, og þú minnist 
þess þar, að bróðir þinn hefir eitthvað á móti þjer, 

# þá skil gáfu þína þar eftir fyrir framan altarið og 
far burt, sæstu fyrst við bróður þinn, og kom siðan 


*) þ. e. varmenni. 


12 Matteus 5,25—36. 


25 og ber fram gáfu þína. Vertu skjótur til sætta við 
mótstöðumann þinn, meðan þú ert enn á veginum 
með honum, svo að mótstöðumaðurinn selji þig eigi 
dómaranum í hendur, og dómarinn selji þig þjóninum 

26 í hendur, og þjer verði varpað í fangelsi. Sannlega 
segi jeg þjer, að þú munt alls ekki komast út þaðan, 
fyr en þú hefir borgað hinn siðasta eyri. 

#7 Þjer hafið heyrt, að sagt var: Þú skalt ekki 

28 hórdóm drýgja; en jeg segi yður, að hver sem lítur 
á konu með girndarhug, hefir þegar drýgt hór með 

20 henni í hjarta sínu. Ef hægra auga þitt hneykslar 
þig, þá rif það út og kasta því frá þjer, því að gagn- 
legt er þjer, að einn lima þinna tortímist, og ckkí 

80 verði öllum líkama þinum kastað í Gehenna. Og ef 
hægri hönd þin hneykslar þig, þá snið hana af og 

" kasta frá þjer, því að gagnlegt er þjer, að einn lima 
þinna tortímist, og ekki lendi allur líkami þinn í 

81 Gehenna. Það er einnig sagt: Hver sem skilur 

82 við konu sína, skal gefa henni skilnaðarskrá. En 
Jeg segi yður, að hver sem skilur við konu sína, 
nema fyrir hórsök, verður þess valdandi, að hún 
drýgir hór; og hver sem gengur að eiga fráskilda 
konu, drýgir hór. 

08 Enn hafið þjer heyrt, að sagt var við forfeðurna: 
Þú skalt ekki vinna rangan eið, en þú skalt 

3t halda eiða þína við Drottin. En jeg segi yður, 
að þjer eigið alls ekki að sverja, hvorki við himininn, 

85 því að hann er hásæti Guðs, nje við jörðina, þvi að 
hún er skör fóta hans, ekki heldur við Jerúsalem, 

80 því að hún er borg hins mikla konungs; ekki máttu 
heldur sverja við höfuð þitt, þvi að þú getur ekki 


Matteus 5,31—6,2. 13 


#7 gjört eitt hár svart eða hvitt. En ræða yðar skal 
vera: já, já; nei, nei; en það sem er umfram þetta, 
er af hinu vonda. „á 

Þjer hafið heyrt, að sagt var: Auga fyrir 

39 guga og tönn fyrir tönn. En jeg segi yður: Þjer 
skuluð ekki rísa gegn meingjörðamanninum, en slái 
einhver þig á hægri kinn þina, þá snú þú einnig 

40 hinni að honum. Og við þann, sem vill lögsækja 
þig og taka kyrtil þinn, slepp og við hann yfirhöfn- 

linni. Og neyði einhver þig með sjer eina milu, þá 

42 far með honum tvær. Gef þeim sem biður þig, og snú 
ekki bakinu við þeim, sem vill fá lán hjá þjer. 

4ð Þjer hafið heyrt, að sagt var: Þú skalt elska 

# náunga þinn og hata óvin þinn. En jeg segi yður: 
Elskið óvini yðar, og biðjið fyrir þeim, sem ofsækja 

45 yður, til þess að þjer verðið börn föður yðar, sem er 
á himnum; því að hann lætur sól sina renna upp 
yfir vonda og góða og rigna yfir rjettláta og rang- 

46 láta. Því að ef þjer elskið þá, sem yður elska, hvaða 
laun öðlist þjer þá? Gjöra ekki jafnvel tollheimtu- 

#1 mennirnir hið sama? Og ef þjer heilsið aðeins 
bræðrum yðar, hvað frábært gjörið þjer þá? Gijöra 

4 ekki jafnvel heiðingjarnir hið sama? Verið þjer 
því fullkomnir, eins og yðar himneski faðir er full- 
kominn. 

Gætið yðar, að fremja ekki rjettlæti yðar fyrir 
mönnunum, til þess að verða sjeðir af þeim; 
annars hljótið þjer ekki laun hjá föður yðar, sem 
er á himnum. 
“ Þegar þú því gefur ölmusu, þá lát ekki blása í 
básúnu fyrir þjer, eins og hræsnararnir gjöra í sam- 


14 Matteus 6,3—15. 


kundunum og á götunum, til þess að þeim hlotnist 
heiður af mönnum. Sannlega segi jeg yður, þeir hafa 
8laun sín út tekið. En þegar þú gefur ölmusu, þá 
viti vinstri hönd þín ekki hvað hægri hönd þin 

4 gjörir, til þess að ölmusa þín sje í leyndum, og faðir 
þinn, sem sjer í leyndum, mun endurgjalda þjer. 

Og þegar þjer biðjist fyrir, þá verið ekki eins 
og hræsnararnir, því að þeim er ljúft að biðjast fyrir 
standandi í samkundunum og á gatnamótunum, til 
þess að verða sjeðir af mönnum. Sannlega segi jeg 

6 yður, að þeir hafa laun sín út tekið. En þegar þú 
biðst fyrir, þá gakk inn í herbergi þitt, og er þú hefir 
lokað dyrum þinum, þá bið föður þinn, sem er í leynd- 
um, og faðir þinn, sem sjer í leyndum, mun endur- 

7 gjalda þjer. En er þjer biðjist fyrir, þá viðhafið 
ekki ónytjumælgi, eins og heiðingjarnir, því að þeir 
hyggja, að þeir muni verða bænheyrðir fyrir mælgi 

8 sína. Likist því ekki þeim; þvi að faðir yðar veit 

9 hvers þjer við þurfið, áður en þjer biðjið hann. Þjer 
skuluð þvi biðja þannig: 

Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgast nafn 
10 þitt, komi ríki þitt, verði vilji þinn, svo á jörðu sem 
1 á himm; gef oss í dag vort daglegt brauð; og fyrirgef 
oss vorar skuldir, svo sem wjer og höfum fyrirgefið 
18 gkuldunautum vorum; og leið oss ekki í freistni, heldur 
frelsa oss frá tllu. 
As Því að ef þjer fyrirgefið mönnunum misgjörðir 
þeirra, þá mun yðar himneski faðir einnig fyrirgefa 
lö yður. En ef þjer fyrirgefið ekki mönnunum þeirra 
misgjörðir, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa yðar 
misgjörðir. 


—mR— 


Matteus 6,16—27. 15 


16 En er þjer fastið, þá verið ekki svipþungir eins 
og hræsnararnir; því að þeir gjöra ásjónur sinar tor- 
kennilegar, til þess að mennirnir geti sjeð, að þeir 
fasta; sannlega segi jeg yður, að þeir hafa laun sin 

"út tekið. En er þú fastar, þá smyr höfuð þitt og 

8 þvo andlit þitt, til þess að mennirnir sjái ekki, að 
þú fastar, heldur faðir þinn, sem er í leyndum, 
og faðir þinn, sem sjer í leyndum, mun endurgjalda 
þjer. 

8 Safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem 
mölur og ryð eyðir, og þar sem þjófar brjótast inn 

2 02 stela; heldur safnið yður fjársjóðum á himni, þar 
sem hvorki eyðir mölur nje ryð, og þar sem þjófar 

%1 brjótast ekki inn og stela, því að þar sem fjársjóður þinn 

2er, þar mun og hjarta þitt vera. Augað er lampi 
líkamans; ef því auga þitt er heilt, þá mun allur 

% líkami þinn vera í birtu; en sje auga þitt sjúkt, þá 
mun allur líkami þinn vera í myrkri; ef þvi ljósið, 
sem í þjer er, er myrkur, hve mikið verður þá 

4 myrkrið! Enginn getur þjónað tveimur herrum, því 
að annaðhvort mun hann hata annan og elska hinn, 
eða aðhyllast annan og litilsvirða hinn. Þjer getið 

5 ekki þjónað Guði og mammon. Þess vegna segi jeg 
yður: Verið ekki áhyggjufullir um lif yðar, hvað 
þjer skuluð eta eða hvað þjer skuluð drekka, ekki 
heldur um líkama yðar, hverju þjer skuluð klæðast. 
Er ekki lífið meira en fæðan og líkaminn meira en 

% klæðnaðurinn? Litið til fugla himinsins, þeir sá 
ekki nje uppskera og þeir safna ekki heldur í hlöður, 
og yðar himneski faðir fæðir þá; eruð þjer ekki 

2 miklu fremri en þeir? En hver af yður getur með 


16 Matteus 6,28—,6. 


28 áhyggjum aukið einni alin við hæð sina? Og hvi 
eruð þjer áhyggjufullir um klæðnað? Gefið gaum að 
liljum. vallarins, hversu þær vaxa; þær vinna ekki 

290g þær spinna ekki heldur, en jeg segi yður, að 
jafnvel Salómon í allri dýrð sinni var ekki svo 

30 skrýddur sem ein þeirra. Þegar Guð nú skrýðir svo 
gras vallarins, sem í dag stendur, en á morgun 
verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu 

#1 fremur klæða vður, þjer lítiltrúaðir? Segið því ekki 
áhyggjufullir: Hvað eigum vjer að eta? eða: Hvað 
eigum vjer að drekka? eða: Hverju eigum vjer að 

82 klæðast? því að eftir öllu þessu sækjast heiðing- 
jarnir, og yðar himneski faðir veit, að þjer þarfnist 

33 alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og rjettlætis, og 

34 þá mun alt þetta veitast yður að auki. Verið því 
ekki áhyggjufullir um morgundaginn, því að morgun- 
dagurinn mun bera áhyggju fyrir sjer; hverjum degi 
nægir sin þjáning. 

Dæmið ekki, til þess að þjer verðið ekki dæmdir; 

2 Á því að með þeim dómi, sem þjer dæmið, verðið 
þjer dæmdir, og þeim mæli, sem þjer mælið, verður 

3 yður mælt. En hví sjer þú flísina í auga bróður 
þins, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þinu? 

4 Eða hvernig getur þú sagt við bróður þinn: lát 
mig draga út flísina úr auga þjer, og sjá, bjálki er í 

5 þínu auga? Hræsnari, drag fyrst bjálkann út úr 

auga þínu, og muntu þá sjá vel til að draga út 

flísina úr auga bróður þíns. 
Gefið eigi hundunum hið heilaga og kastið eigi 
perlum yðar fyrir svínin, til þess að þau troði þær 


-6 


Matteus 7,7—20. 17 


ekki niður með fótunum og snúi sjer við og rifi yður 
í sundur. 
K Biðjið, og yður mun gefast; leitið, og þjer munuð 
finna; knýið á, og fyrir yður mun upp lokið verða; 
8 því að sjerhver sá er biður, öðlast, og sá er leitar, 
finnur, og fyrir þeim er á knýr, mun upp lokið 
9 verða. Eða hver er sá maður meðal yðar, sem 
mundi gefa syni sínum stein, er hann bæði um brauð? 
10 Og hvort mundi hann gefa honum höggorm, er hann 
1 bæði um fisk? Ef nú þjer, sem vondir eruð, hafið 
vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hversu 
miklu fremur mun þá faðir yðar, sem er á himnum, 
12 gefa þeim góðar gjafir, sem biðja hann? Alt, sem 
þjer því viljið að mennirnir gjöri yður, það skuluð 
þjer og þeim gjöra; því að þetta er lögmálið og spá- 
mennirnir. 
18 Gangið inn um þrönga hliðið; því að vitt er 
hliðið og breiður vegurinn, er liggur til glötunarinnar, 
14 og margir eru þeir, sem fara þar inn; því að þröngt 
er hliðið og mjór vegurinn, er liggur til lífsins, 8 
fáir eru þeir, sem finna hin. 
15 Gætið yðar fyrir falsspámönnum, er koma til 
yðar í sauðaklæðum, en eru hið innra glefsandi 
16 vargar; af ávöxtum þeirra skuluð þjer þekkja þá. 
Hvort geta menn lesið vínber af þvrnum eða fíkjur 
17 af þistlum? Þannig ber sjerhvert gott trje góða ávöxtu, 
18 en skemt trje ber vonda ávöxtu. "Gott trje getur ekki 
borið vonda ávöxtu, ekki heldur skemt trje borið 
19 góða ávöxtu. Hvert það trje, sem ekki ber góðan 
20 ávöxt, er upp höggvið og því í eld kastað; þess 
vegna — af ávöxtum þeirra skuluð þjer þekkja þá. 
2 


18 Matteus 7,21—8,4. 


21 Ekki mun hver sá, er við mig segir: Herra, herra, 
ganga inn í ríki himnanna, heldur sá er gjörir vilja 
22 föður míns á himnum. Margir munu segja við mig 
„á þeim degi: Herra, herra, höfum vjer ekki spáð 
með þinu nafni, og höfum vjer ekki rekið út anda 
með þínu nafni, og höfum vjer ekki gjört mörg krafta- 
23 verk með þínu nafni? Og þá mun jeg segja þeim 
afdráttarlaust: Aldrei þekti jeg yður; farið frá mjer 
24 þjer, sem fremjið ranglæti. Hver sem þvi heyrir 
þessi orð mín og breytir eftir þeim, honum má líkja 
25 við hygginn mann, er bygði hús sitt á bjargi; og 
steypiregn kom ofan, og vatnsflóð komu og stormar 
bljesu, og skullu á því húsi, en það fjell ekki, því að 
26 það var grundvallað á bjargi. Og hverjum, sem 
heyrir þessi orð min og breytir ekki eftir þeim, hon- 
um má líkja við heimskan mann, er bygði hús sitt á 
21 sandi; og steypiregn kom ofan, og vatnsflóð komu og 
stormar bljesu, og skullu á þvi húsi, og það fjell, og 
fall þess var mikið. 
= Og það varð, er Jesús hafði lokið þessum orðum, 
2 að mannfjöldinn undraðist mjög kenningu hans; því 
að hann kendi þeim eins og sá sem vald hafði, og 
ekki eins og fræðimenn þeirra. 
8 En er hann steig niður af fjallinu, fylgdi honum 
*Ö mikill mannfjöldi. Og sjá, líkþrár maður kom 
til hans, laut honum og mælti: Herra, ef þú vilt, 
8 getur þú hreinsað mig. Og hann rjetti út höndina, 
snart hann og sagði: Jeg vil, verðir þú hreinn! Og 
á jafnskjótt varð likþrá hans hrein. Og Jesús segir 
við hann: Sjá þú til, að þú segir það engum, 


Matteus 8,5— 17. 19 


heldur far burt, sýn þig prestinum, og ber fram 
gjöfina, sem Móse skipaði fyrir, þeim til vitnisburðar. 
j En er hann gekk inn í Kapernaum, kom til hans 
6 hundraðshöfðingi, bað hann og sagði: Herra, þjónn 
minn liggur heima lami og er mjög þungt haldinn. 
Og hann segir við hann: Jeg skal koma og lækna 
8 hann. Og hundraðshöfðinginn svaraði og sagði: Herra, 
jeg er ekki verður þess, að þú gangir inn undir þak 
mitt. En seg það aðeins með orði, og mun þjónn 
9 minn verða heill. Því að einnig jeg er maður, sem 
yfirvaldi á að lúta, og hefi hermenn undir mjer; og 
jeg segi við þennan: Far þú, og hann fer, og við 
annan: Kom þú, og hann kemur; og við þjón minn: 
10 Gjör þú þetta, og hann gjörir það. En er Jesús 
heyrði það, undraðist hann og mælti við þá sem 
fylgdu honum: Sannlega segi jeg yður: Ekki einu 
1 sinni í Ísrael hefi jeg fundið svo mikla trú; en jeg 
segi yður, að margir munu koma frá austri og vestri 
og sitja til borðs með Abraham og Ísak og Jakob í ríki 
12 himnanna; en börnum ríkisins mun verða varpað út 
í myrkrið fyrir utan, þar mun vera grátur og gnístran 
13 tanna. Og Jesús sagði við hundraðshöfðingjann: Far 
þú burt, verði þjer eins og þú trúðir; og þjónninn 
varð heilbrigður á þeirri stundu. 
Og er Jesús kom í hús Pjeturs, sá hann tengda- 
15 móður hans, er lá sjúk af hitasótt; og hann snart hönd 
hennar, og hitasóttin yfirgaf hana; og hún reis á fætur 
16 6g þjónaði honum. En er kveld var komið, færðu 
þeir til hans marga, er þjáðust af öndum, og rak 
hann andana út með orði, og alla þá er sjúkir voru, 
1 læknaði hann; svo að rættist það, sem talað er fyrir 
o* 


20 | Matteus 8,18—32. 


Jesajas spámann, er segir: Hann tók mein vor og bar 
sóttir vorar. 
18 En er Jesús sá mikinn mannfjölda kringum sig, 
19 bauð hann að fara yfir um vatnið. Ög fræðimaður 
nokkur kom og sagði við hann: Meistari, jeg vil 
20 fyleja þjer hvert sem þú fer. Ög Jesús segir við 
hann: Refar eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en 
21 mannsins sonur á hvergi höfði sínu að að halla. En ann- 
ar af lærisveinunum sagði við hann: Herra, leyf mjer 
22 fyrst að fara burt og jarða föður minn. En Jesús 
segir við hann: Fylg þú mjer, og lát hina dauðu 
jarða sína dauðu. 

Og er hann steig á skip, fylgdu lærisveinar hans 
24 honum. Og sjá, þá gjörði svo mikið óveður á vatn- 

inu, að skipið huldi af bylgjunum; en hann svaf. 
25 Og þeir komu og vöktu hann segjandi: Herra, bjarga 
26 þú; vjer förumst. Og hann segir við þá: Hví eruð 
„ þjer hræddir, litiltrúaðir? Því næst stóð hann upp 

og hastaði á vindana og vatnið, og varð blíða logn. 
21 En mennirnir undruðust þetta og sögðu: Hvaða 
maður er þetta, að bæði vindarnir og vatnið hlýða 
honum? 

Þegar hann vaf kominn yfir um í bygð Gadarena, 
mættu honum tveir menn, þjáðir af öndum, er komu 
út úr gröfunum, skæðir mjög, svo að engum var fært 
2 að fara þann veg. Og sjá, þeir æptu og sögðu: Hvað 

höfum við saman við þig að sælda, sonur Guðs? Ert 
þú kominn hingað fyrir tímann, til þess að kvelja 
80 653? En langt frá þeim var mikil svínahjörð á beit. 
81 En andarnir báðu hann og sögðu: Ef þú rekur oss 
82 út, þá lát þú oss fara í svinahjörðina. Og hann sagði 


28 


28 


Matteus 8,33—9,10. 21 


við þá: Farið þið! En þeir fóru út og fóru í svínin; 
og sjá, öll hjörðin steyptist niður fyrir þvergnipið í 

83 vatnið, og týndist í vatninu. En hirðarnir flýðu, og 
er þeir komu til borgarinnar, sögðu þeir frá öllu, 
eins frá því um mennina, er þjáðir voru af öndun- 

84 um. Ög sjá, öll borgin gekk út til móts við Jesúm, 
og er þeir sáu hann, báðu þeir hann að fara burt 
úr hjeruðum þeirra. 

Og hann steig á skip og fór yfir um og kom í 

7 9 sina eigin borg. Og sjá, menn færðu til hans 
lama mann, sem lá í rekkju; og er Jesús sá trú 
þeirra, sagði hann við lama manninn: Vertu hug- 
8 hraustur, sonur, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og sjá, 
nokkrir af fræðimönnunum sögðu með sjálfum sjer: 
4 Þessi maður lastmælir! Og Jesús, sem þekti hugsanir 
þeirra, sagði: Hví hugsið þjer ilt í hjörtum yðar? 
$ Því að hvort er auðveldara, að segja: Syndir þínar 
eru fyrirgefnar, eða að segja: Statt upp og gakk? 
6 En til þess að þjer skulið vita, að mannsins sonur 
hefir vald til að fyrirgefa syndir á jörðunni, — þá 
segir hann við lama manninn: — statt upp, tak 
"sæng þína og far heim til þín, og hann reis upp og 
Sfór heim til sín. En er mannfjöldinn sá þetta, 
skelfdist hann og lofaði Guð, er gefið hefði mönnun- 
um slíkt vald. 

Og er Jesús hjelt áfram þaðan, sá hann mann 
sitja hjá  tollbúðinni, Matteus að nafni; og 
hann segir við hann: Fylg þú mjer! Og hann stóð 
upp og fylgdi honum. 

áð Og svo bar til, er hann sat að borði í húsinu, 
Sjá, þá komu margir tollheimtumenn og bersyndugir 


22 Matteus 9,11—22. 


1 og sátu til borðs með Jesú og lærisveinum hans; og 
er Farísearnir sáu það, sögðu þeir við lærisveina 
hans: Hví etur meistari yðar með tollheimtumönnum 

12 og bersyndugum? En er hann heyrði það, mælti 
hann: Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir 

13 sem sjúkir eru; en farið þjer og lærið hvað þetta 
þýðir: Míiskunnsemi þrái jeg, en ekki fórnir; þvi að 
ekki er jeg kominn, til þess að kalla rjettláta, heldur 
synduga. | 

A Þá koma til hans lærisveinar Jóhannesar og 
segja: Hví föstum vjer og Farísearnir iðulega, en 

15 lærisveinar þínir fasta ekki? Og Jesús sagði við þá: 
Hvort mundu brúðkaupssveinar vera hryggir, meðan 
brúðguminn er hjá þeim? En koma munu dagar, er 
brúðguminn verður tekinn burt frá þeim, og þá munu 

16 þeir fasta. Enginn leggur bót af nýjum dúk á gam- 
alt fat, því að bótin tekur af fatinu og rifan verður 

I? verri. Ekki láta menn heldur nýtt vin á gamla 
belgi, því að þá springa belgirnir og vinið fer niður 
og belgirnir ónýtast; en menn láta nýtt vin á nýja 
belgi, og varðveitist þá hvorttveggja. 

AR Þegar hann var að tala þetta við þá, sjá, þá 
kom forstöðumaður nokkur, laut honum og mælti: 
Dóttir mín er nýskilin við, en kom þú og legg hönd 

19 þína yfir hana, þá mun hún lifna. Og Jesús stóð 

20 upp og fór með honum, svo og lærisveinar hans. Og sjá, 
kona nokkur, sem haft hafði blóðfall í tólf ár, kom 

21 að baki honum og snart fald yfirhafnar hans; því að 
hún sagði með sjálfri sér: Ef jeg aðeins fæ snortið 

22 yfirhöfn hans, þá mun jeg heil verða. En Jesús sneri 
sjer við, og er hann leit hana, sagði hann: Vertu 


Matteus 9,23—86. 23 


hughraust, dóttir, trú þín hefir frelsað þig; og konan 

28 varð heil í frá þeirri stundu. Og er Jesús kom í hús 
forstöðumannsins og sá þar píparana og mannfjöldann, 

2 sem var með þys, sagði hann: Farið burt, því 
að stúlkan er ekki dáin, heldur sefur hún. Og þeir 

2 hlógu að honum. En er búið var að reka fólkið 
út, gekk hann inn, tók í hönd henni, og reis þá 

26 stúlkan upp. Og fregnin um þetta barst út um alt 
það hjerað. 

að Og er Jesús fór þaðan, fylgdu eftir honum tveir 

28 menn blindir, er kölluðu og sögðu:  Miskunna 
þú okkur, sonur Davíðs! En er hann var kom- 
inn inn í húsið, komu hinir blindu til hans. Og 
Jesús segir við þá: Trúið þið, að jeg geti gjört 

2 þetta? Þeir segja við hann: Já, herra. Þá snart 
hann augu þeirra og mælti: Verði ykkur að trú 

% ykkar! Ög augu þeirra opnuðust. Og Jesús lagði 
ríkt á við þá og sagði: Sjáið til að enginn fái 

#1 að vita þetta. En þeir gengu út og viðfrægðu hann 
í öllu þvi hjeraði. 

Sr En er þeir voru burt farnir, sjá, þá færðu menn 

33 tjl hans mállausan mann, er þjáðist af anda. Og er 
andinn var út rekinn, talaði hinn mállausi. Og 
mannfjöldinn undraðist þetta og mælti: Aldrei hefir 

34 þvílikt sjest í Ísrael. En Farísearnir sögðu: Hann 
rekur út andana með fulltingi andaforingjans. 

2 Og Jesús fór um allar borgirnar og þorpin, kendi 
Í samkundum þeirra og prjedikaði fagnaðarboðskap 
ríkisins og læknaði hvers konar sjúkdóma og hvers 

2 konar krankleika. En er hann sá mannfjöldann, 
kendi hann í brjósti um þá, því að þeir voru hrjáðir 


24 Matteus 9,37—10,13. 


37 og tvístraðir, eins og sauðir, er ekki hafa hirði. Þá 
segir hann við lærisveina sína: Uppskeran er að 
sönnu mikil, en verkamennirnir fáir; biðjið því herra 
uppskerunnar, að hann sendi verkamenn til uppskeru 
sinnar. 

10 Og hann kallaði til sín þá tólf lærisveina sína 

og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum, til þess 
að reka þá út, og til þess að lækna hvers konar sjúk- 
dóma og hvers konar krankleika. 

z En nöfn þeirra tólf postula eru þessi: Fyrstur 
er Simon, sem Pjetur kallast, og Andrjes bróðir hans; 
Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróðir hans; Filippus 

8 og Bartólómeus; Tómas og Matteus, tollheimtumaður- 

í inn; Jakob Alfeusson og Taddeus; Símon Kananei og 

5 Júdas Ískariot, sá hinn sami er sveik hann. Þessa. 
tólf sendi Jesús frá sjer, bauð þeim og sagði: 

Farið eigi á veg heiðingja og gangið eigi inn í 

6 nokkra borg Samverja; en farið heldur til hinna 

7 týndu sauða af húsi Ísraels. En á ferðum yðar skuluð 
þjer prjedika og segja: Ríki himnanua er í nánd. 

* Læknið sjúka, uppvekið dauða, hreinsið likþráa, rekið: 
út anda; ókeypis hafið þjer meðtekið, ókeypis 

"skuluð þjer af hendi láta. Fáið yður eigi gull nje 

10 silfur nje eirpeninga í belti yðar; eigi mal til ferðar, 
nje tvo kyrtla nje skó nje staf, því að verður er 

1 verkamaðurinn fæðis síns. En í hverja þá borg eða 
þorp, sem þjer komið, þá spyrjist fyrir, hver sje 
maklegur þar, og dveljið þar, þangað til þjer farið: 

12 burt. En er þjer gangið inn í húsið, þá heilsið því; 

13 og sje húsið maklegt, þá komi friður yðar yfir það; 
en sje það ekki maklegt, þá hverfi friður yðar til 


Matteus 10,14—25. 25 


4 yðar aftur. Og sje sá nokkur, er ekki vill meðtaka 
yður, og ekki heldur hlýða á orð yðar, þá farið burt 
úr því húsi eða þeirri borg, og hristið dustið af 

5 fótum yðar. Sannlega segi jeg yður: Bærilegra mun 
landi Sódómu og Gómorru verða á degi dómsins en 
þeirri borg. 

18 Sjá, jeg sendi yður sem sauði á meðal úlfa; verið 
því hygnir sem höggorinar og falslausir sem dúfur. 

1 Gætið yðar fyrir mönnunum, því að þeir munu fram- 
selja yður ráðsamkomum, og í samkundum sínum munu 

18 þeir húðstrýkja yður; og fyrir landshöfðingja og kon- 
unga munuð þjer leiddir verða min vegna, þeim og 

19 heiðingjunum til vitnisburðar. En er þeir framselja 
yður, þá verið ekki áhyggjufullir um, hvernig eða 
hvað þjer skuluð tala; því að það mun verða gefið 

20 yður á þeirri stundu, hvað þjer eigið að tala; því að 
ekki eruð það þjer, sem talið, heldur andi föður yðar, 

21 er í yður talar. En bróðir mun framselja bróður til 
liláts og faðir barn sitt, og börnin munu rísa gegn 

2 foreldrunum og valda þeim dauða. Og þjer munuð 
verða hataðir af öllum vegna nafns mins; en sá er 
stendur stöðugur alt til enda, hann mun hólpinn 

2 verða. En er þeir ofsækja yður í þessari borg, þá 

flýið í hina, því að sannlega segi jeg yður, þjer mun- 

uð alls eigi ljúka við borgir Ísraels, áður en manns- 
ins sonur kemur. 
Ekki er lærisveinninn yfir meistara sínum, ekkí 

% heldur þjónninn yfir húsbónda sínum; nóg er læri- 
Sveininum að verða sem meistari hans og þjóninum 
að verða sem húsbóndi hans. Hafi þeir kallað hús- 

- föðurinn Beelsebúl, hve miklu fremur þá heimilis- 


24 


26 Matteus 10,26-—41. 


26 menn hans? Óttist þá. því eigi; því að ekkert er 
hulið, er eigi verði opinbert, nje leynt, er ekki verði 
21 gugljóst. Það sem jeg segi yður í myrkrinu, skuluð 
þjer tala í birtunni, og það sem þjer heyrið hvíslað 
28 í eyra, skuluð þjer prjedika á þökum uppi. Og hræð- 
ist eigi þá sem líkamann deyða, en geta eigi deytt 
oo sálina; en hræðist heldur þann, er mátt hefir til að 
29 tortíma bæði sálu og líkama í Gehenna. Eru eigi 
tveir spörvar seldir fyrir einn smápening? og ekki 
30 fellur einn þeirra til jarðar án vilja föður yðar; en 
#1 jafnvel öll höfuðhár yðar eru talin. Óttist því eigi; 
32 þjer eruð meira verðir en margir spörvar. Hver sem 
þvi kannast við mig fyrir mönnunum, við hann mun 
33 jeg einnig kannast fyrir föður minum á himnum. En 
hver sem afneitar mjer fyrir mönnunum, honum mun 
jeg og afneita fyrir föður minum á himnum. 
#4 Ætlið ekki að jeg sje kominn frið að senda á 
jörðina; ekki kom jeg frið að senda, heldur sverð. 
85 Því að jeg er kominn til að gjöra mann ósáttan við 
föður sinn og dóttur við móður sína og sonarkonu 
36 við tengdamóður sina, og óvinir mannsins eru heim- 
#1 ilismenn hans. Hver sem ann föður eða móður meir 
en mjer, er min ekki verður, og hver sem ann syni 
38 eða dóttur meir en mjer, er min ekki verður. Og 
hver sem ekki tekur sinn kross og fylgir mjer eftir, 
39 er min ekki verður. Hver sem finnur lif sitt, mun 
týna því, en hver sem hefir týnt lífi sínu mín vegna, 
mun finna það. 
SR Hver sem meðtekur yður, meðtekur mig, og hver 
sem meðtekur mig, meðtekur þann, er sendi mig. 
#1 Hver sem meðtekur spámann upp á spámanns nafn, 


Matteus 10,42—11,11. 21 


mun fá spámanns laun, og hver sem meðtekur 'rjett- 
látan mann upp á nafn rjettláts manns, mun fá laun 
42 rjettláts manns. Ög hver sem gefur einum þessara 
smælingja svaladrykk einungis upp á lærisveins nafn, 
sannlega segi jeg yður: hann mun alls ekki missa af 
launum sínum. 
11 Og það varð, er Jesús hafði lokið fyrirskipun- 
um sínum til þeirra tólf lærisveina sinna, að 
hann fór þaðan, til þess að kenna og prjedika í borg- 
um þeirra. 
a En er Jóhannes heyrði í fangelsinu um verk Krists, 
gjörði hann honum orðsendingu með lærisveinum 
3 sínum og ljet segja við hann: Ert þú sá sem koma 
í á, eða eigum vjer að vænta annars? Og Jesús svar- 
aði og sagði við þá: Farið og kunngjörið Jóhannesi 
það sem þjer heyrið og sjáið: Blindir fá sýn og 
haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, og 
dauðir upp rísa og fátækum er boðað fagnaðar- 
S erindi. Og sæll er sá sem ekki hneykslast á mjer. 
7"En er þeir voru farnir, tók Jesús að tala til mann- 
fjöldans um Jóhannes: Hvað fóruð þjer út í óbygð- 
Sina að sjá? Reyr af vindi skekinn? Eða hvað fóruð 
þjer út að sjá? Mann mjúkklæddan? Sjá, þeir sem 
? bera mjúk klæði, eru í höllum konunganna. Eða 
til hvers fóruð þjer út? Til að sjá spámann? Já, 
10 jeg segi yður, jafnvel meira en spámann; því að hann 
er sá, sem-um er ritað: Sýd, Jeg sendi sendiboða minn 
fyrir augliti þínu, er greiða mun veg þinn fyrir þjer. 
1 Sannlega segi jeg yður: Eigi hefir fram komið meðal 
þeirra, er af konum eru fæddir, meiri maður en 
Jóhannes skírari; en hinn minsti í ríki himnanna er 


28 Matteus 11,12—25. 


12 horum meiri. En frá dögum Jóhannesar skírara og 
alt til þessa verður ríki himnanna fyrir ofbeldi, og 
18 ofbeldismenn taka það með valdi; því að allir spá- 
mennirnir og lögmálið spáðu alt fram að Jóhannesi. 
11 Og ef þjer viljið meðtaka það, þá er hann sá Elias, 
15 er koma skal. Hver sem eyru hefir að heyra, hann 
16 heyri. Við hvað skal jeg samlikja þessari kynslóð? 
Lik er hún börnum, sem á torgum sitja og kalla til 
17 fjelaga sinna og segja: Vjer ljekum fyrir yður á 
hljóðpípu, og þjer dönsuðuð ekki; vjer sungum sorg- 
18 arljóð, og þjer kveinuðuð ekki. Því að Jóhannes 
kom, og át hvorki nje drakk, og menn segja: Hann 
19 hefir anda. Mannsins sonur kom, og át og drakk, 
og menn segja: Sjá, átvagl og vinsvelgur! vinur 
tollheimtumanna og syndara! En spekin rjettlættist 
af gjörðum sínum. 
sr Þá tók hann að ávíta borgirnir, þar sem hann 
hafði gjört flest kraftaverk, fyrir það, að þær hefðu 
“1 eigi gjört iðrun: Vei þjer, Kórasin; vei þjer, Betsaída ; 
því að ef þau kraftaverk hefðu gjörð verið í Týrus 
og Sidon, sem gjörst hafa í ykkur, hefðu þær fyrir 
2 löngu gjört iðrun í sekk og ösku. Þó segi jeg ykkur, 
að Týrus og Sidon mun verða bærilegra á dómsdegi 
%en ykkur. Og þú, Kapernaum! skyldir þú verða 
hafin til himins? — Til Heljar skalt þú niður stiga, 
því að ef þau kraftaverk hefðu gjörð verið í Sódómu, 
sem gjörst hafa í þjer, stæði hún alt til þessa dags. 
24 Þó segi jeg yður, að landi Sódómu mun verða bæri- 
legra á dómsdegi en þjer. 
Á þeim tima tók Jesús til máls og sagði: Jeg 
vegsama þig, herra himins og jarðar, að þú hefir hulið 


Matteus 11,26—12,10. 29 


þessa hluti fyrir spekingum og vitrum mönnum, og 
26 opinberað þá smælingjum. Já, faðir, því að þannig 
21 varð það, sem þóknanlegt er fyrir augliti þínu. Alt 
er mjer á vald gefið af föður minum, og enginn gjör- 
þekkir soninn nema faðirinn, og eigi heldur gjör- 
þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn, og sá er 
28 sonurinn vill opinbera hann. Komið til mín, allir 
þier, sem erfiðið og eruð hlaðnir þunga, og jeg mun 
2 veita yður hvild. Takið ok mitt á yður og lærið af 
mjer, því að jeg er hógvær og lítillátur í hjarta, og 
20 skuluð þjer þá finna sálum yðar hvild; því að ok 
mitt er gott og byrði min ljett. 
12 Á þeim tíma fór Jesús á hvíldardegi um sáð- 
lönd, en lærisveinar hans voru hungraðir, og 
2 tóku þeir til að tína kornöx og eta. En er Faríse- 
arnir Sáu það, sögðu þeir við hann: Sjá, lærisveinar 
þinir gjöra það, sem ekki er leyfilegt að gjöra á 
3 hvildardegi. En hann sagði við þá: Hafið þjer eigi 
lesið, hvað Davið gjörði, þegar hann varð hungraður 
4 og menn hans? hvernig hann gekk inn í Guðs hús og 
át skoðunarbrauðin, sem hvorki honum var leyfilegt 
að eta nje mönnum hans, heldur prestunum einum? 
5 Eða hafið þjer ekki lesið í lögmálinu, að á hvildar- 
dögunum vanhelga prestarnir hvildardaginn í must- 
6 erinu, og eru þó án saka? En jeg segi yður, að 
1 hjer er meira en musterið. Og ef þjer hefðuð skilið 
hvað það er: Miskunnsemi þrái jeg, en ekki fórnir, 
8 munduð þjer eigi hafa sakfelt saklausa menn. Því 
að mannsins sonur er herra hvildardagsins. 
9 Og hann fór þaðan og kom inn í samkundu 
10 þeirra; og sjá, maður var þar, er hafði visna hönd, 


80 Matteus 12,11—24. 


og þeir spurðu hann segjandi: Hvort er leyfilegt að 
lækna á hvildardegi? — til þess að þeir gætu ákært 
1 hann. En hann sagði við þá: Hver mundi sá mað- 
ur vera meðal yðar, er á eina sauðkind, og ekki 
tekur í hana og dregur hana upp, hafi hún á hvildar- 
2 degi fallið í gryfju? Hve miklu er nú maðurinn 
meira verður en sauðkind! Fyrir því er leyfilegt að 
13 vinna góðverk á hvildardegi. Síðan segir hann við 
manninn: Rjettu fram hönd þina. Hann rjetti hana 
14 fram, og hún varð aftur heil sem hin. En Farise- 
arnir gengu út og báru saman ráð sín gegn honum, 
5 hvernig þeir fengju ráðið hann af dögum. En er 
Jesús varð þess vís, veik hann þaðan brott; og margir 
16 fylgdu á eftir honum, og hann læknaði þá alla; og 
hann lagði ríkt á við þá, að þeir gerðu hann ekki 
17 kunnan, til þess að rættist það, sem mælt er fyrir 
18 Jesajas spámann, er hann segir: Sjá, Þjónn minn, 
sem jeg hefi útvalið; minn elskaði, sem sál mín hefir 
Þóknun á, yfir hann mun jeg láta koma anda minn, og 
19 hann mun boða þjóðunum rjett. Eigi mun hann þrátta 
nje háreysti gjöra; ekki skal heldur neinn heyra rödd 
20 hans á strætunum.  Brákaðan reyr mun hann ekki 
brjóta sundur, og rjúkandi hörkveik mun hann ekki 
21 slökkva, uns hann hefir leitt rjettinn út til sigurs, og 
22 nafni hans munu þjóðirnar treysta. Þá var færður til 
hans maður blindur og mállaus, er þjáðist af anda, 
og hann læknaði hann, svo að hinn mállausi talaði 
28 og sá. Og allur mannfjöldinn undraðist og þeir sögðu: 
24 Mundi ekki þessi vera sonur Davíðs? En er Farise- 
arnir heyrðu það, sögðu þeir: Þessi maður rekur 
ekki út andana nema með fulltingi Beelsebúls, for- 


Matteus 12,25—36. 3t 


25ingja andanna. En hann vissi hugrenningar þeirra. 
og sagði við þá: Sjerhvert það ríki, sem sjálfu sjer 
er sundurþykt, legst í auðn, og sjerhver borg eða. 
heimili, sem sjálfu sjer er sundurþykt, fær eigi stað- 

26 ist. Ög ef Satan út rekur Satan, þá er hann sjálfum. 
sjer sundurþykkur; hvernig ætti þá ríki hans að 
21 standast? Og ef jeg rek út andana með fulltingi 
Beelsebúls, fyrir hvers fulltingi reka þá synir yðar 
þá út? Fyrir því skulu þeir vera dómarar yðar. 
28 En ef jeg út rek andana með fulltingi Guðs anda, þá 
29 er guðsríki komið yfir yður. Eða hvernig fær nokkur 
komist inn í hús hins sterka og rænt föngum hans, 
nema hann áður bindi hinn sterka? Og þá mun 
80 hann ræna hús hans. Hver sem ekki er með 
mjer, er á móti mjer, og hver sem ekki safnar með 

81 mjer, hann dreifir. Þess vegna segi jeg yður, að sjer- 
hver synd og lastmæli mun verða fyrirgefið mönn- 
unum, en lastmæli gegn andanum mun eigi verða. 
82 fyrirgefið. Og hver sem mælir orð gegn mannsins 
syni, honum mun verða fyrirgefið, en hver sem talar 
gegn heilögum anda, honum mun eigi verða fyrir- 
gefið, hvorki í þessum heimi nje heldur hinum til- 
33 komandi. Látið annaðhvort trjeð vera gott og ávöxt. 
þess góðan, eða látið trjeð vera skemt og ávöxt 
þess skemdan; því að af ávextinum þekkist trjeð. 
84 Þjer nöðru-afkvæmi, hvernig getið þjer talað það sem 
gott er, þar sem þjer sjálfir eruð vondir? því að af 
85 pnægð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber 
gott fram úr góðum sjóði, og vondur maður ber ilt fram 
86 ýr vondum sjóði. En jeg segi yður: Sjerhvert ónytju- 
orð, það er mennirnir mæla, fyrir það skulu þeir á 


82 Matteus 12,37— 47. 


21 dómsdegi reikning lúka; því að af orðum þinum 
muntu verða rjettlættur, og af orðum þínum muntu 
verða sakfeldur. 

0 Þá svöruðu honum nokkrir af fræðimönnum og 
Faríseum og sögðu: Meistari, oss langar til að sjá 

39 teikn hjá þjer. En hann svaraði og sagði við þá: 
Vond og hórsöm kynslóð krefst teikns, og eigi skal 
henni annað teikn gefið verða en teikn Jónasar spá- 

40 manns; þvi að eins og Jónas var í kviði stórfisks- 
ins þrjá daga og þrjár nætur, þannig mun mannsins 
sonur vera þrjá daga og þrjár nætur í skauti jarðar- 

ál innar. Ninive-menn munu rísa upp í dóminum ásamt 
með kynslóð þessari, og dæma hana seka, því að þeir 
gjörðu iðrun við prjedikun Jónasar; og sjá, hjer er 

42 meira en Jónas. Suðurlanda-drotningin mun koma 
fram í dóminum ásamt þessari kynslóð og dæma 
hana seka, því að hún kom frá endimörkum jarðar- 
innar, til þess að heyra speki Salómons; og sjá, hjer 

43 er meira en Salómon. En er hinn óhreini andi er far- 
inn út af manninum, þá fer hann um vatnslausa 

4 staði, leitandi hvíldar, en finnur ekki. Þá segir hann: 
Jeg vil hverfa aftur til húss míns, þaðan sem jeg fór 
út. Og er hann kemur, finnur hann það tómt, sópað og 

#5 prýtt; þá fer hann og tekur með sjer sjö anda aðra 
sjer verri, og er þeir eru komnir inn þangað, setjast 
þeir þar að; verður svo hið síðara þess manns verra en 
hið fyrra. Svo mun og fara fyrir þessari vondu kynslóð. 

a Meðan hann enn þá var að tala við mannfjöld- 
ann, sjá, þá stóðu móðir hans og bræður fyrir dyr- 

47 um úti, og vilja ná tali hans. Og einhver sagði við 
hann: Sjá, móðir þín og bræður þínir standa fyrir 


Matteus 12,48—13,13. 33 


48dyrum úti, og vilja ná tali þinu. En hann svaraði 
þeim, er við hann talaði, og sagði: Hver er móðir 
49 min? — og hverjir eru bræður mínir? Og hann rjetti 
hönd sina út yfir lærisveina sina og mælti: Sjá, hjer 
30 er móðir mín og bræður minir! því að sjerhver sem 
gjörir vilja föður mins á himnum, sá er bróðir minn 
og systir og móðir. 
1 3 Á þeim degi gekk Jesús að heiman og settist 
2 A.) við vatnið; og mikill fjöldi manna safnaðist 
að honum, svo að hann steig á skip og settist þar; 
30g allur mannfjöldinn stóð á ströndinni. Og hann 
talaði margt til þeirra í dæmisögum og sagði: Sjá, 
4 sáðmaður gekk út að sá. Og er hann var að sá, 
fjell sumt við götuna, og fuglarnir komu og átu það 
5 upp. En sumt fjell í grýtta jörð, þar sem það hafði 
ekki mikinn jarðveg, og jafnskjótt rann það upp, af 
% því að það hafði eigi djúpan jarðveg; en er sól kom 
upp, skrælnaði það, og sökum þess að það hafði engar 
7 rætur, visnaði það. En sumt fjell meðal þyrna, og 
8 byrnarnir uxu upp og kæfðu það. En sumt fjell í góða 
jörð og bar ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt sextug- 
9 faldan, en sumt þritugfaldan. Hver sem eyru hefir, 
hann heyri. 
30 Og lærisveinarnir komu og sögðu við hann: 
11 Hvers vegna talar þú við þá í dæmisögum? En hann 
svaraði og sagði við þá: Yður er gefið að þekkja 
leyndardóma himnaríkis, en hinum er það eigi gefið; 
12 því að hverjum, sem hefir, honum mun verða gefið, 
og hann mun gnægð hafa, en hverjum, sem ekki 
hefir, frá honum mun jafnvel verða tekið það er 
18 hann hefir. Þess vegna tala jeg til þeirra í dæmi- 
3 


34 Matteus 13,14— 94. 


sögum, að sjáandi sjá þeir ekki, og heyrandi heyra 
4 þeir ekki nje skilja. Og á þeim rætist spádómur 
Jesajasar, er segir: Með heyrninni munuð þjer heyra, 
og alls eigi skilja, og sjáandi munuð þjer sjá, og alls 
15 eigi skynja. Því að hjarta lýðs þessa er sljótt orðið, 
og á eyrunum eru þeir orðnir daufir, og augum sínum 
hafa þeir lokað, til þess að þeir sæju eigi með augun- 
um, og heyrðu með eyrunum, og skynjuðu með hjart- 
16 anu, og sneru sjer, og Jeg læknaði þá. En sæl eru 
augu yðar, af því að þau sjá, og eyru yðar, af því 
17 að þau heyra; því að sannlega segi jeg yður, að 
margir spámenn og rjettlátir þráðu að sjá það, sem 
þjer sjáið, og sáu það eigi, og heyra það, sem þjer 
18 heyrið, og heyrðu það eigi. Heyrið þjer nú dæmi- 
19 söguna um sáðmanninn: Hvenær sem einhver heyrir 
orð ríkisins og skilur það eigi, þá kemur hinn vondi, 
og rænir því er sáð var í hjarta hans. Þessi er sá, 
2% er sáð var við götuna. En það sem í grýtta jörð 
var sáð, það er sá, er heyrir orðið og meðtekur það 
21 með fögnuði þegar í stað. En hann hefir ekki rót í 
sjer, heldur er hann óstöðugur. En er þrenging 
verður eða ofsóknir vegna orðsins, hneykslast hann 
22 jafnskjótt. En það er sáð var meðal þyrna, það er 
sá sem orðið heyrir, og áhyggja heimsins og tál auð- 
2 æfanna kefja orðið, og hann ber engan ávöxt. En 
það er sáð var í góðu jörðina, það er sá sem orðið 
heyrir og skilur það; hann ber því ávöxt, og gefur 
af sjer, einn hundraðfalt, annar sextugfalt og annar 
þritugfalt. 
Aðra dæmisögu framsetti hann fyrir þá og sagði: 
Likt er ríki himnanna manni, er sáði góðu sæði í akur 


Matteus 13,25-—36. 35 


25 sinn; en meðan fólkið svaf, kom óvinur hans og sáði 

26 líka illgresi meðal hveitisins, og fór siðan á burt. En 
er sæðið spratt upp og bar ávöxt, þá kom og ill- 

21 gresið í ljós. Þá fóru þjónar húsbóndans og sögðu 
við hann: Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akur 

28 þinn? Hvaðan kemur honum þá illgresi? En hann 
mælti við þá: Þetta hefir illviljaður maður gjört. 
En þjónarnir segja við hann: Viltu þá, að vjer för- 

% um og reytum það upp? En hann segir: Nei, svo 
að þjer eigi, er þjer reytið upp illgresið, reytið hveitið 

80 upp ásamt þvi. Látið hvorttveggja vaxa saman til 
kornskurðarins; og er kornskurðartíminn kemur, mun 
jeg segja við kornskurðarmennina: Safnið fyrst sam- 
an illgresinu og bindið það í bundin, til þess að 
brenna það, en safnið hveitinu í kornhlöðu mina. 

s Aðra líkingu framsetti hann fyrir þá og mælti: 
Likt er ríki himnanna mustarðskorni, er maður nokk- 

8 yr tók og sáði í akur sinn. Vissulega er það allra 
frækorna minst, en þegar það er sprottið, er það 
stærra en jurtirnar og verður að trje, svo að fuglar 
himinsins koma og hreiðra sig í greinum þess. 

rr Aðra líkingu sagði hann þeim: Líkt er ríki 
himnanna súrdeigi, er kona tók og faldi í þrem mæl- 
um mjöls, uns alt mjölið sýrðist. 

id Þetta alt talaði Jesús í líkingum við mannfjöld- 
ann, og án líkinga talaði hann ekkert til þeirra, 

85 til þess að rættist það sem talað er fyrir spámanninn, 
er Segir: Jeg mun opna munn minn í líkingum, og 
mæla fram það sem hulið hefir verið frá grundvöllun 

8 veraldar. Þá yfirgaf hann mannfjöldann og gekk inn. 
í húsið, og lærisveinar hans komu til hans .og sögðu: 

8* 


36 Matteus 13,37—50. 


Útskýr þú fyrir oss dæmisöguna um illgresið á akrin- 
37 um. En hann svaraði og sagði: Sá er sáir góða 
38 sæðinu, er mannsins sonur; en akurinn er heimurinn; 

en góða sæðið, það eru synir ríkisins, en illgresið, 
39 það eru synir hins vonda; en óvinurinn, er sáði því,. 

er djöfullinn; en kornskurðartíminn er endir veraldar; 
40 en kornskurðarmennirnir eru englar. Eins og þvi 

illgresinu er safnað og það brent í eldi, þannig mun 
#1 fara við enda veraldar; mannsins sonur mun Senda 

engla sína, og þeir munu saman safna úr ríki hans 
42 öllum hneykslunum og þeim, er ranglæti fremja, og 

munu kasta þeim í eldsofninn; þar mun vera grátur 
4 og gnístran tanna. Þá munu hinir rjettlátu skína 
sem sólin í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefir, 
hann heyri. 

Likt er ríki himnanna fjársjóði, er fólginn var í 
akri, en maður nokkur fann og faldi, og í gleði sinni 
fer hann burt og selur alt, sem hann á, og kaupir 
akur þennan. 

Enn er ríki himnanna líkt kaupmanni einum, 
48 sem leitaði að fögrum perlum; og er hann hafði fundið 
eina dýra perlu, fór hann og seldi alt, sem hann átti, 
og keypti hana. 

Enn er ríki himnanna líkt neti, er lagt var Í 
48 sjóinn og safnaði í sig af öllum tegundum; og er það 

var orðið fult, drógu menn það að landi og settust 

niður, söfnuðu hinum góðu í ker, en köstuðu hinum 
49 óætu út aftur. Þannig mun verða við enda heimsins; 
englarnir munu fara út og skilja hina vondu menn 
50 frá hinum rjettlátu, og þeir munu kasta þeim í 
eldsofninn; þar mun vera grátur og gnístran tanna. 


44 


45 


41 


— 


Matteus 13,51—14,6. 37 


öl Hafið þjer skilið alt þetta? Þeir segja við hann: 
62 Já. En hann sagði við þá: Þess vegna er sjerhver 
fræðimaður, sem er orðinn lærisveiun himnaríkis, 
líkur húsráðanda, sem ber fram nýtt og gamalt af 
fjársjóði sínum. 
A Og það bar við, er Jesús hafði lokið þessum 
ö4 líkingum, að hann tók sig upp þaðan. Ög hann kom til 
ættborgar sinnar og kendi þeim í samkunduhúsum 
þeirra, svo að þeir urðu forviða og sögðu: Hvaðan kemur 
55 þessum manni speki þessi og kraftaverkin? Er hann 
ekki sonur timbursmiðsins? Heitir ekki móðir hans 
María, og bræður hans Jakob og Jósef og Simon og 
8 Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá oss? 
7 Hvaðan kemur þessum manni þá alt þetta? Og þeir 
hneyksluðust á honum; en Jesús sagði við þá: Eigi 
er spámaður óvirtur nema í föðurlandi sínu og á 
68 heimili sínu. Og hann gjörði þar ekki mörg krafta- 
verk vegna vantrúar þeirra. 
1 4. Um þessar mundir heyrði Heródes fjórðungs- 
stjóri orðróminn um Jesúm, og sagði við sveina 
2 sina: Þessi maður er Jóhannes skirari; hann er ris- 
inn upp frá dauðum, þess vegna eru kraftarnir 
3 máttugir í honum. Því að Heródes hafði tekið 
Jóhannes höndum og fjötrað og sett hann í 
fangelsi, vegna Heródíasar, konu Filippusar bróður 
tsins; því að Jóhannes sagði við hann: Þjer leyfist 
5 ekki að eiga hana. Og feginn vildi hann deyða hann, 
en hann óttaðist lýðinn, því að þeir hjeldu hann 
6 fyrir spámann. En er afmælisdagur Heródesar kom, 
dansaði dóttir Heródiasar frammi fyrir þeim og gast 


38 Matteus 14,7—21. 


1 Heródesi vel að. Þess vegna hjet hann með eiði að 
8 vefa henni hvað sem hún bæði um. Og eftir áeggjan 
móður sinnar segir hún: Gef mjer hingað höfuð 

9 Jóhannesar skirara á fati. Og konungurinn varð 
hryggur, en vegna eiða sinna og boðsgestanna bauð 

10 hann, að henni skyldi það gefið verða. Ög hann 

1 sendi og ljet höggva Jóhannes í varðhaldinu, og var 
komið með höfuð hans á fati og gefið meynni, en 

12 hún færði móður sinni. Og lærisveinar hans komu 
og tóku líkið og greftruðu það; og þeir fóru og sögðu 
Jesú frá. 

18 En er Jesús heyrði það, fór hann á skipi burt 
þaðan til eyðistaðar afsíðis; og er mannfjöldinn heyrði 
það, fylgdu þeir eftir honum fótgangandi úr borgun- 

14 um. Ög er hann steig af skipi, sá hann mikinn mann- 
fjölda, og hann kendi í brjósti um þá, og hann læknaði 

15 þá af þeim, er sjúkir voru. En er kveld var komið, 
komu lærisveinar hans til hans og mæltu: Staðurinn 
er óbygður og tíminn þegar liðinn; láttu mannfjöldann 
fara frá þjer, til þess að hann fari burt í þorpin 

16 og kaupi sjer vistir. En Jesús sagði við þá: Ekki 
þurfa þeir að fara burt; gefið þjer þeim að eta. 

1? En þeir segja við hann: Vjer höfum hjer ekki nema 

18 fimm brauð og tvo fiska. En hann sagði: Færið 

19 mjer það hingað. Og hann bauð mannfjöldanum að 
setjast niður í grasið og tók brauðin fimm og fiskana 
tvo, leit til himins og blessaði, og er hann hafði 
brotið brauðin, fekk hann lærisveinum sínum þau, 

% en lærisveinarnir mannfjöldanum. Og allir neyttu 

og urðu mettir; og þeir tóku upp brotnu brauðin, er 

#1 af gengu, tólf karfir fullar; en þeir sem neytt höfðu, 


Matteus 14,22—36. 39 


voru hjer um bil fimm þúsund karlmenn auk kvenna 
og barna. 
ar Og jafnskjótt þröngvaði hann lærisveinum sínum 
til að stiga á skipið og fara yfir um á undan sjer, á 
28 meðan hann kæmi mannfjöldanum frá sjer. Ög er 
hann hafði komið fólkinu frá sjer, fór hann einn 
saman upp á fjallið, til þess að biðjast fyrir; og er 
24 kveld var komið, var hann þar einn. En skipið var 
þegar komið út á mitt vatnið og lá undir áföllum, 
25 því að vindurinn var á móti. En um fjórðu nætur- 
26 vöku kom hann til þeirra gangandi á vatninu. Óg 
er lærisveinarnir sáu hann gangandi á vatninu, urðu 
þeir felmtsfullir og sögðu: Það er vofa; og þeir æptu 
#1 af ótta. En jafnskjótt talaði Jesús til þeirra og mælti: 
28 Verið hughraustir, það er jeg, óttist eigi! En Pjetur 
svaraði honum og sagði: Herra, ef það ert þú, þá 
2 bjóð þú mjer að koma til þin á vatninu. En hann 
sagði: Kom þú! Ög Pjetur steig utanborðs og gekk 
80 á vatninu, til þess að komast til Jesú. En er hann 
sá vindinn, hræddist hann, og er hann tók að sökkva, 
%1 kallaði hann og mælti: Herra, frelsa þú mig! En 
jafnskjótt rjetti Jesús út hönd sina, tók í hann og 
2 segir við hann: Þú lítiltrúaði, hví efaðist þú? Og 
% er þeir voru stignir upp í skipið, lægði veðrið; en 
þeir sem á skipinu voru, veittu honum lotningu, seg- 
jandi: Sannarlega ert þú sonur Guðs. 
Lá Og er þeir höfðu farið yfir um, komu þeir að 
25 landi í Genesaret. Og með því að íbúar þessa staðar 
þektu hann, sendu þeir boð í alla bygðina umhverfis 
28 og færðu til hans alla þá er sjúkir voru; og þeir 


40 Matteus 15,1—17. 


báðu hann að mega aðeins snerta faldinn á yfirhöfn 
hans. Og allir þeir er snertu hann, urðu heilir. 
1 5 Þá koma til Jesú frá Jerúsalem Farisear og 
2 fræðimenn og segja: Hvi brjóta lærisveinar 
þínir setninga fyrri tíðar manna? Því að þeir taka 
8 ekki handlaugar, er þeir neyta matar. En hann svar- 
aði og sagði við þá: Hví brjótið þjer og boðorð 
4 Guðs vegna setninga yðar? Því að Guð hefir sagt: 
Heiðra föður þinn og móður, og: Hver sem formælir 
5 föður eða móður, skal dauða deyja. En þjer segið: 
Hver sem segir við föður eða móður: Það sem þjer 
hefði getað orðið til styrks frá mjer, er heitfje, — 
6hann þarf eigi að heiðra föður sinn. Og þjer hafið 
7 ónýtt orð Guðs vegna setninga yðar. Hræsnarar, 
8 vel hefir Jesajas spáð um yður, er hann segir: Lýður 
þessi heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er 
9 langt í burtu frá myer; þeir dýrka mig til einkis, með 
því að þeir kenna lærdóma, sem eru manna boðorð. 
10 Og hann kallaði til sin mannfjöldann og sagði við 
1 þá: Heyrið og skiljið: Eigi saurgar það manninn, 
sem inn fer í munninn, — heldur það sem út fer af 
12 munninum, það saurgar manninn. Þá komu til hans 
lærisveinarnir og mæltu við hann: Veistu, að Fari- 
18 searnir hneyksluðust, er þeir heyrðu ræðuna? En 
hann svaraði og sagði: Sjerhver jurt, sem minn 
himneski faðir hefir eigi gróðursett, mun upprætt 
14 verða. Látið þá eiga sig! Þeir eru blindir leiðtogar; 
en ef blindur leiðir blindan, falla þeir báðir í gryfju. 
15 En Pjetur svaraði og sagði við hann: Útskýr þú 
16 fyrir oss líkinguna. En hann sagði: Eruð jafnvel 
17 þjer enn þá svo skilningslausir? Skiljið þjer eigi, að 


Matteus 10,18—31. 41 


alt það sem inn kemur í munninn, fer í magann, og 
18 er kastað í saurþróna? En það er út fer af munnin- 
um, kemur frá hjartanu, og það er þetta, sem saurgar 
1 manninn. Því að frá hjartanu koma vondar hugs- 
anir, morð, hórdómur, frillulífi, þjófnaður, ljúgvitni, 
% lastmæli; þetta er það sem saurgar manninn; en að 
eta með óþvegnum höndum, saurgar eigi manninn. 
2 Og Jesús gekk þaðan út og fór burt til bygða 
22 Týrusar og Sidonar. Og sjá, kona nokkur kanversk 
úr þeim hjeruðum kom, kallaði og sagði: Miskunna 
þú mjer, herra, sonur Davíðs! dóttir min er þungt 
2 haldin af anda. En hann svaraði henni engu orði. 
Og lærisveinar hans komu til hans, beiddu hann og 
sögðu: Láttu hana fara, því að hún kallar á eftir 
# oss. En hann svaraði og sagði: Ekki er jeg sendur 
25 nema til týndra sauða af húsi Ísraels. En hún kom, 
2 laut honum og mælti: Herra, hjálpa þú mjer. En 
hann svaraði og sagði: Það er ekki fallegt að taka 
21 brauðið barnanna og kasta þvi fyrir hvolpana. En 
hún sagði: Satt er það, herra, en hvolparnir eta þó 
af molum þeim, er falla af borðum húsbænda þeirra. 
28 Þá svaraði Jesús og sagði við hana: Kona, mikil er 
trú þin; verði þjer sem þú vilt; og dóttir hennar 
varð heilbrigð í frá þeirri stundu. 
s Og Jesús fór þaðan og kom til Galileuvatnsins, 
3069 hann gekk upp á fjallið og settist þar. Og mikill 
fjöldi fólks kom til hans, er hafði með sjer halta 
menn og blinda, mállausa, handarvana og marga 
aðra, og vörpuðu þeim fyrir fætur Jesú, og hann 
1 læknaði þá; svo að mannfjöldinn undraðist, er þeir 
sáu mállausa tala, handarvana heila og halta ganga 


42 Matteus 15,32—16,4. 


um, og blinda alsjáandi; og þeir vegsömuðu Guð 
Ísraels. 

22 En Jesús kallaði á lærisveina sína og mælti: Jeg 
kenni í brjósti um mannfjöldann, því að þrjá daga 
hafa þeir nú dvalist hjá mjer, og hafa ekkert til 
matar; en fastandi vil jeg ekki láta þá frá mjer fara, 

23 svo að þeir verði eigi magnþrota á leiðinni. Og 
lærisveinarnir mæltu við hann: Hvaðan skyldu oss 
koma svo mörg brauð hjer í óbygð, að vjer fáum 

34 mettað svo mikinn mannfjölda? Og Jesús segir við 
þá: Hve mörg brauð hafið þjer? En þeir sögðu: 

85 Sjö, og fáeina smáfiska. Og hann bauð mannfjöld- 

36 ánum að setjast niður á jörðina, tók brauðin sjö og 
fiskana, og gjörði þakkir, braut þau og rjetti læri- 

31 gveinunum, en lærisveinarnir mannfjöldanum. Og 
allir neyttu og urðu mettir; og þeir tóku upp afgang- 
inn af brotnu brauðunum, sjö karfir fullar; en þeir 
er neytt höfðu, voru fjórar þúsundir karlmanna auk 

88 kvenna og barna. Ög er hann hafði látið mannfjöld- 
ann fara á burt, stje hann á skipið og kom til Mag- 
adan-hjeraða. 

18 Og Farísearnir og Saddúkearnir komu til hans 
og freistuðu hans og báðu hann að sýna sjer 

?2tákn af himni. En hann svaraði og sagði við þá: 
Að kveldi segið þjer: Góðviðri, því að himininn er 

3 rauður. Og að morgni: Hreggviðri í dag, því að 
himininn er rauður og dinmur. Um himinsins útlit 
kunnið þjer að dæma, en um tákn timanna getið 

2 þjer ekki dæmt. Vond og hórsöm kynslóð beiðist 
tákns, og henni skal eigi tákn gefast nema tákn 
Jónasar. Og hann yfirgaf þá og fór burt. 


Matteus 16,5—18. | 43 


; Og er lærisveinarnir komu yfir um, höfðu þeir 
6 gleymt að taka brauð. En Jesús sagði við þá: Sjáið 
til og varið yður á súrdeigi Faríseanna og Saddúke- 
Tanna. En þeir hugsuðu með sjálfum sjer og sögðu: 
8 Vjer höfum ekki tekið brauð. En er Jesús varð þess 
vís, mælti hann: Hví eruð þjer að hugsa um það 
með sjálfum yður, þjer trúarlitlir, að þjer eruð brauð- 
9 lausir? Skiljið þjer ekki enn þá? Munið þjer þá 
eigi heldur eftir brauðunum fimm handa fimm þús- 
10 undum, og hve margar karfir þjer tókuð? Nje eftir 
brauðunum sjö handa fjórum þúsundum, og hve 
1 margar karfir þjer tókuð? Hvernig má það vera, að 
þjer skiljið ekki, að jeg var ekki að tala um brauð 
við yður? En varið yður á súrdeigi Faríseanna og 
12 Saddúkeanna. Þá skildu þeir, að hann talaði eigi 
um að varast súrdeigið í brauðunum, heldur kenn- 
ingu Faríseanna og Saddúkeanna. 
a En er Jesús kom til bygða Sesareu Filippí, spurði 
hann lærisveina sína og sagði: Hver segja menn að 
14 mannsins sonur sje? Og þeir sögðu: Sumir segja: 
Jóhannes skírari, aðrir: Elías, og aðrir: Jeremias 
15 eða einn af spámönnunum. Hann segir við þá: En 
16 hver segið þjer að jeg sje? En Símon Pjetur svaraði 
og sagði: Þú ert Kristur, sonur Guðs hins lifanda. 
17 En Jesús svaraði og sagði við hann: Sæll ert þú, 
Simon Jónasson, því að hold og blóð hefir eigi opin- 
18 berað þjer það, heldur faðir minn á himnum. En jeg 
segi þjer: Þú ert Petros*, og á þessum kletti mun 
jeg byggja söfnuð minn, og hlið Heljar skulu eigi 


*) Þ. e. klettur. 


44 Matteus 16,19—17,1. 


19 verða honum yfirsterkari. Jeg mun gefa þjer lykla 
himnaríkis, og sjerhvað sem þú bindur á jörðu, skal 
á himnum bundið vera, og sjerhvað sem þú leysir á 

20 jörðu, skal á himnum leyst vera. Þá bauð hann 
lærisveinunum, að þeir segðu engum, að hann væri 
Kristur. 

31 Eftir þetta tók Jesús að leiða lærisveinum sinum 
fyrir sjónir, að sjer bæri að fara til Jerúsalem og 
líða margt af hendi öldunganna, æðstu prestanna og 
fræðimannanna, og verða deyddur og rísa upp á þriðja 

22 degi. Og Pjetur tók hann á einmæli, og fór að átelja 
hann, segjandi: Guð náði þig, herra; þetta skal aldrei 

23 fram við þig koma! En hann sneri sjer við og mælti 
við Pjetur: Haf þig á burt frá mjer, Satan, þú ert 
mjer til ásteytingar; þvi að eigi skynjar þú það sem 

24 Guðs er, heldur það sem manna er. Þá mælti Jesús 
við lærisveina sina: Vilji einhver fylgja mjer, þá 
afneiti hann sjálfum sjer og taki sinn kross og fylgi 

2% mjer; því að hver sá sem vill bjarga lifi sínu, mun 
týna því, en hver sá sem týnir lifi sínu min vegna, 

2 hann mun finna það. Því að hvað mun það stoða 
manninn, þótt hann vinni allan heiminn, en fyrirgjöri 
sálu sinni? Eða hvaða endurgjald mundi maður gefa 

2 fyrir sálu sina? Því að mannsins sonur mun koma 
i dýrð föður síns ásamt englum sinum, og þá mun 

28 hann gjalda sjerhverjum eftir verki hans. Sannlega 
Segi jeg yður, að þeir eru nokkrir af þeim, er hjer 
standa, sem alls eigi munu smakka dauðann, fyr en 
þeir sjá mannsins son koma í ríki sínu. 

1/ Og að sex dögum liðnum tekur Jesús þá Pjetur og 
Jakob og Jóhannes bróður hans, og fer með þá 


Matteus 17,2—15. 45 


2 einslega upp á hátt fjall. Og hann ummyndaðist að 
þeim ásjáandi, og ásjóna hans skein sem sólin, en 
3 klæði hans urðu björt eins og ljósið. Og sjá, Móse 
4 og Elias birtust þeim og töluðu þeir við hann. En 
Pjetur tók til máls og sagði við Jesúm: Gott er að 
vjer erum hjer, herra; ef þú vilt, mun jeg gjöra hjer 
þrjár tjaldbúðir, þjer eina og Móse eina og Elíasi 
5 eina. Meðan hann var enn að tala, sjá, yfir þá 
skygði bjart ský, og sjá, rödd úr skýinu sagði: Þessi 
er sonur minn, hinn elskaði, sem jeg hefi velþóknun 
9 á; hlýðið honum. En er lærisveinarnir heyrðu rödd- 
ina, fjellu þeir fram á ásjónur sínar og urðu mjög 
7 hræddir. Þá gekk Jesús að og snart þá og mælti: 
8 Rísið upp og óttist ekki! En er þeir hófu upp augu 
sin, sáu þeir engan nema Jesúm einan. 
* Og er þeir gengu niður af fjallinu, bauð Jesús 
þeim og sagði: Segið engum frá sýninni, fyr en. 
10 mannsins sonur er risinn upp frá dauðum. Og læri- 
sveinar hans spurðu hann og sögðu: Hví segja þá 
l fræðimennirnir, að Elías eigi fyrst að koma? En 
hann svaraði og sagði: Elias kemur að vísu og mun 
12 færa alt í lag. En jeg segi yður: Elías er nú þegar 
kominn, en þeir þektu hann eigi, heldur gjörðu við 
hann alt, er þá fýsti; þannig á og mannsins sonur 
18 að þola þjáningar af hendi þeirra. Þá skildu 
lærisveinarnir, að hann talaði við þá um Jóhannes 
skirara. 
ís Og er þeir komu til mannfjöldans, kom til hans 
maður nokkur, fjell á knje fyrir honum og mælti: 
15 Herra, miskunna þú syni mínum, því að hann er 
tunglsjúkur og næsta þungt haldinn; oft fellur hann 


46 Matteus 17,16— 27. 


16 { eld og oft í vatn; og jeg hefi fært hann til læri- 
17 sveina þinna, og þeir gátu eigi læknað hann. Og 
Jesús svaraði og sagði: Ó þú vantrúa og rangsnúna 
kynslóð, hversu lengi á jeg að vera hjá yður? Hversu 
lengi á jeg að umbera yður? Færið hann hingað til 
18 min. Og Jesús hastaði á hann, og andinn fór út af 
honum, og sveinninn varð heilbrigður frá þeirri 
19 stundu. Þá komu lærisveinarnir einslega til Jesú og 
sögðu: Hvers vegna gátum vjer ekki rekið hann út? 
20 En hann segir við þá: Vegna litillar trúar yðar. Því 
að sannlega segi jeg yður: Ef þjer hafið trú eins og 
mustarðskorn, þá munuð þjer segja við þetta fjall: 
Flyttu þig þaðan og hingað! Og það mun flytja sig, 
og ekkert mun vera yður um megn. 
a En er þeir dvöldust í Galileu, sagði Jesús við þá: 
Mannsins sonur á framseldur að verða í manna 
2 hendur. Og þeir munu taka hann af lifi, og á 
þriðja degi mun hann upp rísa. Ög þeir urðu mjög 
hryggir. 

En er þeir komu til Kapernaum, komu þeir 
menn, sem heimta inn didrökmurnar, til Pjeturs og 
mæltu: Geldur meistari yðar eigi dídrökmurnar? 
25 Hann segir: Jú. Og er hann kom inn í húsið, tók 

Jesús fyr til máls og mælti: Hvað líst þjer, Símon? 
Af hverjum taka konungar jarðarinnar toll eða 
2 skatt? Af sonum sinum eða útlendingunum? En 
er hann sagði: Af útlendingunum, — mælti Jesús: 
# þá eru synirnir frjálsir. En til þess að vjer 
hneykslum þá ekki, þá far til vatnsins og renn út 
öngli, og tak fyrsta fiskinn, sem upp kemur; og er 


24 


Matteus 18,1—19. 4T 


þú opnar munn hans, muntu finna stater; tak þú 
hann og greið þeim fyrir mig og fyrir þig. 
8 Á sömu stundu komu lærisveinarnir til Jesú og 
sögðu: Hver er þá mestur í ríki himnanna? 
2 Og hann kallaði til sín barn, setti það mitt á meðal 
8 þeirra og sagði: Sannlega segi jeg yður: Nema þjer 
snúið við og verðið eins og börnin, komist þjer alls. 
í eigi inn í riki himnanna. Hver sem þvi lítillækkar 
sig eins og barn þetta, sá er mestur í ríki himnanna. 
50g hver sem meðtekur eitt einasta þvílíkt barn í 
6 mínu nafni, hann meðtekur mig. En hver sem hneyksl- 
ar einn af þessum smælingjum, er á mig trúa, betra 
væri honum, að stór kvarnarsteinn væri hengdur 
um háls honum og honum væri sökt í sjávardjúp. 
7 Vei heiminum vegna hneykslananna; því að óunifly- 
janlegt er, að hneykslanirnar komi, en vei þeim. 
8 manni, sem hneyksluninni veldur. En ef hönd þín 
eða fótur þinn hneykslar þig, þá högg hann af og 
kasta frá þjer; því að betra er þjer handarvana og 
höltum að ganga inn til lífsins, en að hafa tvær 
hendur og tvo fætur, og verða kastað í hinn eilífa 
9 eld. Og ef auga þitt hneykslar þig, þá rif það út. 
“ og kasta þvi frá þjer; betra er þjer eineygðum að 
ganga inn til lífsins, en að hafa bæði augu og verða. 
10 kastað í Gehenna eldsins. Sjáið til, að þjer eigi fyrir- 
lítið neinn af þessum smælingjum, því að jeg segi 
yður, að englar þeirra á himnum sjá ávalt auglit 
12 föður míns, sem er á himnum. Hvað virðist yður? 
Ef einhver maður ætti hundrað sauði og einn af 
þeim viltist frá, mundi hann eigi skilja þá níutíu og 
níu eftir og fara upp Í fjöllin og leita hins frávilta? 


48 Matteus 18,13—25. 


13 Og ef svo fer, að hann finnur hann, sannlega segi 
jeg yður, að hann gleðst meir yfir honum en yfir þeim 

1 níutíu og níu, sem eigi höfðu vilst burt. Þannig er 
það eigi vilji föður yðar, sem er á himnum, að einn 
einasti þessara smælingja glatist. 

15 En ef bróðir þinn syndgar á móti þjer, þá far 
og vanda um við hann að þjer og honum einum 
saman; láti hann sjer segjast, þá hefir þú unnið 

16 hróður þinn. En láti hann sjer ekki segjast, þá tak að 
auki með þjer einn eða tvo, til þess að hvert mál verði 

17 staðfest fyrir munn tveggja eða þriggja votta. En 
hlýðnist hann þeim eigi, þá seg það söfnuðinum; en 
ef hann einnig óhlýðnast söfnuðinum, þá sje hann 

18 þjer eins og heiðingi og tollheimtumaður. Sannlega 
segi jeg yður, hvað sem þjer bindið á jörðu, skal 
vera bundið á himni; og hvað sem þjer leysið á 

19 jörðu, skal vera leyst á himni. Enn segi jeg yður, að 
ef tveir af yður verða sammála á jörðunni, mun þeim 
veitast af föður minum, sem er á himnum, sjerhver 

20 sá hlutur, sem þeir kunna að biðja um; því að hvar 
sem tveir eða þrir eru saman komnir í minu nafni, 
þar er jeg mitt á meðal þeirra. 

21 Þá gekk Pjetur til hans og mælti við hann: 
Herra, hversu oft á bróðir minn að syndga á móti 
mjer og jeg að fyrirgefa honum? Alt að sjö sinnum? 

22 Jesús segir við hann: Ekki segi jeg þjer: Alt að sjö 

2 sinnum, heldur alt að sjötíu sinnum sjö. Fyrir því 
er ríki himnanna líkt konungi einum, sem gjöra vildi 

2 upp reikning við þjóna sína. En er hann tók að 
gjöra upp, var færður til hans einn, er skuldaði tíu 

25 þúsund talentur. En er hann hafði ekkert til að 


Matteus 18,26—19,3. 49 


borga, skipaði húsbóndi hans að selja skyldi hann, 
konu hans og börn og allar eigur hans, og að skuldin 
26 skyldi verða greidd. Þá fjell þjónninn fram, laut 
honum og sagði: Herra, haf biðlund við mig, og jeg 
27 mun gjalda þjer alt. En herra þjóns þessa kendi í 
brjósti um hann, ljet hann lausan og gaf honum upp 
28 skuldina. En er hann fór út, hitti þessi þjónn einn. 
af samþjónum sinum, sem skuldaði honum hundrað 
denara; og hann greip hann, tók fyrir kverkar hon- 
29 um og sagði: Borga það sem þú skuldar! Samþjónn 
" hans fjell þá fram, bað hann og sagði: Haf biðlund 
30 við mig, og jeg mun borga þjer. En hann vildi eigi, 
heldur fór og varpaði honum í fangelsi, uns hann 
31 borgaði skuldina. En er nú samþjónar hans sáu hvað 
orðið var, urðu þeir mjög hryggir. Og þeir komu og 
32 sögðu húsbónda sínum alt, sem orðið var. Þá ljet 
húsbóndi hans kalla hann til sín og segir við hann: 
Illi þjónn, jeg gaf þjer upp alla hina skuldina, með 
28 því að þú baðst mig; bar þá eigi einnig þjer að vera 
miskunnsamur við samþjón þinn, eins og jeg var 
34 miskunnsamur við þig? Og húsbóndi hans varð 
reiður og seldi hann í hendur böðlunum, þangað til 
35 hann hefði borgað alla skuldina. Þannig mun einnig 
faðir minn himneskur breyta við yður, ef þjer eigi 

hver og einn fyrirgefið af hjarta bróður yðar. 
19 Og það bar við, er Jesús hafði lokið þessum 
orðum, að hann fór burt frá Galíleu og kom 
2til Júdeu-hjeraða, hinumegin við Jórdan. Og mann- 
fjöldi mikill fylgdi honum og hann læknaði þá þar. 
S Og Farísear komu til hans, freistuðu hans og 
sögðu: Hvort er leyfilegt að skilja við konu sína fyrir 

4 


ö0 Matteus 19,4—16. 


4 hvaða sök sem er? En hann svaraði og sagði: Hafið 
þjer eigi lesið, að skaparinn frá upphafi skóp þau 
5 karl og konu, og sagði: Fyrir því skal maður 
yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína, 
6 og þau tvö skulu verða eitt hold? — Þannig eru þau 
ekki framar tvö, heldur eitt hold. Það sem Guð því 
7 hefir tengt saman, má eigi maður sundur skilja. Þeir 
segja við hann: Hvers vegna bauð þá Móse að gefa 
8 skilnaðarskrá og skilja við hana? Hann segir við þá: 
Vegna harðúðar hjartna yðar leyfði Móse yður að 
skilja við konur yðar. En frá upphafi hefir þetta eigi 
* verið þannig. En jeg segi yður, að hver sem skilur 
við konu sina nema fyrir hórdóms sakir, og gengur 
að eiga aðra, hann drýgir hór; og hver sem gengur 
10 að eiga fráskilda konu, drýgir hór. Lærisveinarnir 
segja við hann: Ef svo er farið málefni mannsins. 
1 gagnvart konunni, þá er ekki gott að kvænast. En 
hann sagði við þá: Eigi fá allir höndlað þetta, heldur 
1? þeir sem það er gefið. Því að til eru þeir geldingar, 
sem svo eru fæddir frá móðurkviði, og til eru þeir 
geldingar, sem geltir hafa verið af mönnum, og til eru 
þeir geldingar, sem hafa gelt sjálfa sig vegna ríkis. 
himnanna. Sá höndli þetta, er höndlað getur. 

Þá voru færð til hans börn, til þess að hann 
skyldi leggja hendur yfir þau og biðja; en lærisvein- 
í arnir ávítuðu þá. En Jesús sagði: Leyfið börnunum, 

og bannið þeim eigi, að koma til min, því að slíkra 
15 er ríki himnanna. Og hann lagði hendur yfir þau 
og fór burt þaðan. 

Og sjá, maður nokkur kom til hans og sagði: 
Meistari, hvað gott á jeg að gjöra, til þess að jeg 


13 


16 


Matteus 19,17—29. ól 


17 eignist eilíft lif? En hann sagði við hann: Hví spyr 
þú mig um hið góða? Einn er sá sem góður er. En 
ef þú vilt inn ganga til lífsins, þá hald boðorðin. 

18 Hann segir við hann: Hver? En Jesús segir: Þetta: 
Þú skalt eigi morð fremja, þú skalt eigi drýgja hór, 
þú skalt eigi stela, þú skalt eigi bera ljúgvitni; 

19 heiðra föður þinn og móður, og: Þú skalt elska 

20 náungann eins og sjálfan þig. Hinn ungi maður 
segir við hann: Alls þessa hefi jeg gætt; hvers er 

21 mjer enn vant? Jesús sagði við hann: Ef þú vilt 
vera algjör, þá far, sel eigur þínar og gef fátækum, 
og þú munt eiga fjársjóð á himni; og kom siðan og 

22 fylg mjer. En er hinn ungi maður heyrði þetta, fór 
hann burt hryggur; því að hann átti miklar eignir. 

28 En Jesús sagði við lærisveina sina: Sannlega 
segi jeg yður: Torveldlega mun rikur maður inn- 

4 sanga í ríki himnanna. Ög aftur segi jeg yður: Auð- 
veldara er fyrir úlfalda að ganga gegnum nálarauga 

2 en fyrir ríkan mann að innganga í guðsríkið. En 
er lærisveinarnir heyrðu þetta, urðu þeir mjög for- 
viða og sögðu: Hver getur þá orðið hólpinn? En 

26 Jesús leit til þeirra og sagði við þá: Fyrir mönnum 
er þetta ómögulegt, en fyrir Guði eru allir hlutir 

27 mögulegir. Þá svaraði Pjetur og sagði við hann: 
Sjá, vjer höfum yfirgefið alt og fylgt þjer; hvað 

2 munum vjer þá öðlast? En Jesús sagði við þá: 
Sannlega segi jeg yður, að þjer, sem hafið fylgt. 
mjer, munuð í endurfæðingunni, þá er mannsins 
sonur situr í hásæti dýrðar sinnar, einnig sitja í tólf 

20 hásætum og dæma tólf ættkvíslir Ísraels; og hver 
sem yfirgefið hefir hús eða bræður eða systur eða 

4* 


52 Matteus 19,30— 20,14. 


föður eða móður eða börn eða akra, sakir nafns 
30 míns, mun fá hundraðfalt og erfa eilift líf. En margir 
þeir er fyrstir eru, skulu verða síðastir, og síðastir 
fyrstir. 
20 Því að riki himnanna er líkt húsráðanda ein- 
um, er gekk út árla dags, til þess að leigja 
2 verkamenn í víngarð sinn. En er hann hafði samið 
við verkamennina um denar á dag, sendi hann þá í 
3 vingarð sinn. Og hann gekk út um þriðju stundu, 
og sá aðra standa á torginu iðjulausa og sagði við 
í þá: Farið þjer einnig í vingarðinn, og mun jeg gefa 
5 yður það sem rjettlátt er. Og þeir fóru. Enn gekk 
hann út um sjettu og níundu stundu, og gjörði á 
$ sömu leið. En er hann gekk út um elleftu stundu, 
fann hann aðra standandi og segir við þá: Hví 
7 standið þjer hjer allan daginn iðjulausir? Þeir segja 
við hann: Af því að enginn hefir leigt oss. Hann 
8 segir við þá: Farið þjer einnig í vingarðinn. En er 
kveld var komið, segir herra vingarðsins við verk- 
stjóra sinn: Kalla þú á verkamennina og gjald þeim 
launin, og byrja á hinum síðustu og enda á hinum 
9 fyrstu. Og þeir komu, sem leigðir voru um elleftu 
10 stundu, og fengu sinn denarinn hver. Ög er hinir 
fyrsta komu, hugðu þeir, að þeir mundu fá meira, 
'11og þeir fengu einnig sinn denarinn hver. En er þeir 
höfðu tekið við honum, mögluðu þeir gegn húsbónd- 
12 ánum og sögðu: Þessir hinir síðustu hafa unnið eina 
stund, og þú hefir gjört þá jafna oss, er borið höfurn 
13 þunga dagsins og hita. En hann svaraði og sagði 
við einn þeirra: Vinur, ekki gjöri jeg þjer rangt til. 
14 Varstu eigi ásáttur við mig um einn denar? Tak þú 


Matteus 20,15—26. öð 


þitt og haf þig á braut. En jeg vil gefa þessum 
15 síðasta eins og þjer. Leyfist mjer eigi að gjöra það 
sem jeg vil með eigum minum? Eða er auga þitt ilt, 
16 af því að jeg er góður? Þannig munu hinir síðustu 
verða fyrstir og hinir fyrstu síðastir. 
17 Og er Jesús fór upp til Jerúsalem, tók hann þá 
18 tólf lærisveina afsíðis og sagði við þá á leiðinni: Sjá, 
vjer förum upp til Jerúsalem, og mannsins sonur 
mun framseldur verða æðstu prestunum og fræði- 
19 mönnunum, og þeir munu dæma hann til dauða og 
framselja hann heiðingjunum, til þess að hæða hann, 
húðstrýkja og krossfesta; og á þriðja degi mun hann 
upp risa. 
a Þá kom til hans móðir þeirra Sebedeussona ásamt 
sonum sinum, laut honum og beiddist nokkurs af 
2 honum. En hann sagði við hana: Hvað vilt þú? 
Hún segir við hann: Seg þú, að þessir tveir synir 
mínir skuli sitja annar til hægri handar þjer, og hinn 
2 til vinstri handar þjer í ríki þínu. En Jesús svaraði 
og sagði: Þið vitið eigi hvers þið biðjið. Getið þið 
drukkið bikarinn, sem jeg á að drekka? Þeir segja 
2 við hann: Það getum við. Hann segir við þá: Þið 
skuluð drekka bikar minn; en að sitja mjer til hægri 
handar og vinstri handar, þetta er eigi mitt að veita, 
heldur veitist það þeim, sem það er fyrirbúið af 
2 föður minum. Og er hinir tíu heyrðu þetta, gramdist 
2 þeim við þá tvo bræður. En Jesús kallaði þá til sín 
og sagði: Þjer vitið, að þeir sem rikja yfir þjóðun- 
um, drotna yfir þeim, og höfðingjarnir láta þá kenna 
26 á valdi sínu; en eigi sje því svo farið yðar á meðal, 
en sjerhver sá, er vill verða mikill yðar á meðal, 


54 Matteus 20,27—21,6. 


21 hann skal vera þjónn yðar; og sjerhver sá, er vill 
yðar á meðal vera fremstur, hann skal vera þræll 
28 yðar; eins og mannsins sonur er eigi kominn, til 
þess að láta þjóna sjer, heldur til þess að þjóna 
og til þess að gefa lif sitt til lausnargjalds fyrir 
marga. 
= Og er þeir fóru út frá Jeríkó, fylgdi honum 
80 mikill mannfjöldi. Og sjá, tveir menn blindir sátu 
við veginn, og er þeir heyrðu, að Jesús færi þar um, 
hrópuðu þeir og sögðu: Herra, miskunna þú okkur, 
81 Davíðs sonur! En fólkið hastaði á þá, til þess að 
þeir skyldu þegja, en þeir hrópuðu því meir og 
sögðu: Herra, miskunna þú okkur, Davíðs sonur! 
82 Og Jesús nam staðar, kallaði á þá og sagði: Hvað 
28 viljið þið, að jeg gjöri fyrir ykkur? Þeir segja við 
34 hann: Herra, það, að augu okkar opnist. En 
Jesús kendi í brjósti um þá og snart augu þeirra, 
og jafnskjótt fengu þeir aftur sjónina og fylgdu hon- 
um eftir. 
21 Og er þeir nálguðust Jerúsalem og komu til 
Betfage, til Olíufjallsins, þá sendi Jesús tvo 
2? lærisveina og sagði við þá: Gangið þið inn í þorpið, 
sem gegnt ykkur er, og jafnskjótt munuð þið finna 
ösnu bundna og fola hjá henni; leysið hana og færið 
3 mjer. Ög segi einhver nokkuð við ykkur, þá segið: 
Herrann þarf þeirra við; en hann mun þá jafnskjótt 
senda þau. En þetta varð, til þess að rættist það 
5 sem talað er fyrir spámanninn, er segir: Segið dóttur- 
inni Sion: Sjá, konungur þinn kemur til þín hógvær 
og ríðandi d asna, og á fola, afkvæmi dburðargrips. 
S En lærisveinarnir fóru og gjörðu eins og Jesús hafði 


Matteus 21,7—19. 55 


7 boðið þeim, komu með ösnuna og folann, og lögðu 
8 klæði sín á þau og hann settist á þau ofan. En allur 
þorri mannfjöldans breiddi yfirhafnir sínar á veginn, 
en aðrir hjuggu lim af trjánum og stráðu á veginn. 
9 En mannfjöldinn, þeir sem fóru á undan honum og 
þeir sem fylgdu á eftir, hrópuðu og sögðu: Hósanna 
syni Davíðs! Bessaður sje sá, er kemur í nafni 
10 Drottins! Hósanna í hæstum hæðum! Og er hann 
kom inn í Jerúsalem, komst öll borgin í uppnám og 
tl sagði: Hver er þessi? En mannfjöldinn sagði: Það 
er spámaðurinn Jesús frá Nasaret í Galileu. 
12 Og Jesús gekk inn í helgidóm Guðs og rak út 
alla, er seldu og keyptu í helgidóminum, og hratt 
18 um borðum víxlaranna og stólum dúfnasalanna og 
segir við þá: Ritað er: Hús mitt á að nefnast 
4 bænahús, en þjer gjörið það að ræningjabæli. Og 
— blindir og haltir gengu til hans í helgidóminum, og 
15 hann læknaði þá. En er æðstu prestarnir og fræði- 
mennirnir sáu dásemdarverkin, sem hann gjörði, og 
börnin, sem hrópuðu í helgidóminum og sögðu: 
„.Hósanna syni Davíðs! — þá gramdist þeim og þeir 
16 sögðu við hann: Heyrir þú hvað þessir segja? En 
Jesús segir við þá: Já, hafið þjer aldrei lesið þetta: 
Af munni ungbarna og brjóstmylkinga hefir þú tilbúið 
17 þjer lof? Og hann yfirgaf þá og fór út úr borginni, 
út til Betaníu og gisti þar. 
#3 En er hann árla dags gekk aftur til borgarinnar, 
19 kendi hann hungurs. Og er hann sá fikjutrje eitt við 
veginn, gekk hann að því og fann ekkert á þvi nema 
tóm lauf, og hann segir við það: Aldrei komi framar 
ávöxtur af þjer að eilifu! Og þegar í stað visnaði 


56 Matteus 21,20—30. 


20 fíkjutrjeð. Og er lærisveinarnir sáu það, undruðust 
þeir og sögðu: Hversu gat fíkjutrjeð visnað svo fljótt? 
21 En Jesús svaraði og sagði við þá: Sannlega segi jeg 
yður, ef þjer hafið trú, og efist eigi, munuð þjer eigi 
aðeins geta gjört það, er fram kom við fíkjutrjeð, 
heldur jafnvel þótt þjer segðuð við fjall þetta: Lvftist 
þú upp og steypist þú í hafið, — þá mundi það verða. 
22 Og sjerhvað það, er þjer beiðist í bæninni og eruð 
trúaðir, munuð þjer öðlast. | 
23 Og er hann var kominn inn í helgidóminn, komu 
æðstu prestarnir og öldungar lýðsins til hans, er hann 
var að kenna, og sögðu: Með hvaða valdi gjörir þú 
2 þetta? Og hver hefir gefið þjer þetta vald? En 
Jesús svaraði og sagði við þá? Jeg vil líka leggja 
fyrir yður eina spurningu, og ef þjer segið mjer það, 
mun jeg einnig segja yður, með hvaða valdi jeg gjöri 
2 betta. Hvaðan var skirn Jóhannesar? Frá himnum 
eða frá mönnum? En þeir hugsuðu og sögðu með 
sjálfum sjer: Ef vjer segjum: Frá himnum, mun 
hann segja við oss: Hví trúðuð þjer honum þá eigi? 
26 En ef vjer segjum: Frá mönnum, megum vjer óttast 
lýðinn, því að allir halda Jóhannes fyrir spámann. 
21 Qg þeir svöruðu Jesú og sögðu: Vjer vitum það ekki. 
Þá sagði hann og við þá: Þá segi jeg yður eigi held- 
28 yr, með hvaða valdi jeg gjöri þetta. En hvað virðist. 
yður? Maður nokkur átti tvo sonu; og hann gekk 
til hins fyrra og sagði: Sonur, far þú, vinn í dag Í 
* vingarðinum. En hann svaraði og sagði: Nei, jeg 
30 vil ekki; en eftir á sá hann sig um hönd og fór. Og 
hann gekk til hins síðara og mælti á sömu leið. En 
hann svaraði og sagði: Já, herra, en fór hvergi. 


Matteus 21,31—42. | 57 


31 Hvor þeirra tveggja gjörði vilja föðursins? Þeir 
segja: Hinn fyrri. Jesús segir við þá: Sannlega segi 
jeg yður, að tollheimtumenn og skækjur munu ganga 

32 á undan yður inn í guðsríkið, því að Jóhannes kom 
til yðar á vegi rjettlætisins, og þjer trúðuð honum 
eigi, en tollheimtumennirnir og skækjurnar trúðu 
honum; en þótt þjer sæjuð það, sáuð þjer yður 
eigi að heldur um hönd eftir á, svo að þjer tryðuð 
honum. 

83 Heyrið aðra dæmisögu:  Húsráðandi nokkur 
plantaði vingarð og hlóð garð um hann, og gróf 
fyrir vínþröng í honum og bygði turn, og seldi hann 

Sí á leigu vingarðsmönnum og fór úr landi. En er 
ávaxtatiminn nálgaðist, sendi hann þjóna sína til 
vingarðsmannanna, að taka við ávöxtunum af hon- 

85 um. Og vingarðsmennirnir tóku þjóna hans, einn 
börðu þeir, og einn drápu þeir, og einn grýttu þeir. 

36 Enn sendi hann aðra þjóna, fleiri en hina fyrri; og 

97 þeir fóru með þá á sömu leið. En síðast sendi hann 
til þeirra son sinn og sagði: Þeir munu bera virð- 

3 ingu fyrir syni mínum. En er víngarðsmennirnir sáu 
soninn, Sögðu þeir sín á milli: Þetta er erfinginn, 
förum nú til og drepum hann og höldum arfi hans. 

39 Og þeir tóku hann, köstuðu honum út fyrir vingarð- 

# inn og drápu hann. Þegar nú herra vingarðsins kemur, 

#1 hvað mun hann gjöra við þessa vingarðsnenn? Þeir 
segja við hann: Illmennum þeim mun hann herfilega 
fyrirfara og vingarðinn mun hann selja öðrum vin- 
garðsmönnum á leigu, þeim er gjalda honum ávöxt- 

# una í rjettan tíma. Jesús segir við þá: Hafið þjer 
aldrei lesið í ritningunum: Steinninn, sem smáðirnir 


58 Matteus 91,43—929,11. 


höfnuðu, sd hinn sami er orðinn að hyrningarsteini. 
Þetta stafaði frá Drotni og er undursamlegt fyrir 
48 gugum vorum? Fyrir því segi jeg yður, að guðsríkið 
mun frá yður tekið verða og gefið þeirri þjóð, sem 
44 ber ávöxtu þess. Og hver sem fellur á stein þennan, 
mun sundurmolast, en þann sem hann fellur yfir, 
25 mun hann sundur merja. Og er æðstu prestarnir og 
Farísearnir heyrðu líkingar hans, skildu þeir, að hann 
48 talaði um þá. Og þeir vildu taka hann höndum, 
en óttuðust fólkið, með því að þeir hjeldu hann fyrir 
spámann. 
22 Og Jesús tók til máls og talaði aftur við þá í 
2 dæmisögum á þessa leið: Líkt er ríki himn- 
anna konungi nokkrum, er gjörði brúðkaup sonar 
3 síns, og sendi út þjóna sína, að kalla boðsgestina til 
4 brúðkaupsins. Og þeir vildu ekki koma. Aftur sendi 
hann út aðra þjóna og mælti: Segið boðsgestunum: 
Sjá, máltið mína hefi jeg tilbúið; uxum mínum og 
alifje er slátrað, og alt er reiðubúið; komið til brúð- 
5 kaupsins. En þeir skeyttu því eigi og fóru burt, 
$ einn á búgarð sinn, annar til kaupskapar sins, en 
7 hinir tóku þjóna hans, smánuðu þá og drápu. En 
konungurinn varð reiður, sendi herlið sitt út og 
fyrirfór morðingjum þessum og brendi upp borg 
$ þeirra. Siðan segir hann við þjóna sina: Brúðkaupið 
er reiðubúið, en boðsgestirnir voru ekki verðugir; 
9 farið því út á vegamót og bjóðið öllum þeim, er þjer 
10 finnið, til brúðkaupsins. Og þjónar þessir gengu út 
á vegina og söfnuðu saman öllum, er þeir fundu, 
bæði vondum og góðum; og brúðkaupssalurinn varð 
MH fullur af boðsgestum. En er konungurinn kom inn, 


Matteus 22,12—25. 59 


til að sjá gestina, leit hann þar mann, er eigi var 
12 klæddur brúðkaupsklæðum. Og hann segir við hann: 
Vinur, hvernig ert þú kominn hingað inn og hefir 
í8 ejsi brúðkaupsklæði? En hann þagði. Konungurinn 
sagði þá við þjónana: Bindið fætur hans og hendur, 
og kastið honum út í myrkrið fyrir utan; þar mun 
14 vera grátur og gnistran tanna. Því að margir eru 
kallaðir, en fáir útvaldir. 
25 Þá gengu Farisearnir burt og báru saman ráð 
ið sín um, hvernig þeir gætu flækt hann í orði. Og 
þeir senda til hans lærisveina sína, ásamt með 
Heródesar-sinnum, er segja: Meistari, vjer vitum, að 
þú ert sannorður og kennir Guðs veg í sannleika, og 
eigi hirðir þú um neinn, því að ekki fer þú að mann- 
17 virðingum. Seg oss því, hvað virðist þjer? Leyfist 
18 að gjalda keisaranum skatt, eða ekki? En Jesús 
þekti ilsku þeirra og sagði: Hví freistið þjer min, 
19 hræsnarar? Sýnið mjer skattpeninginn. En þeir 
20 færðu honum denar. Ög hann segir við þá: Hvers 
mynd og yfirskrift er þetta? Þeir segja við hann: 
#1 Keisarans. Þá segir hann við þá: Gjaldið þá keis- 
aranum það sem keisarans er, og (Guði það sem Guðs 
#2 er. Og er þeir heyrðu þetta, undruðust þeir, og þeir 
yfirgáfu hann og gengu burt. 
Ei Á þeim degi gengu til hans Saddúkear, þeir er 
24 segja, að eigi sje til upprisa, og þeir spurðu hann og 
sögðu: Meistari, Móse sagði: Deyt maður barnlaus, 
þá skal bróðir hans ganga að eiga konu hans og geta 
25 bróður sínum afkvæmi. Nú voru hjá oss sjö bræður. 
Og hinn fyrsti kvæntist og dó, og með því að hann 
var barnlaus, eftirljet hann bróður sínum konu sína. 


60 , Matteus 22,26— 45. 


26 kins hinn annar og hinn þriðji og loks allir sjö- 
27 Síðust allra dó konan. Kona hvers þeirra sjö verður 
28 hún nú í upprisunni? Því að allir áttu þeir hana. 
29 En Jesús svaraði og sagði við þá: Þjer villist, þar 
30 eð þjer eigi þekkið ritningarnar nje mátt Guðs, þvi 
að Í upprisunni munu menn hvorki kvænast nje 
81 giftast, heldur eru þeir eins og englar á himni. En 
að því er snertir upprisu framliðinna, — hafið þjer 
eigi lesið það, sem talað er af Guði til yðar, er hann 
82 gegir: Jeg er Guð Abrahams, og Guð Ísaks, og Guð 
Jakobs? Ekki er hann Guð dauðra, heldur lifenda. 
88 (a er mannfjöldinn heyrði þetta, undruðust þeir 
kenningu hans. 
á En er Farisearnir heyrðu, að hann hefði gjört 
85 Saddúkeana orðlausa, komu þeir saman; og einn af 
36 þeim, lögvitringur, freistaði hans og spurði: Meistari, 
87 hvert er hið mikla boðorð í lögmálinu? En hann 
sagði við hann: Þú skalt elska Drottin Guð þinn af 
öllu hjarta þínu, og af allri sálu þinni, og af öllum 
88 huga þínum. Þetta er hið mikla og fyrsta boðorð. 
89 En hið annað er líkt, þetta: Þú skalt elska náunga 
40 þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorð- 
um byggist alt lögmálið og spámennirnir. 
S En er Farísearnir voru saman komnir, spurði 
#2 Jesús þá og sagði: Hvað virðist yður um Krist? 
4 Hvers son er hann? Þeir segja við hann: Daviðs. 
Hann segir við þá: Hvernig kallar þá Davíð í and- 
# anum hann Drottin, er hann segir: Drottinn sagði 
við minn Drottin: Set þig mjer til hægri handar, 
% þangað til jeg legg óvini þína undir fætur þjer? Ef 
nú Davíð kallar hann Drottin, hvernig er hann þá 


Matteus 22,46—23,13. 61 


48 sonur hans? Og enginn gat svarað honum orði, og 
eigi dirfðist heldur neinn upp frá þeim degi framar 
að spyrja hann nokkurs. 

23 Þá talaði Jesús til mannfjöldans og lærisveina 

2 sinna og sagði: Á stóli Móse sitja fræðimenn- 

3irnir og Farísearnir; alt sem þeir segja yður, skuluð 
þjer þvi gjöra og halda, en eftir verkum þeirra 
skuluð þjer eigi breyta; því að þeir segja það, en 

£ gjöra það eigi. Og þeir binda þungar byrðar og 
lítt bærar, og leggja mönnum þær á herðar, en sjálfir 

5 vilja þeir ekki snerta þær með fingri sinum. En öll 
sin verk gjöra þeir, til þess að sýnast fyrir mönnum, 
því að þeir gjöra minnisborða sina breiða og stækka 

éskúfana. Og þeir hafa mætur á helsta sætinu í 

7 veislunum og efstu sætunum í samkundunum og að 
láta heilsa sjer á torgum, og að vera nefndir >rabbic 

af mönnum. En þjer skuluð eigi láta kalla yður 
„rabbic, því að einn er yðar meistari; en þjer allir 

? eruð bræður. Ög þjer skuluð eigi kalla neinn föður 
yðar á jörðunni; því að einn er faðir yðar, hann sem 

1 er á himnum. Eigi skuluð þjer heldur láta yður 
leiðtoga kalla; því að einn er leiðtogi yðar, Kristur. 

dlSá sem er yðar mestur, skal vera þjónn yðar. 

2 En hver sá er upp hefur sjálfan sig, mun niður- 
lægjast, og hver sá er niðurlægir sjálfan sig, mun 
upp hafinn verða. 

28 En vei yður, fræðimenn og Farisear, þjer hræsn- 
arar, að þjer lokið ríki himnanna fyrir mönnunum; 
því að þjer gangið þar eigi inn, og leyfið eigi heldur 
þeim, er vilja ganga inn, inn að komast. 


62 Matteus 23,15—26. 


15 Vei yður, fræðimenn og Farísear, þjer hræsnarar, 
því að þjer farið um láð óg lög, til þess að ávinna 
einn trúskifting, og sem hann er orðinn það, gjörið 
þjer hann að hálfu meira Gehenna-barni en þjer 
sjálfir eruð. 

39 Vei yður, blindir leiðtogar, er segið: Hver sem. 
sver við musterið, það er markleysa; en hver sem 

17 sver við musteris-gullið, hann er skuldbundinn. Þjer 
heimskir og blindir, því að hvort er meira: gullið 

18 eða musterið, sem helgar gullið? Og: Hver sem 
sver við altarið, það er markleysa, en hver sem sver 
við fórnargjöfina, sem á því er, hann er skuldbund- 

Minn. Þjer blindir, því að hvort er meira: fórnar- 

20 gjöfin eða altarið, sem helgar fórnargjöfina? Hver 
sem því sver við altarið, hann sver við það, og við 

21 alt, sem á þvi er. Og hver sem sver við musterið, 

22 hann sver við það og við hann, sem í þvi býr. Og 
hver sem sver við himininn, hann sver við hásæti 
Guðs og við hann, sem í því situr. 

A Vei yður, fræðimenn og Farísear, þjer hræsnarar, 
sem gjaldið tíund af myntu, anís og kúmeni, og 
skeytið eigi um það, sem mikilvægara er í lögmálinu: 
rjettvísina og miskunnsemina og trúmenskuna. En 

24 betta bar að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Þjer 
blindir leiðtogar, sem siið mýfluguna, en svelgið 
úlfaldann! 

# Vei yður, fræðimenn og Farisear, þjer hræsnarar, 
því að þjer hreinsið bikarinn og diskinn að utan, en 

26 að innan eru þeir fullir ráns og ofneyslu. Þú blindi 
Farísei, hreinsaðu fyrst bikarinn og diskinn að innan, 
til þess að hann verði og hreinn að utan. 


Matteus 23,27—89. 63: 


sk Vei yður, fræðimenn og Farísear, þjer hræsnarar, 
því að þjer líkist kölkuðum gröfum, sem að utan lita. 
fagurlega út, en eru að innan fullar af dauðra manna. 
28 beinum og hvers konar óhreinindum. Þannig sýnist 
þjer og hið ytra rjettlátir fyrir mönnum, en hið innra. 
eruð þjer fullir hræsni og rangsleitni. 
#9 Vei yður, fræðimenn og Farísear, þjer hræsnarar, 
því að þjer byggið upp legstaði spámannanna og 
80 gkreytið leiði hinna rjettlátu og segið: Ef vjer hefð- 
um lifað á dögum feðra vorra, hefðum vjer eigi verið 
81 gsamlagsmenn þeirra um blóð spámannanna. Þannig 
berið þjer þá sjálfum yður vitni, að þjer sjeuð synir 
82 þeirra, er drápu spámennina. Fyllið þá og mæli. 
83 feðra yðar. Þjer höggormar, þjer nöðru-afkvæmi, 
hvernig ættuð þjer að geta umflúið dóm Gehenna? 
84 Þess vegna sjá, jeg sendi til yðar spámenn og spek- 
inga og fræðimenn; nokkra þeirra munuð þjer lífláta. 
og krossfesta, og nokkra þeirra munuð þjer húðstrýkja. 
í samkundum yðar og ofsækja frá einni borg til. 
ðð annarar; til þess að yfir yður komi alt rjettlátt blóð, 
sem úthelt hefir verið á jörðunni, frá blóði Abels. 
hins rjettláta alt til blóðs Sakariasar Barakiassonar, 
sem þjer drápuð á milli musterisins og altarisins. 
86 Sannlega segi jeg yður: Alt mun þetta koma yfir 
þessa kynslóð. 
se Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem liflætur spámenn- 
ina og grýtir þá, sem sendir eru til þin, hversu oft. 
hefi jeg viljað saman safna börnum þinum, eins og 
þegar hæna safnar ungum sinum undir vængi sjer; 
38 og þjer vilduð það ekki. Sjá, hús yðar skal yður í 
80 eyði eftir skilið verða. Því að jeg segi yður: Þjer 


64 Matteus 24,1— 14. 


munuð alls eigi sjá mig hjeðan af, þangað til þjer 

segið: Blessaður sje sá, er kemur í nafni Drottins! 

2 4 Og Jesús gekk út úr helgidóminum og fór burt; 
og lærisveinar hans gengu til hans, til þess að 

2 sýna honum byggingar helgidómsins. En hann tók 
til máls og sagði við þá: Sjáið þjer ekki alt þetta? 
Sannlega segi jeg yður, eigi mun hjer verða skilinn 
eftir steinn yfir steini, er ekki mun verða rifinn 
niður. 

* En er hann sat á Olíufjallinu, gengu lærisvein- 
arnir til hans og sögðu einslega: Seg þú oss, hvenær 
mun þetta verða, og hvert er tákn tilkomu þinnar 

2 og enda veraldar? Og Jesús svaraði og sagði við þá: 

5 Sjáið til, að enginn leiði yður í villu; því að margir 
munu koma í mínu nafni og segja: Jeg er Kristur, 

6 og marga munu þeir leiða í villu. En þjer munuð 
heyra hernað og hernaðartíðindi. Gefið gætur, að 
þjer skelfist eigi; þvi að það hlýtur að koma fram, 

7 en eigi er enn kominn endirinn. Því að þjóð mun 
rísa upp gegn þjóð og konungsríki gegn konungsríki. 
Bæði mun verða hungursneyð og landskjálftar á 

8 ýmsum stöðum. En alt þetta er upphaf hörmung- 

? anna. Þá munu menn framselja yður til þrengingar 
og menn munu lífláta yður, og þjer munuð verða 

10 hataðir af öllum þjóðum vegna nafns mins. Og þá 
munu margir hneykslast og framselja hverjir aðra 

1 og hata hverjir aðra. Og margir falsspámenn munu 

12 rísa upp og leiða marga í villu; og vegna þess að 
ranglætið magnast, mun kærleikur alls þorra manna 

18 kólna, en sá, sem stöðugur stendur alt til enda, hann 

14 mun hólpinn verða. Og þetta fagnaðarerindi ríkisins 


Matteus 24,15—29. 65 


mun prjedikað verða um alla heimsbygðina, til 
vitnisburðar öllum þjóðum; og þá mun endirinn 
koma. 

2 Þegar þjer því sjáið viðurstygð eyðingarinnar, 
sem talað er um fyrir Daniel spámann, standandi á 

18 helgum stað, — lesarinn athugi það, — þá flýi þeir 

1 sem eru í Júdeu, upp á fjöllin. Sá sem er uppi á 
þakinu, fari ekki ofan, til þess að sækja það sem er 

18 í húsi hans; og sá sem er á akrinum, snúi eigi aftur, 

19 til þess að taka yfirhöfn sína. En vei þeim sem 
þungaðar eru, og þeim, sem börn hafa á brjósti, á 

2 þeim dögum; en biðjið, að flótti yðar verði ekki um 

21 vetur nje á hvíldardegi, því að þá mun verða svo 
mikil þrenging, að engin hefir þvílík verið frá upp- 
hafi veraldar alt til þessa, nje heldur mun verða. 

20g ef dagar þessir yrðu ekki styttir, kæmist 
ekkert hold af; en sakir hinna útvöldu munu 

28 þessir dagar verða styttir. Ef einhver þá segir við 
yður: Sjá, hjer er Kristur, eða hjer, þá trúið eigi. 

24 Því að upp munu rísa falskristar og falsspámenn og 
þeir munu gjöra stór teikn og undur, til þess að 

% leiða í villu, ef verða mætti, jafnvel útvalda. Sjá, jeg 

26 hefi sagt yður það fyrir. Ef þeir því segja við yður: 
Sjá, hann er í óbygðinni, — þá farið eigi út þangað; 

21 gjá, hann er í herbergjunum, — þá trúið eigi. Því 
að eins og eldingin gengur út frá austri og sjest alt 
til vesturs, þannig mun verða tilkoma mannsins sonar. 

38 Hvar sem hræið er, þar munu ernirnir safnast. 

s. En þegar eftir þrengingu þessara daga mun sólin 
sortna og tunglið eigi gefa skin sitt, og stjörnurnar 
munu hrapa af himni og kraftar himnanna munu 

5 


66 Matteus 24,30—44. 


80 hifast. Og þá mun tákn mannsins sonar sjást á 
himninum; og þá munu allar kynkvíslir jarðarinnar 
kveina, og þær munu sjá mannsins son komandi á 

1 skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Og hann 
mun senda út engla sina með hljómsterkum lúðri, og 
þeir munu safna saman hans útvöldum frá áttunum. 
fjórum, himinsendanna á milli. | 

HS En nemið líkinguna af fikjutrjenu: Þegar greinin. 
á því er orðin mjúk og fer að skjóta út laufum, þá 

88 vitið þjer að sumarið er í nánd. Þannig skuluð þjer 
og vita, að þegar þjer sjáið alt þetta, þá er hann í 

%4 nánd, fyrir dyrum. Sannlega segi jeg yður, þessi 
kynslóð mun eigi líða undir lok, uns þetta alt kemur 

85 fram. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín 

86 munu alls eigi undir lok liða. En um þennan dag 
og stund veit enginn, ekki einu sinni englarnir á. 
himnum, nje sonurinn, heldur aðeins faðirinn einn. 

87 En eins og á dögum Nóa, þannig mun verða tilkoma. 

38 mannsins sonar; því að eins og menn á þeim dögum, 
dögunum á undan flóðinu, átu og drukku, kvæntust 
og giftu, alt til þess dags, er Nói gekk inn í örkina, 

89 og vissu eigi af fyr en flóðið kom og tók þá alla, — 

#0 bannig mun verða tilkoma mannsins sonar. Þá munu 
tveir vera á akri; annar er tekinn og hinn skilinn 

41 eftir. Tvær munu mala í kvörn; önnur er tekin og 

42 hin skilin eftir. Vakið því, þar eð þjer vitið eigi 

48 hvaða dag húsbóndi yðar kemur. En það vitið þjer, 
að ef húsráðandinn hefði vitað, á hvaða næturvöku 
þjófurinn kæmi, þá hefði hann vakað og eigi látið 

42 brjótast inn í hús sitt. Fyrir því skuluð einnig þjer 
vera „viðbúnir, því að mannsins sonur kemur á þeirri 


Matteus 94,45—25,10. 67 


45 stundu, sem þjer eigi ætlið. Hver er þá hinn trúi 
og hygni þjónn, sem húsbóndinn hefir sett yfir hjú 
sín, til þess að gefa þeim fæðuna á rjettum tíma? 

46 Sæll er sá þjónn, sem húsbóndi hans finnur breyta 

#1 þannig, er hann kemur. Sannlega segi jeg yður, að 

48 hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef 

49 hinn illi þjónn segir í hjarta sinu: Húsbónda mínum 
dvelst, — og hann tekur að berja á samþjónum sin- 

50 um, en etur og drekkur með svöllurum, þá mun 
húsbóndi þessa þjóns koma á þeim degi, sem hann 
væntir hans ekki, og á stundu, sem hann eigi veit 

61 af, og höggva hann sundur og láta hann fá hlut- 
skifti með hræsnurum; þar mun vera grátur og 
gnístran tanna. 

2 5 Þá má líkja ríki himnanna við tíu meyjar, er 
tóku lampa sína og fóru út til móts við brúð- 

2 gumann. En fimm þeirra voru fávísar og fimm hygnar; 

3 því að hinar fávísu tóku lampa sína, en tóku ekki 

4 olíu með sér.! En hinar hygnu tóku ásamt lömp- 

öum sínum olíu í kerum sínum. En er brúðgumanum 

ö dvaldist, syfjaði þær allar og þær sofnuðu. En um 
miðnætti var kallað: Sjá, brúðguminn kemur, gangið 

Tút til móts við hann. Þá vöknuðu þær meyjarnar 

Sallar og bjuggu lampa sína. En hinar fávísu sögðu 
við hinar hygnu: Gefið oss af olíu yðar, því að það 

9 sloknar á lömpum vorum. En hinar hygnu svöruðu 
og sögðu: Engan veginn; það verður ekki nóg bæði 
handa oss og yður; farið heldur til kaupmannanna 

1008 kaupið handa sjálfum yður. En er þær voru 
farnar burt, til að kaupa, kom brúðguminn; og þær 
sem viðbúnar voru, gengu með honum inn til brúð- 

5* 


68 Matteus 25,11—24. 


11 kaupsins, og dyrunum var lokað. En síðar komu og 
hinar meyjarnar og sögðu: Herra, herra, ljúk upp 

12 fyrir oss. En hann svaraði og sagði: Sannléga segi 

18 jeg yður, jeg þekki yður eigi. Vakið því, þar eð þjer 
vitið eigi daginn nje stundina. 

34 Því að hjer er eins ástatt og fyrir manni nokkr- 
um, er var að leggja á stað í utanför, og kallaði til 
sín þjóna sína og seldi þeim í hendur eigur sínar. 

15 Og einum fekk hann fimm talentur, en öðrum tvær 
og hinum þriðja eina, hverjum fyrir sig eftir kröftum 

16 hans, og fór úr landi. Þegar í stað fór sá, er fengið 
hafði fimm talenturnar, verslaði með þær og græddi 

VH aðrar fimm talentur. Sömuleiðis græddi og sá, er 

18 tvær fekk, aðrar tvær. En sá er eina hafði fengið, 
fór og gjörði gryfju Í jörðina og faldi fje húsbónda 

19 gíns. En eftir langan tíma liðinn kemur húsbóndi 

20 þjóna þessara og gjörir reikning við þá. Og sá er 
tekið hafði við fimm talentum, kom til hans og færði 
honum aðrar fimm talentur og sagði: Herra, fimm 
talentur seldir þú mjer í hendur, sjá, jeg hefi grætt 

21 aðrar fimm talentur. Húsbóndi hans sagði við hann: 
Gott, þú góði og trúi þjónn; yfir litlu varstu trúr, 
yfir mikið mun jeg setja þig. Gakk inn til fagnaðar 

22 herra þíns. Þá kom og sá með tvær talenturnar og 
mælti: Herra, tvær talentur seldir þú mjer í hendur, 

28 sjá, aðrar tvær talentur hefi jeg grætt. Húsbóndi 
hans sagði við hann: Gott, þú góði og trúi þjónn; 
yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun jeg setja þig. 

2 Gakk inn til fagnaðar herra þins. Þá kom og sá, er 
tekið hafði við einni talentu, og sagði: Herra, jeg 
þekti þig, að þú ert maður harður, sem uppsker, þar 


Matteus 25,25—37. 69. 


sem þú sáðir ekki, og safnar saman, þar sem þú 
2% gtráðir ekki; og jeg var hræddur, fór því burt og 
26 gróf. talentu þina í jörðu; sjá, hjer hefir þú þitt. En 
húsbóndi hans svaraði og sagði við hann: Þú illi og 
lati þjónn, þú vissir, að jeg uppsker, þar sem jeg sáði 
27 ekki, og safna saman, þar sem jeg stráði ekki; þjer 
bar því að selja fje mitt í hendur víxlurum; þá hefði 
jeg fengið mitt aftur með vöxtum, er jeg kom heim. 
28 Takið því af honum talentuna, og fáið þeim er hefir 
29 tíu talenturnar; því að sjerhverjum, sem hefir, mun 
verða gefið, og mun hann hafa gnægð; en frá þeim 
sem eigi hefir, mun jafnvel það sem hann hefir, tekið 
8 verða. Og kastið hinum ónýta þjóni út í myrkrið 
fyrir utan. Þar mun vera grátur og gnistran tanna. 
ð1 En er mannsins sonur kemur í dýrð sinni og 
allir englarnir með honum, þá mun hann sitja í há- 
82 sæti dýrðar sinnar, og allar þjóðirnar munu safnast 
88 saman frammi fyrir honum, og hann mun skilja þá 
hverja frá öðrum, eins og hirðirinn skilur sauðina 
frá höfrunum, og hann mun skipa sauðunum sjer til 
hægri handar og höfrunum sjer til vinstri handar. 
84 Þá mun konungurinn segja við þá til hægri handar: 
Komið, þjer hinir blessuðu föður mins, og takið að 
erfð ríkið, sem yður var fyrirbúið frá grund- 
85 völlun veraldar; því að hungraður var jeg, og 
þjer gáfuð mjer að eta; þyrstur var jeg, og þjer 
gáfuð mjer að drekka; gestur var jeg, og þjer 
86 hýstuð mig; nakinn, og þjer klædduð mig; sjúkur 
var jeg, og þjer vitjuðuð min; í fangelsi var jeg, 
#1 0g þjer komuð til mín. Þá munu hinir rjett- 
látu „svara honum og segja: Herra, hvenær sáum. 
- vjer þig hungraðan, og. fæddum. þig,;eða þyrstan, og 


70 Matteus 25,38—26,5. 


38 gáfum þjer að drekka? Og hvenær sáum vjer þig 
gest, og hýstum þig, eða nakinn og klæddum þig? 
9 Og hvenær sáum vjer þig sjúkan eða í fangelsi og 
40 komum til þin? Og konungurinn mun svara og Segja 
við þá: Sannlega segi jeg yður, svo framarlega sem 
- þjer hafið gjört þetta einum þessara bræðra minna, 
tl sem minstir eru, þá hafið þjer gjört mjer það. Þá 
' mun hann og segja við þá til vinstri handar: Farið 
frá mjer, þjer bölvaðir, í eilífa eldinn, sem fyrirbúinn 
43 er djöfiinum og englum hans. Því að jeg var hungr- 
aður, og þjer gáfuð mjer ekki að eta; jeg var þyrst- 
48 ur, og þjer gáfuð mjer ekki að drekka; jeg var gest- 
ur, og þjer hýstuð mig ekki; nakinn, og þjer klædd- 
uð mig ekki; sjúkur og í fangelsi, og þjer vitjuðuð 
#4 min ekki. Þá munu og þeir svara og segja: Herra, 
hvenær sáum vjer þig hungraðan eða þyrstan eða 
gest eða nakinn eða sjúkan eða í fangelsi, og þjón- 
45 yðum þjer eigi? Þá mun hann svara þeim og segja: 
Sannlega segi jeg yður: Svo framarlega sem þjer hafið 
ekki gjört þetta einum þessara, sem minstir eru, þá hafið 
48 þjer ekki heldur gjört mjer það. Og þessir skulu fara 
' burt til eilífrar refsingar, en hinir rjettlátu til eilifs lífs. 
26 Og það varð, er Jesús hafði lokið öllum þess- 
um ræðum, að hann mælti við lærisveina 
2 sína:  Þjer vitið, að eftir tvo daga koma páskarnir, 
og verður mannsins sonur þá framseldur, til þess að 
3 verða krossfestur. Þá söfnuðust saman æðstu prest- 
arnir og Öldungar lýðsins í höll æðsta prestsins, er 
£ Kaifas hjet, og þeir tóku saman ráð sin, til þess að 
höndla Jesúm með svikum og ráða hann af dögum. 
SEn þeir sögðu: Ekki á hátíðinni, til þess að eigi 
verði uppþot meðal lýðsins | | 


Matteus 26,6—21. (ð 


hi En er Jesús var í Betáníu, í húsi Símonar lík- 
7 þráa, kom til hans kona, er hafði alabasturs-buðk 
með dýrindis smyrslum, og helti yfir höfuð honum, 
Ser hann sat yfir borðum. En er lærisveinarnir sáu 
9 það, urðu þeir gramir og sögðu: Til hvers er þessi 
eyðsla? Því að þetta hefði mátt selja miklu verði 
10 og. gefa fátækum. En er Jesús varð þess var, sagði 
hann við þá: Hvað eruð þjer að mæða konuna? 
11 Því að gott verk gjörði hún á mjer; því að ávalt 
hafið þjer fátæka menn hjá yður, en mig hafið þjer 
12 eigi ávalt. Því að þegar hún helti smyrslum þessum 
yfir líkama minn, gjörði hún það til þess að búa mig til 
18 sreftrunar. Sannlega segi jeg yður: Hvar sem fagn- 
aðarerindi þetta verður boðað í öllum heiminum, mun 
og þess, er hún gjörði, getið verða, til minningar 
um hana. 
4 Þá fór einn af þeim tólf, Júdas Ískaríot að nafni, 
15 tj) æðstu prestanna og sagði: Hvað viljið þjer gefa 
mjer til þess að jeg framselji yður hann? En þeir 
16 greiddu honum þrjátíu silfurpeninga; og upp frá því 
leitaði hann færis að svíkja hann. 
2 En á fyrsta degi ósýrðu brauðanna komu læri- 
sveinarnir til Jesú og sögðu: Hvar viltu að vjer 
18 búum þjer páskamáltíðina? En hann sagði: Farið 
til borgarinnar til manns nokkurs, og segið við hann: 
Meistarinn segir: Minn tími er í nánd; hjá þjer vil 
M jeg halda páska með lærisveinum mínum. Og 
lærisveinarnir gjörðu eins og Jesús lagði fyrir þá og 
20 efndu til páskamáltíðarinnar. En er kveld var kom- 
ið, settist hann til borðs ásamt þeim tólf lærisvein- 
21 um. Og er þeir mötuðust, sagði hann: Sannlega 


12 Matteus 26,22—35. 


22 segi jeg yður, að einn af yður mun svíkja mig. Og 
þeir urðu mjög hryggir og tóku að segja við hann 
22 hver um sig: Er það jeg, Herra? En hann svaraði 
og sagði: Sá sem dýfði ásamt mjer hendinni í fatið, 
24 sá mun svíkja mig. Mannsins sonur fer að sönnu 
hjeðan, eins og ritað hefir verið um hann. En vei 
þeim manni, sem því veldur að mannsins sonur 
verður framseldur; betra væri þeim manni, að hann 
25 hefði aldrei fæðst. En Júdas, er sveik hann, svaraði 
og sagði: Er það jeg, rabbi? Hann segir við hann: 
26 Þú sagðir það. En er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, 
blessaði og braut það, og gaf lærisveinunum það og 
21 sagði: Takið, etið; þetta er líkami minn. Og hann 
tók bikar, gjörði þakkir og gaf þeim og sagði: 
28 Drekkið af honum allir; því að þetta er blóð mitt, 
blóð sáttmálans, sem úthelt er fyrir marga, til synda 
2 fyrirgefningar. En jeg segi yður, að hjeðan í frá mun 
jeg alls eigi drekka af þessum ávexti vínviðarins, til 
þess dags, er jeg drekk hann ásamt yður nýjan í ríki 
föður mins. 

ð Og er þeir höfðu sungið lofsönginn, fóru þeir út. 
til Olíufjallsins. 

Bi Þá segir Jesús við þá: Allir munuð þjer hneyksl- 
ast á mjer á þessari nóttu; því að ritað er: Jeg mun. 
slá hirðinn, og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. 

82 En eftir að jeg er vakinn frá dauðum, mun jeg fara 

83 á undan yður til Galíleu. En Pjetur svaraði og sagði 
við hann: Þótt allir hneykslist á þjer, skal jeg þó 

84 aldrei hneykslast. Jesús sagði við hann: Sannlega 
segi jeg þjer, á þessari nóttu, áður en haninn galar, 

85 muntu þrisvar afneita mjer. Pjetur segir við hann: 


Matteus 26,36-—47. 19 


Og þótt jeg ætti að deyja með þjer, mun jeg alls eigi 
- afneita þjer. Á líkan hátt mæltu og allir lærisvein- 
arnir. 
si Þá kemur Jesús með þeim í garð, er heitir 
Getsemane, og hann segir við lærisveina sína: Setj- 
#1 íst hjer, meðan jeg fer burt og biðst þar fyrir. Og 
hann tók með sjer Pjetur og þá tvo sonu Sebedeusar, 
#8 og tók að hryggjast og titra. Þá segir hann við þá: 
Sál mín er sárhrygg alt til dauða; bíðið hjer og vakið 
89 með mjer. Og hann gekk litið lengra áfram, fjell 
fram á ásjónu sína og baðst fyrir og sagði: Faðir 
minn, ef mögulegt er, þá fari þessi bikar fram hjá 
% mjer; þó ekki sem jeg vil, heldur sem þú vilt. Og 
hann kemur til lærisveinanna og finnur þá sofandi, 
og hann segir við Pjetur: Gátuð þjer þá eigi vakað með 
#1 mjer eina stund?  Vakið og biðjið, til þess að þjer 
fallið eigi í freistni; andinn er að sönnu reiðubúinn, 
# en holdið er veikt. Enn vjek hann burt annað sinn, 
baðst fyrir og sagði: Faðir minn, ef þessi bikar 
getur eigi farið fram hjá, án þess jeg drekki hann, 
43 þá verði þinn vilji. Og hann kom og fann þá aftur 
sofandi; því að augu þeirra voru yfirkomin af svefn- 
#4 þunga. Og hann yfirgaf þá og fór enn á burt, og 
baðst fyrir í þriðja sinni og mælti aftur hinum sömu 
45 orðum. Þá kemur hann til lærisveinanna og segir 
við þá: Sofið seinna og hvilist! Sjá, stundin nálgast, 
og mannsins Sonur er framseldur í hendur syndara. 
46 Standið upp, förum; sjá, sá er í nánd, er mig svíkur. 
sr Og meðan hann enn var að tala, sjá, þá kom 
Júdas, einn af þeim tólf, og með honum mannfjöldi 
mikill, með sverðum og bareflum, frá æðstu prestun- 


74 Matteus 26,48— 61. 


#8 um og öldungum lýðsins. En sá er sveik hann, gaf 
þeim merki, segjandi: Sá er jeg kyssi, hann er það. 
49 Handtakið hann. Og hann gekk þegar að Jesú og 
60 sagði: Heill, rabbi! og kysti hann. En Jesús sagði 
við hann. Vinur, hví ert þú kominn hjer! Þá gengu 
51 þeir að, lögðu hendur á Jesúm og tóku hann. Og 
sjá, einn þeirra er voru með Jesú, rjetti út höndina 
og brá sverði, og hann hjó þjón æðsta prestsins og 
52 sneið af honum eyrað. Þá segir Jesús við hann: 
Slíðra þú sverð þitt; því að allir þeir sem grípa til 
58 gverðs, munu farast fyrir sverði. Eða hyggur þú, 
að jeg geti ekki beðið föður minn, svo að hann nú 
sendi mjer til liðs meira en tólf sveitir engla? 
54 Hvernig ættu þá ritningarnar að rætast, að það á 
ó5 þannig að verða? Á þeirri stundu mælti Jesús við 
mannfjöldann: Lögðuð þjer á stað, eins og á móti 
ræningja, með sverðum og bareflum, til þess að hand- 
taka mig? Daglega sat jeg í helgidóminum og kendi, 
56 og þjer handtókuð mig ekki. En alt þetta er komið 
fram, til þess að ritningar spámannanna rættust. Þá 
yfirgáfu allir lærisveinarnir hann og flýðu. 
9 En þeir, sem höfðu handtekið Jesúm, færðu hann 
til Kaifasar, æðsta prestsins, þar sem fræðimennirnir 
58 og öldungarnir voru saman komnir. En Pjetur fylgdi 
honum álengdar alt til hallar æðsta prestsins, og 
hann gekk þar inn og settist hjá þjónunum, til þess 
9 að sjá endalokin. En æðstu prestarnir og alt ráðið 
leitaði ljúgvitnis gegn Jesú, til þess að geta líflátið 
% hann; en þeir fundu eigi, þótt margir ljúgvottar 
kæmu fram. En loks komu fram tveir og sögðu: 
61 Þessi maður hefir sagt: Jeg get brotið musteri Guðs 


Matteus 26,62—75. 75 


€2 og reist það á þremur dögum. Og æðsti presturinn 
stóð upp og sagði við hann: Svarar þú engu? Hvað 
€ð vitna þessir gegn þjer? En Jesús þagði. Og æðsti 
presturinn sagði við hann: Jeg særi þig við Guð 
hinn lifanda, að þú segir oss, hvort þú ert Kristur, 
“4 sonur Guðs. Jesús segir við hann: Þú sagðir það. 
En jeg segi yður, að upp frá þessu skuluð þjer sjá 
mannsins son sitja til hægri handar máttarins og 
#5 koma á skýjum himinsins. Þá reif æðsti presturinn 
klæði sín og segir: Hann hefir lastmælt! Hvað 
þurfum vjer framar votta við? Sjá, nú hafið þjer 
*6 heyrt lastmælið. Hvað líst yður? En þeir svöruðu 
#7 og sögðu: Hann er dauða sekur. Þá hræktu þeir 
#8 í andlit honum og slógu hann hnefum. Sumir börðu 
hann með stöfum, segjandi: Spáðu fyrir oss, Kristur; 
hver var það sem sló þig? 
o9 En Pjetur sat fyrir utan í höllinni. Ög þerna 
ein kom til hans og mælti: Þú varst einnig með 
7 Jesú frá Galíleu. En hann neitaði því í áheyrn 
" allra og sagði: Jeg veit ekki hvað þú átt við. En 
er hann var kominn út í fordyrið, sá önnur hann, 
og sagði við þá er þar voru: Þessi maður var líka 
72 með Jesú frá Nasaret. Og aftur neitaði hann þvi 
7 með eiði: Ekki þekki jeg manninn. En litlu síðar 
komu þeir að, er þar stóðu, og sögðu við Pjetur: 
Sannlega ert þú líka einn af þeim; því að og mál- 
“4 færi þitt segir til þín. Þá tók hann að formæla sjer 
og sverja: Ekki þekki jeg manninn. Og jafnskjótt 
75 gól haninn. Og Pjetúr mintist orðsins, er Jesús hafði 
sagt: „Áður en haninn galar, muntu þrisvar áfneita 
mjer. Og hann gekk út fyrir og grjet beisklega. 


16 Matteus 27,1—14. 


2 ' En er kominn var morgunn, hjeldu allir æðstu 
Prestarnir og öldungar lýðsins ráðstefnu gegn 

2 Jesú, til þess að lífláta hann; og þeir bundu hann, 
fóru burt með hann og framseldu hann Pilatusi lands- 
höfðingja. 

S Þá er Júdas, sem sveik hann, sá að hann var 
dæmdur sekur, þá iðraðist hann og skilaði. æðstu 
prestunum og öldungunum aftur hinum þrjátíu silfur- 

í peningum, segjandi: Jeg hefi drýgt synd, er jeg 
sveik saklaust blóð. En þeir sögðu: Hvað varðar 

6 ogg um það? Þú verður sjálfur að sjá fyrir því. Og 
hann fleygði silfurpeningunum inn í musterið og hafði 
6 sig á braut; og hann fór burt og hengdi sig. En 
æðstu prestarnir tóku silfurpeningana og sögðu: Það 
er eigi leyfilegt að leggja þá í guðkistuna, þar sem 
7 þeir eru blóðs verð. En er þeir höfðu haldið ráð- 
stefnu, keyptu þeir fyrir þá leirkerasmiðs-akurinn til 

8 grafreits fyrir útlendinga. Fyrir því er akur þessi 

9 kallaður Blóðakur alt til þessa dags. Rættist þá 
það, er talað er fyrir Jeremias spámann, er segir: 
Og þeir tóku silfurpeningana Þrjátíu, verð hins metna, 

10 gem þeir mátu af hálfu Ísraels sona; og þeir gáfu 
þá fyrir akur leirkerasmiðsins, samkvæmt skipun. 
Drottins til mín. 

St En Jesús stóð frammi fyrir landshöfðingjanum. 
Og landshöfðinginn spurði hann og sagði: Ert þú 
konungur Gyðinganna? En Jesús sagði við hann: 

2? Þú segir það. Og er nú sakir voru á hann bornar 
al æðstu prestunum og öldungunum, svaraði hann 

8 engu. Þá segir Pílatus við hann: Heyrir þú ekki, 

14 hve mjög þeir vitna á móti þjer? -Og hann svaraði 


Matteus 27,15—-26. (Ki 


honum eigi, ekki einu orði hans, svo að landshöfð- 
1ð ingjann furðaði mjög. En á hátíðinni var landshöfð- 
inginn vanur að gefá lýðnum lausan einn bandingja, 
16 þann er þeir óskuðu. En þeir höfðu þá alræmdan 
17 bandingja, Barrabas að nafni. Er þeir nú voru 
saman komnir, sagði Pílatus við þá: Hvorn æskið 
þjer að jeg gefi yður lausan, Barrabas, eða Jesúm, 
18 sem kallast Kristur? Því að hann vissi, að þeir 
19 höfðu fyrir öfundar sakir framselt hann. En er hann 
sat á dómarastólnum, sendi kona hans til hans og 
ljet segja: Eig þú ekkert við þennan rjettláta mann; 
því að margt hefi jeg þolað í dag hans vegna í 
20 draumi. En æðstu prestarnir og öldungarnir fengu 
mannfjöldann til þess að biðja um Barrabas og um 
21 að lífláta Jesúm. En landshöfðinginn svaraði og 
sagði við þá: Hvorn þessara tveggja viljið þjer, að 
jeg gefi yður lausan? En þeir sögðu: Barrabas. 
23 Pílatus segir við þá: Hvað á jeg þá að gjöra við 
Jesúm, sem Kristur er kallaður? Þeir segja allir: 
2Hann skal krossfestur! En hann sagði: Hvað ilt 
hefir hann þá gjört? En þeir æptu þess ákafar og 
A sögðu: Hann skal krossfestur! Þegar nú Pílatus 
sjer, að hann kemur engu til leiðar, en að uppnámið 
varð aðeins meira, tók hann vatn, þvoði hendur 
sínar Í augsýn mannfjöldans og mælti: Sýkn er jeg 
af blóði þessa rjettláta manns; þjer verðið að sjá 
25 fyrir því. Ög alt fólkið svaraði: Komi blóð hans 
26 yfir oss og yfir börn vor! Gaf hann þeim þá 
Barrabas lausan; en ljet húðstrýkja Jesúm og fram- 
seldi hann til krossfestingar. 


18 Matteus 27,27—42. 


87 Þá tóku hermenn landshöfðingjans Jesúm til sín 
inn í höllina, og söfnuðu utan um hann allri her- 
28 sveitinni. Og þeir afklæddu hann og lögðu yfir hann 
20 skarlatslita kápu; og þeir fljettuðu kórónu af þyrn- 
um og settu á höfuð honum, og reyrstaf í hægri 
80 hönd honum; og þeir fjellu á knje frammi fyrir 
honum, hæddu hann og sögðu: Heill vertu, kon- 
ungur Gyðinganna! Og þeir hræktu á hann, tóku 
$l reyrstafinn og slógu hann í höfuðið. Og er þeir 
höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr kápunni, 
og færðu hann í hans eigin klæði; og þeir fóru burt. 
með hann til krossfestingar. 
82 En er þeir gengu út, hittu þeir mann frá Kyrene, 
er Símon hjet. Þennan mann neyddu þeir til að 
88 bera kross hans. Ög er þeir komu til staðar, er 
Golgota nefnist, það er að segja: hauskúpustaður, 
84 gáfu þeir honum að drekka vin beiskjuborið; og er 
hann hafði bragðað það, vildi hann eigi drekka. 
85 £n er þeir höfðu krossfest hann, skiftu þeir klæðum 
86 hans á milli sín og köstuðu hlutum um; og þeir 
87 settust og gættu hans þar. Ög uppi yfir höfði hans 
settu þeir sakargift hans svo skráða: Þessi er Jesús, 
88 konungur Gyðinganna. Síðan voru krossfestir með 
honum ræningjar tveir, annar til hægri og hinn til 
89 vinstri handar. En þeir sem fram hjá gengu, last- 
20 mæltu honum, skóku höfuðin og sögðu: Þú sem 
brýtur niður musterið og reisir það á þrem dögum, 
bjargaðu sjálfum þjer! Ef þú ert sonur Guðs, þá 
#1 stíg niður af krossinum! Sömuleiðis hæddu og æðstu 
prestarnir hann ásamt fræðimönnunum og öldungun- 
% um og sögðu: Öðrum bjargaði hann, sjálfum sjer 


Matteus 27,43—>56. 19 


getur hann eigi bjargað! Hann er konungur Ísraels! 
Stígi hann nú niður af krossinum, og vjer skulum 
# trúa á hann. Hann treysti Guði. Hann frelsi hann 
nú, ef hann hefir mætur á honum; því að hann 
H sagði: Jeg er sonur Guðs. Jafnvel ræningjarnir, 
sem með honum voru krossfestir, smánuðu hann á 
- Sama hátt. 
a En frá sjettu stundu varð myrkur um alt landið 
# alt til níundu stundar. En um níundu stundu 
kallaði Jesús hárri röddu: Ælí, elí, lama sabaktanír 
það er: Guð minn! Guð minn! hví hefir þú 
# yfirgefið mig? Og er nokkrir þeirra, er þar 
48 stóðu, heyrðu það, sögðu þeir: Hann kallar á. 
Elías. Og jafnskjótt hljóp einn þeirra til og tók 
njarðarvött, fylti hann ediki og stakk á reyrstaf, 
9 og gaf honum að drekka. En hinir aðrir sögðu: 
Biðum við, sjáum til, hvort Elías kemur til þess að 
50 bjarga honum. En Jesús kallaði aftur hárri röddu 
log gaf upp andann. Og sjá, fortjald musterisins 
rifnaði sundur í tvent frá ofanverðu og alt niður í 
52 seen, og jörðin skalf og björgin klofnuðu, og graf- 
irnar opnuðust, og margir líkamir sofnaðra helgra. 
58 manna risu upp, og þeir fóru út úr gröfunum, eftir 
upprisu hans, og komu inn í hina helgu borg og 
ö£ birtust þar mörgum. En er hundraðshöfðinginn og 
þeir, er með honum gættu Jesú, sáu landskjálftann 
og það sem við bar, urðu þeir felmtsfullir mjög og 
sögðu: Sannarlega hefir þessi maður verið sonur 
óð ({uðs. En þar voru margar konur, er horfðu á 
álengdar; höfðu þær fylgt Jesú frá Galíleu og þjónað 
58 honum. Meðal þeirra var Maria Magdalena og 


80 | Matteus 27,56—28,8. 


María, móðir þeirra Jakobs og Jóse, og móðir þeirra 
Sebedeussona. 
#1 " En er kveld var komið, kom maður nokkur 
auðugur frá Arímaþeu, Jósef að nafni, sem og sjálfur 
58 var orðinn lærisveinn Jesú. Hann fór til Pílatusar 
og bað um líkama Jesú. Pílatus skipaði þá að fá 
59 honum hann. Og Jósef tók líkið, sveipaði það 
#0 hreinu línklæði og lagði það í hina nýju gröf sina, 
sem hann hafði höggið út í kletti; og hann velti 
61 stórum steini fyrir dyr grafarinnar og fór burt. En 
María Magdalena var þar og Maria hin, og sátu þær 
andspænis gröfinni. | 
62 En daginn eftir, sem er næstur á eftir aðfanga- 
deginum, komu æðstu prestarnir og Farísearnir saman 
68 hjá Pílatusi og sögðu: Herra, vjer minnumst þess nú, 
að svikari þessi sagði í lifanda lífi: Eftir þrjá daga 
64 rís jeg upp. Bjóð þú því, að grafarinnar verði gætt 
alt til hins þriðja dags, til þess að eigi komi læri- 
sveinar hans og steli honum, og segi við lýðinn: 
Hann er upprisinn frá dauðum; og mun þá síðari 
85 villan verða verri en hin fyrri. Pílatus sagði 
við þá: Hjer hafið þjer varðmennina, farið, haldið 
66 vörð, svo sem þjer best hafið vit á. En þeir fóru burt, 
innsigluðu steininn og gættu grafarinnar ásamt varð- 
mönnunum. 
28 En eftir hvíldardaginn, þegar lýsti af fyrsta 
degi vikunnar, kom María Magdalena og 
2 María hin, til að lita eftir gröfinni. Og sjá, 
mikill landskjálfti varð, því að engill Drottins 
steig niður af himni og kom og velti steininum frá, 
% og settist á hann ofan. En útlit hans var sem leiftur 


Matteus 28,4—1T. 81 


og klæði hans hvit sem snjór. En varðmennirnir 
skulfu af hræðslu fyrir honum og urðu sem örendir. 
* En engillinn tók til máls og sagði við konurnar: 
Óttist eigi! Þvi að jeg veit, að þjer leitið að Jesú, 
8 hinum krossfesta. Hann er eigi hjer, því að hann 
er upprisinn, eins og hann sagði. Komið, sjáið 
7staðinn, þar sem Drottinn lá. Og farið nú með 
skyndi og segið lærisveinum hans: Hann er uppris- 
inn frá dauðum; og sjá, hann fer á undan yður til 
Galileu; þar munuð þjer sjá hann. Sjá, jeg hefi sagt 
„8 yður það. Og þær skunduðu burt frá gröfinni, með 
ótta og mikilli gleði, og hlupu að flytja tíðindin læri- 
9sveinum hans. Og sjá, Jesús kom á móti þeim og 
sagði: Heilar þjer! En þær komu til og gripu um 
10 fætur hans og veittu honum lotningu. Þá segir Jesús 
við þær: Óttist eigi! farið burt og kunngjörið bræðr- 
um minum, að þeir skuli fara til Galíleu, og þar 
munu þeir sjá mig. 
A En er þær voru farnar burt, sjá, þá komu nokkrir 
af varðmönnunum til borgarinnar, og kunngjörðu æðstu 
12 prestunum alt, sem gjörst hafði. Og er þeir voru 
saman komnir ásamt öldungunum, hjeldu þeir ráðstefnu, 
18 gáfu hermönnunum mikið fje og mæltu: Segið þjer: 
Lærisveinar hans komu á næturþeli og stálu honum, 
14 meðan vjer sváfum. Og berist þetta landshöfðingjanum 
til eyrna, skulum vjer friða hann, og yður munum 
15 vjer gjöra áhyggjulausa. En þeir tóku fjeð, og gjörðu 
sem þeim hafði kent verið. Og þessi orðrómur hefir 
verið borinn út meðal Gyðinga alt til þessa dags. 
2 En þeir ellefu lærisveinar fóru til Galíleu, til 
17 fjallsins, sem Jesús hafði boðið þeim. Og er þeir sáu 
6 


82 Matteus 28,18—20. Markús 1,1—". 


hann, veittu þeir honum lotningu; en nokkrir efuðust. 
18 Og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði: Alt 
19 vald er mjer gefið á himni og jörðu. Farið því og 
gjörið allar þjóðirnar að lærisveinum, með þvi að 
skira þá til nafns föðursins og sonarins og hins heilaga 
2 anda, og með þvi að kenna þeim að halda alt það, 
sem jeg hefi boðið yður. Ög sjá, jeg er með yður 
alla daga alt til enda veraldarinnar. 


Markúsar guðspjall. 


Í Upphaf fagnaðarboðskapar Jesú Krists, sonar Guðs. 
Svo sem ritað er hjá Jesajasi spámanni: — 
Sjá, Jeg sendi sendiboða minn á undan þjer, er búa 
8 mun þjer veg. Rödd manns, er hrópar í óbygðinni“ 
Greiðið veg Drottins og gjörið beinar brautir hans; — ' 
4 kom Jóhannes fram, sá er skirði í óbygðinni og prje- 
5 dikaði iðrunarskirn til syndafyrirgefningar, og gekk 
út til hans gjörvöll Júdeubygð og allir Jerúsalem- 
búar, og ljetu skírast af honum í ánni Jórdan, ját- 
6 andi syndir sínar. En Jóhannes var klæddur úlfalda- 
hárum og gyrður leðurbelti um lendar sjer; og fæða 
hans var engisprettur og villihunang, og hann prje- 
7 dikaði svo mælandi: Sá er mjer máttkari, er eftir 
mig kemur, og jeg er þess ekki verður, að jeg 


Markús 1,8—22. 83 


8 krjúpi niður til að leysa skóþvengi hans. Jeg skirði 
yður með vatni, en hann mun skira yður með heilög- 
um anda. 

Og það varð á þeim dögum, að Jesús kom frá 
Nasaret í Galíleu og var skirður af Jóhannesi í Jórdan; 

10 og jafnskjótt er hann stje upp úr vatninu, sá hann 
himnana opnast og andann stiga ofan, eins og dúfu, 

1 yfir hann; og rödd kom af himnum: Þú ert sonur 
minn hinn elskaði, á þjer hefi jeg velþóknun. 

> Og þegar knýr andinn hann út á eyðimörkina, 

3 0g hann var á eyðimörkinni fjörutíu daga og hans 
var freistað af Satan, og hann var meðal villidýr- 
anna; og englarnir þjónuðu honum. 

14 En eftir að Jóhannes var framseldur, kom Jesús 
til Galileu og prjedikaði fagnaðarboðskapinn um Guð 

15 og sagði: Tíminn er fullnaður og guðsríki er nálægt; 
gjörið iðrun og trúið fagnaðarboðskapnum. 

16 Og er hann gekk meðfram Galíleu-vatninu, sá 
hann Símon og Andrjes, bróður Símonar, er þeir voru 
að leggja net á vatninu, því að þeir voru fiskimenn. 

1 Jegús sagði við þá: Fylgið mjer, og mun jeg gjöra 

18 yður að manna veiðurum. Og þegar í stað yfirgáfu þeir 

1 netin og fylgdu honum. Og er hann gekk spölkorn 
lengra, sá hann Jakob Sebedeusson og Jóhannes 
bróður hans, sem einnig voru á skipi að bæta net 

2 sin; og jafnskjótt kallaði hann þá, og þeir yfirgáfu 
Sebedeus föður sinn þar á skipinu, ásamt verka- 
mönnunum, og fylgdu honum. 

21 Og þeir fara inn í Kapernaum, og þegar í stað 
gekk Jesús á hvildardeginum inn í samkunduhús 

22 þeirra og kendi. Og undruðust menn mjög kenningu 

6* 


84 Markús 1,23—36. 


hans, því að hann kendi þeim eins og sá, er vald 
28 hafði, og ekki eins og fræðimennirnir. Og jafnskjótt 
var Í samkunduhúsi þeirra maður nokkur, sem hafði 
24 óhreinan anda; hann æpti og sagði: Hvað höfum 
vjer saman við þig að sælda, Jesús frá Nasaret? Ert 
þú kominn til að tortíma oss? Jeg veit hver þú ert, 
25 hinn heilagi Guðs. Og Jesús hastaði á hann og 
26 mælti: Þegi þú, og far út af honum. Þá skók hinn 
óhreini andi manninn og rak upp hljóð mikið og fór 
21 út af honum. Og allir urðu forviða, svo að þeir 
spurðu hver annan og sögðu: Hvað er þetta? Ný 
kenning! Með valdi skipar hann jafnvel hinum 
28 óhreinu öndum, og þeir hlýða honum. Og orðrómur- 
inn um hann barst þegar út hvervetna um allar 
nágrannabygðirnar í Galileu. 
Og jafnskjótt, er þeir voru farnir út úr sam-' 
kunduhúsinu, komu þeir í hús Símonar og Andrjesar, 
30 með Jakobi og Jóhannesi; en tengdamóðir Símonar 
lá séttveik, og þegar segja þeir honum frá henni; 
91 0g hann gekk að og tók í hönd henni, reisti hana 
á fætur, og sóttveikin hvarf frá henni, og hún gekk 
þeim fyrir beina. 
s. En er kveld var komið og sól var sest, færðu 
þeir til hans alla þá er sjúkir voru og þjáðir af 
8 öndum, og allur bærinn var saman kominn við 
34 dyrnar. Og hann læknaði marga, þá er veikir voru 
af ýmsum sjúkdómum, og rak út marga anda, og 
hann leyfði ekki öndunum að mæla, af því að þeir 
þektu hann. 
Og árla, löngu fyrir dögun, fór hann á fætur og 
86 gekk út, og fór til eyðistaðar, og baðst þar fyrir; og 


35 


Markús 1,37—2,4. 85. 


Símon og þeir, sem með honum voru, veittu hon- 
Bi um eftirför, og þeir fundu hann, og segja við hann: 
88 Allir leita þin. Og hann segir við þá: Vjer skulum 

fara annað, í þorpin í grendinni, að jeg fái einnig 

prjedikað þar; þvi að til þess er jeg út genginn. 
89 Qg hann kom og prjedikaði í samkunduhúsum þeirra 
um alla Galileu og rak út anda. 
si Og líkþrár maður kemur til hans og ákallar 
hann; og hann fellur á knje fyrir honum og segir 
1 við hann: Ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Og 
hann kendi í brjósti um hann, rjetti út höndina, 
snart hann og segir við hann: Jeg vil, verðir þú 
# hreinn! Og jafnskjótt hvarf frá honum likþráin, og 
hann varð hreinn. Ög hann ljet hann þegar fara 
# burt, lagði ríkt á við hann og segir við hann: Gæt 
þess að segja engum neitt, en far þú, sýn þig prest- 
inum, og fórna þú fyrir hreinsun þina því, sem Móse 
% bauð, þeim til vitnisburðar. En hann gekk burt og 
tók að færa þetta mjög í hámæli og hafa það viða 

á orði, svo að Jesús mátti ekki framar koma opin- 

berlega í nokkra borg, heldur hafðist við úti á óbygð- 

um stöðum og komu menn til hans hvaðanæva. 

2 Og er hann kom aftur inn í Kapernaum að 

nokkrum dögum liðnum, spurðist það að hann 

2 væri heima, og margir komu saman, svo að eigi var 
lengur rúm fyrir þá, ekki einu sinni fyrir utan 
Sdyrnar, og hann talaði til þeirra orðið; og menn 
koma og færa til hans lama mann, sem var borinn 
í af fjórum; og er þeir gátu ekki komist nærri honum 
fyrir mannfjöldanum, rufu þeir af þakið, þar sem 
hann var, og er þeir voru komnir inn úr, láta þeir 


86 Markús 2,5—17. 


5 síga niður sængina, sem hinn lami lá í. Ög er Jesús 
sjer trú þeirra, segir hann við lama manninn: Sonur, 
% syndir þínar eru fyrirgefnar. En þar sátu nokkrir af 
7 fræðimönnunum og hugsuðu í hjörtum sinum: Hví 
mælir þessi maður svo? Hann guðlastar. Hver 
8 getur fyrirgefið syndir, nema einn, það er Guð? Og 
þegar varð Jesús þess áskynja í anda sínum, að þeir 
hugsuðu þannig með sjálfum sjer, og segir við þá: 
9 Hví hugsið þjer slíkt í hjörtum yðar? Hvort er 
auðveldara að segja við hinn lama: Syndir þinar 
eru fyrirgefnar, eða að segja: Statt upp, tak sæng 
10 þína og gakk? En til þess að þjer vitið, að manns- 
ins sonur hefir vald á jörðu til að fyrirgefa syndir 
1 — segir hann við lama manninn: — Jeg segi þjer, 
statt upp, tak sæng þina og far heim til húss þins. 
12 Og hann stóð upp, og tók jafnskjótt sængina og gekk 
út í augsýn allra, svo að allir undruðust og vegsöm- 
uðu Guð og sögðu: Aldrei höfum vjer slíkt sjeð. 
að Og aftur gekk hann út fram með vatninu, og 
allur mannfjöldinn kom til hans og hann kendi þeim. 
14 Og er hann gekk fram hjá, sá hann Leví Alfeusson 
sitjandi við tollbúðina, og segir við hann: Fylg mjer! 
15 og hann stóð upp og fylgdi honum. Og svo bar við, 
að hann sat yfir borðum í húsi hans, og margir toll- 
heimtumenn og bersyndugir sátu að borðum með Jesú 
og lærisveinum hans; því að þeir voru margir, og 
16 þeir fylgdu honum; og er fræðimennirnir meðal 
Faríseanna sáu, að hann samneytti hinum bersyndugu 
og tollheimtumönnunum, sögðu þeir við lærisveina 
hans: Hann etur og drekkur með tollheimtumönnum 
17 og bersyndugum. Og er Jesús heyrði það, segir 


—. — 


Markús 2,18—28. 87 


hann við þá: Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, 
heldur" þeir, sem sjúkir eru; jeg er eigi kominn að 
kalla rjettláta, heldur synduga. 
= Og lærisveinar Jóhannesar og Farísearnir föstuðu, 
og þeir koma og segja við hann: Hví fasta læri- 
sveinar Jóhannesar og lærisveinar Fariseanna, en 
19 þínir lærisveinar fasta ekki? Og Jesús sagði við þá: 
Hvort mega brúðkaupssveinarnir fasta, á meðan 
brúðguminn er hjá þeim? Svo lengi sem þeir hafa 
20 brúðgumann hjá sjer, geta þeir ekki fastað; en koma 
munu dagar, er brúðguminn verður frá þeim tekinn, 
21 og þá munu þeir fasta á þeim degi. Enginn saumar 
bót af nýjum dúk á gamalt fat; því að þá nemur 
bótin af því, hið nýja af hinu gamla, og rifan verður 
22 verri. Og enginn lætur nýtt vin á gamla belgi; því 
að þá sprengir vínið belgina, og vinið ónýtist og belg- 
irnir; en menn láta nýtt vín á nýja belgi. 
#2 Og svo bar við, að hann fór um sáðlönd nokkur á 
hvildardegi; og lærisveinar hans tóku að tína öx á 
24 leiðinni. Og Farisearnir sögðu við hann: Sjá, hvi 
gjöra þeir á hvildardegi það, sem ekki er heimilt? 
25 Qg hann sagði við þá: Hafið þjer- aldrei lesið, hvað 
Davíð gjörði, er honum lá á, og hann varð sjálfur 
hungraður og menn hans, hvernig hann fór inn í 
26 guðshúsið, þegar Abíiatar var æðsti prestur, og át 
skoðunarbrauðin, sem enginn má eta nema prest- 
21 arnir, og gaf einnig mönnum sinum? Ög hann 
sagði við þá: Hvildardagurinn varð til mannsins 
vegna, og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins; 
28 svo að mannsins sonur er herra einnig yfir hvildar- 
deginum. 


88 Markús 3,1— 14. 


3 Og hann gekk áftur inn í samkunduhúsið, og 
2 var þar maður, er hafði visnaða hönd. Og þeir 
höfðu gætur á honum, hvort hann mundi lækna 
hann á hvíldardegi, til þess að þeir gætu kært hann. 
3 Óg hann segir við manninn, er visnu höndina hafði: 
í Gakk hjer fram! Ög hann segir við þá: Hvort er 
leyfilegt á hvildardegi gott að gjöra eða gjöra ilt, að 
5 bjarga lífi eða deyða? En þeir þögðu. Og hann 
rendi augum yfir þá með reiði, angraður yfir harðúð 
hjartna þeirra, og segir við manninn: Rjett fram 
hönd þina! Og hann rjetti hana fram, og hönd hans 
6 varð aftur heil. En Farísearnir gengu út, og gjörðu 
þegar ásamt mönnum Heródesar ráð sin gegn honum, 
hvernig þeir fengju ráðið hann af dögum. 
! Og Jesús fór með lærisveinum sínum út að vatn- 
inu, og mikill fjöldi úr Galileu fór á eftir, og frá 
Júdeu og frá Jerúsalem og frá Idúmeu og handan 
yfir Jórdan; og úr bygðum Tyrusar og Sidonar kom 
til hans mikill fjöldi, er þeir heyrðu, hve mikil verk 
9 hann gjörði. Og hann sagði við lærisveina sína, að 
smábátur skyldi vera til taks handa sjer vegna 
mannfjöldans, til þess að þeir þrengdu eigi að hon- 
1 um; því að hann læknaði marga, svo að allir þustu 
að honum, þeir er plágur höfðu, til að snerta hann. 
1 Og hvenær sem hinir óhreinu andar sáu hann, fjellu 
þeir fram fyrir honum, og æptu segjandi: Þú ert 
12 sonur Guðs. Ög hann bauð þeim harðlega að þeir 
skyldu eigi gjöra hann kunnan. 
ir Og hann gengur upp á fjallið, og kallar til sín 
14 þá, er hann sjálfur vildi, og þeir fóru til hans. Og 
hann skipaði tólf, að þeir skyldu vera með honum, 


Markús 3,15—29. gg 


og til þess að hann mætti senda þá frá sjer að prje- 
15 dika, og hafa vald til að reka anda út; — og Simoni 
1 gaf hann nafnið Pjetur, — og Jakob Sebedeus- 
1 son og Jóhannes bróður Jakobs, — og hann gaf 
þeim báðum nafnið Boanerges, það þýðir þrumu- 
1 synir; — og Andrjes og Filippus og Bartólómeus og 
Matteus og Tómas og Jakob Alfeusson og Taddeus 
og Símon Kananea, og Júdas Iskaríot, þann hinn 
sama, er sveik hann. 
í Og hann kemur heim, og mannfjöldinn kemur 
aftur saman, svo að þeir gátu ekki einu sinni matast. 
21 Og er vinir hans heyrðu það, gengu þeir út til að 
taka hann, því að þeir sögðu: Hann er ekki með 
22 sjálfum sjer. En fræðimennirnir, er komnir voru ofan 
frá Jerúsalem, sögðu: Hann hefir Belsebúl, og með 
% fulltingi andaforingjans rekur hann andana út. Og 
hann kallaði þá til sín, og talaði til þeirra í líking- 
2 yn: Hvernig getur Satan rekið Satan út? Ög ef 
ríki er orðið sjálfu sjer sundurþykt, þá fær riki það 
2 eigi staðist; og ef heimili er orðið sjálfu sjer sundur- 
2 þykt, þá mun heimili það eigi fá staðist. Og ef 
Satan hefir risið upp á móti sjálfum sjer, og er orð- 
inn sundurþykkur, fær hann ekki staðist, heldur er 
2 úti um hann. Nei, enginn getur farið inn í hús hins 
sterka, til að ræna föngum hans, nema hann áður 
bindi hinn sterka, og þá mun hann geta rænt hús 
28 hans. Sannlega segi jeg yður: Allar syndir munu 
mannanna börnum fyrirgefnar verða, og lastmælin, 
22 svo mjög sem þeir kunna að lastmæla; en hver sem 
lastmælir gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefningu 


90 Markús 3,30—4,9. 


um áldur, heldur er hann sekur um eilifa synd; — 
30 því að þeir sögðu: Hann hefir óhreinan anda. 
a Og móðir hans og bræður hans koma, og stóðu 
32 þau úti og sendu til hans og kölluðu á hann. Og 
mannfjöldi sat í kringum hann; og þeir segja við 
hann: Sjá, móðir þín og bræður þínir eru úti og 
33 spyrja um þig. Og hann svarar þeim og segir: Hver 
34 er móðir mín og bræður mínir? Og er hann hafði 
rent augum yfir þá, er kringum hann sátu, segir 
35 hann: Sjá, hjer er móðir mín og bræður minir! Því 
að hver sem gjörir vilja Guðs, sá er bróðir minn og 
systir og móðir. 
; 4 Og aftur tók hann að kenna við vatnið, og 
afarmikill mannfjöldi safnast að honum, svo að 
hann steig upp í bát og sat úti á vatninu; og allur 
2 mannfjöldinn var á landi við vatnið. Og hann kendi 
þeim margt í dæmisögum og sagði við þá í kenningu 
3 sinni: Hlýðið á! Sjá, sáðmaður gekk út að sá; 
og svo fór, er hann var að sá, að sumt sæðið fjell 
5 við götuna, og fuglar komu og átu það upp; og sumt 
fjell í grýtta jörð, þar sem það hafði eigi mikinn 
jarðveg; og þegar í stað rann það upp, af því að 
é það hafði ekki djúpan jarðveg. Og er sólin kom 
upp, Skrælnaði það, og sökum þess, að það hafði 
7 ekki rót, visnaði það. Ög sumt fjell meðal þyrna, en 
þvrnarnir uxu upp og kæfðu það, og það bar ekki 
8 ávöxt. En sumt fjell í góðu jörðina og kom upp og 
óx og bar ávöxt, og gaf af sjer að þritugföldu og að 
9 sextugföldu og að hundraðföldu. Og hann sagði: 
Hver sem eyru hefir að heyra, hann heyri! 


Markús 4,10—23. 91 


2 Og er hann varð einn saman, spurðu þeir, sem 
í kringum hann voru ásamt þeim tólf, um lík- 
ílingarnar. Og hann mælti við þá: Yður er gefinn 
leyndardómur guðsríkis, en hinir, sem fyrir utan eru, 
12 fá alt í líkingum, til þess að sjáandi skuli þeir sjá, 
og eigi skynja, og heyrandi skuli þeir heyra, og eigi 
skilja, svo að eigi snúi þeir sjer, og þeim verði fyrir- 
18 gefið. Og hann segir við þá: Skiljið þjer eigi lík- 
ingu þessa? Hvernig munuð þjer þá skilja allar 
4 líkingarnar?  Sáðmaðurinn sáir orðinu; og þessir, 
15 gem við götuna eru, eru þeir, þar sem orðinu er sáð, 
og er þeir hafa heyrt, kemur Satan jafnskjótt og 
16 tekur burt orðið, sem sáð var í þá; og á líkan hátt 
eru þessir, sem sáð hefir verið í grýtta jörð, þeir, 
sem veita orðinu þegar viðtöku með fögnuði, er þeir 
tí heyra það, en hafa eigi rót í sjer, heldur eru óstöð- 
ugir; síðan, er þrenging verður eða ofsókn fyrir 
18 orðsins sakir, hneykslast þeir þegar í stað. Og aðrir 
eru þeir, sem sáð var í þvrnana; þessir eru þeir, 
19 sem heyrðu orðið, og áhyggjur heimsins og tál auð- 
æfanna og girndir til annara hluta ganga inn og 
2 kefja orðið, og það verður ávaxtarlaust. Og hinir 
eru þeir, sem sáð var í góðu jörðina, þeir sem heyra 
orðið og taka við því og bera ávöxt, þritugfalt og 
sextugfalt og hundraðfalt.“ 

a Og hann sagði við þá: Hvort kemur ljósið, til 
þess að verða sett undir mælikerið, eða undir bekk- 
inn? Er það ekki heldur til þess að verða sett á 

22 ljósastikuna? Því að eigi er neitt leynt, nema til 
þess að það opinberist, nje heldur varð neitt hulið, 

2 nema til þess að það kæmi í ljós. Ef einhver hefir 


92 Markús 4,24—38. 


24 eyru að heyra, hann heyri! Og hann sagði við þá: 
Gætið að hvað þjer heyrið: Með þeim mæli, sem 
þjer mælið, mun yður mælt verða, og við yður mun 

> bætt verða; því að sá sem hefir, honum mun gefið 
verða, og sá sem ekki hefir, frá honum mun tekið 
verða jafnvel það sem hann hefir. 

#0 Og hann sagði: Svo er og um guðsríki sem 

27 maður kasti sæði á jörðina, og sofi og fari á fætur 
nótt og dag, og sæðið grær og vex, hann veit eigi 

28 með hverjum hætti: Af sjálfri sjer ber jörðin ávöxt, 

2 fyrst stráið, þá axið, þá fult hveitikorn í axinu. En 
er ávöxturinn er þroskaður, sendir hann þegar út. 
kornsigðina, því að uppskeran er komin. 

s Og hann sagði: Hvernig eigum vjer að samlikja 
guðsríki eða í hvaða líkingu eigum vjer að búa það? 

81 Líkt er það mustarðskorni; þótt það sje minna en öll 

92 frækornin á jörðinni, vex það þó upp, þegar því er 
sáð í jörðina, og verður öllum jurtum stærra og lær 
stórar greinar, svo að fuglar himins mega hreiður 
byggja undir skugga þess. 

As Og í mörgum slíkum líkingum talaði hann fyrir 

34 þeim orðið, svo sem þeir gátu numið það. En án 
líkingar talaði hann ekki til þeirra, og einslega lagði 
hann alt út fyrir sinum eigin lærisveinum. 

sg Og á þeim degi, þegar kveld var komið, segir 

36 hann við þá: Förum yfir um! Og þeir skilja við 
mannfjöldann, og taka hann með sjer í bátnum, eins 

8“ og hann stóð, og aðrir bátar voru með honum; og 
stormhrina mikil rís, og öldurnar fjellu inn í bátinn, 

88 svo að lá við að hann fylti. Og sjálfur var hann í 
skutnum og svaf á koddanum, og þeir vekja hann 


Markús 4,39—5,13. 93 


og segja við hann: Meistari, hirðir þú ekki um að 
29 vjer förumst? Og hann vaknaði og hastaði á vind- 
inn og sagði við vatnið: Þegi þú, haf hljótt um þig! 
40 þá lægði veðrið, og varð blíða logn. Og hann sagði 
við þá: Hví eruð þjer hræddir, hafið þjer enn eigi 
trú? Og þeir skelfdust ákaflega og sögðu hver við 
annan: Hver er þá þessi, að bæði vindur og vatn 
hlýða honum? 
Og þeir komu yfir um vatnið í bygð Gerasena. 
3 Og óðara en hann var stiginn úr bátnum, kom 
í móti honum út úr gröfunum maður með óhreinan 
3anda, er hafðist við í gröfunum, og fekk enginn 
lengur bundið hann, ekki einu sinni með hlekkjum, 
4 því að oft hafði hann verið bundinn með fótfjötrum 
og hlekkjum, og hlekkina hafði hann slitið af sjer 
og brotið súndur fótfjötrana, og enginn gat ráðið við 
hann. „Og ávalt var hann nætur og daga í gröfun- 
um og á fjöllunum, æpandi og lamdi sjálfan sig 
$ grjóti. Ög er hann sá Jesúm álengdar, hljóp hann 
Tog fjell fram fyrir honum og æpti hárri röddu og 
segir: Hvað hefi jeg saman við þig að sælda, Jesús, 
sonur Guðs hins hæsta? Jeg særi þig við Guð, að 
8 þú kveljir mig eigi. Því að hann sagði við hann: 
Þú óhreini andi, far út af manninum; og hann 
9 spurði hann: Hvert er heiti þitt? Og hann segir 
við hann: Legió heiti jeg; því að vjer erum margir. 
10 Og hann bað hann mikillega að senda þá ekki burt 
n ýr bygðinni. En þar var við fjallið stór svinahjörð 
2 árbeit; og þeir báðu hann segjandi: Send oss í svínin, 
13 gyo að vjer förum í þau. Og hann leyfði þeim það, 
og hinir óhreinu andar fóru út og fóru í svínin, og 


94 Markús 5,14—26. 


hjörðin steyptist niður fyrir þvergnipið í vatnið, um 
14 tvö þúsund að tölu, og köfnuðu þau í vatninu; og 
þeir, sem hjeldu þeim á beit, flýðu og fluttu fregnina. 
til borgarinnar og til bygðanna. Og menn komu að 
15 sjá, hvað það var, sem gjörst hafði; og þeir koma til 
Jesú, og sjá manninn, sem andinn hafði verið í, sitja. 
klæddan og heilvita, manninn sem hafði haft legión- 
16 ina. Og þeir urðu hræddir, og þeir, sem sjeð höfðu, 
sögðu þeim frá, hvað fram hefði komið við manninn, 
17 gem andinn var Í, og um svínin. Og þeir tóku að 
18 biðja hann að fara burt úr hjeruðum þeirra. Ög er 
hann stje upp í bátinn, bað maðurinn, sem andann 
19 hafði haft, hann þess að mega vera með honum; og 
hann leyfði honum það eigi, en segir við hann: Far 
þú heim til þín og til þinna, og seg þeim, hve mikla 
hluti Drottinn hefir gjört fyrir þig og hversu hann 
20 hefir miskunnað þjer. Og hann fór burt og tók að 
kunngjöra í Dekapolis, hve mikla hluti Jesús hefði 
gjört fyrir sig, og undruðust það allir. 
#1 Og þegar Jesús hafði aftur farið yfir um á bátn- 
22 um, safnaðist að honum mikill mannfjöldi; og hann 
var við vatnið. Og einn af samkundustjórunum 
kemur, Jairus að nafni, og er hann sjer hann, fellur 
28 hann til fóta honum, og biður hann mikillega og 
segir: Dóttir min litla er að fram komin; kom og 
legg hendur yfir hana, að hún verði heil og haldi. 
24 lífi. Og hann fór með honum; og mikill mannfjöldi 
fylgdi honum, og þröng varð um hann. 
25 Og kona, sem hafði haft blóðlát i 12 ár, og hafði 
26 þjáðst mikið undir höndum margra lækna og kostað 
til aleigu sinni, og engan bata fengið, en öllu heldur 


Markús 5,27—40. 95 


#1 farið versnandi, og hafði heyrt um Jesúm, kom í 
mannþyrpingunni að baki honum og snart yfirhöfn 
2 hans; því að hún sagði: Ef jeg fæ snortið, þótt eigi 
2 sje nema yfirhöfn hans, mun jeg heil verða. Og jafn- 
skjótt þornaði lind blóðs hennar, og hún kendi á 
líkama sinum, að hún var heil orðin af meini sínu. 
80 0g er Jesús fann á sjálfum sjer, að krafturinn var 
útgenginn frá honum, sneri hann sjer jafnskjótt við 
i mannþyrpingunni og sagði: Hver snart yfirhöfn 
$1 mina? Og lærisveinar hans sögðu við hann: Þú 
sjer mannfjöldann þrengja að þjer, og þú segir: Hver 
#2 snart mig? Og hann litaðist um, til að koma auga á. 
88 konuna, sem þetta hafði gjört; en hún kom hrædd 
og skjálfandi, af því að hún vissi, hvað við sig hafði 
fram farið, og fjell fram fyrir hann og sagði honum 
84 allan sannleikann. En hann sagði við hana: Dóttir, 
trú þin hefir gjört þig heila; far þú í friði, og ver 
heil af meini þínu. 
a Meðan hann enn var að mæla, koma menn frá 
samkundustjóranum, er segja: Dóttir þin er látin; hví 
88 ónáðar þú meistarann lengur? En Jesús gaf eigi gaum 
að orðunum, sem töluð voru, og segir við samkundu- 
#7 gtjórann: Óttastu eigi, trúðu aðeins.  Ög hann leyfði 
eigi neinum að fylgjast með sjer, nema Pjetri og 
88 Jakobi og Jóhannesi, bróður Jakobs. Og þeir koma 
til húss samkundustjórans, og hann sjer þys, menn 
89 grátandi og mjög kveinandi; og hann gengur inn og 
segir við þá: Hví hafið þjer svo hátt og grátið? 
40 Barnið er ekki dáið, heldur sefur. En þeir hlógu að 
honum. En hann rekur alla út og tekur með sjer 
föður barnsins og móður og þá, sem með honum voru, 


96 Markús 5,41—6,10. 


41 og gengur inn, þangað sem barnið var. Og hann 
tók í höndina á barninu og segir við hana: Talita 
kúmí! það er útlagt: stúlka, jeg segi þjer, ris upp! 

42 Og jafnskjótt reis stúlkan upp og gekk um kring; 
því að hún var tólf ára. Og þegar í stað urðu þeir 

48 frá sjer af mikilli undrun, og hann lagði ríkt á við 
þá að láta engan vita þetta, og bauð að gefa henni 
að eta. | 

Og hann gekk út þaðan, og hann kemur til 
föðurborgar sinnar og lærisveinar hans fylgja 

2 honum. Ög er hvildardagur kom, tók hann að kenna 
Í samkunduhúsinu, og margir, sem á hlýddu, undruðust 
stórum og sögðu: Hvaðan kemur þessum manni 
þetta? Og hvilik speki er þessum manni gefin, og 

8 hvilik kraftaverk gjörast fyrir hendur hans! Er hann 
ekki smiðurinn, sonur Maríu, og bróðir Jakobs og 
Jóse og Júdasar og Símonar? Og eru ekki systur hans 

4 hjer hjá oss? Og þeir hneyksluðust á honum. Og 
Jesús sagði við þá: Eigi er spámaður óvirtur nema 
í föðurlandi sínu og meðal ættingja sinna og á heimili 

5 sínu. Og ekki gat hann gjört þar neitt kraftaverk, 
nema hann lagði hendur yfir fáeina sjúka og lækn- 

% aði þá; og hann furðaði sig á vantrú þeirra. 

Og hann fór um þorpin þar umhverfis og kendi. 

Og hann kallar til sín þá tólf, og tók að senda 
þá frá sjer, tvo og tvo saman, og gaf þeim vald yfir 

8 hinum óhreinu öndum. Ög hann bauð þeim að taka 
ekkert til ferðarinnar, nema einungis staf, ekki brauð, 

* ekki mal, ekki eirpeninga í belti, en vera þó skóaðir 

10 ilskóm; og klæðist eigi tveim kyrtlum. Og hann 
sagði við þá: Hvar sem þjer gangið inn í hús, þá 


Markús 6,11—22. 91 


1 dveljist þar, uns þjer farið burt þaðan. Og hver sá 
staður, sem eigi veitir yður viðtöku og menn hlýða 
eigi á yður, — farið þá burt þaðan og hristið af 
yður dustið undir fótum yðar, þeim til vitnisburðar. 

12 Og þeir fóru út og prjedikuðu, til þess að menn 

18 skyldu gjöra iðrun, og þeir ráku út marga anda, og 
smurðu marga sjúka með oliu og læknuðu þá. 

Og Heródes konungur frjetti þetta — því að nafn 
hans var orðið heyrum kunnugt — og hann sagði: 
Jóhannes skirari er risinn upp frá dauðum, og þess 

15 vegna eru kraftarnir máttugir í honum. En aðrir 
sögðu: Það er Elias; og aðrir sögðu: Hann er spá- 

16 maður, rjett sem einn af spámönnunum. En er 
Heródes heyrði þetta, mælti hann: Jóhannes, sem 

1 jeg ljet hálshöggva, hann er upp risinn. Því að sjálfur 
hafði Heródes sent menn og tekið Jóhannes höndum 
og fjötrað hann í varðhaldi vegna Heródíasar, konu 
Filippusar bróður sins, því að hann hafði gengið að 

18 eiga hana; því að Jóhannes sagði við Heródes: Þú 

1" mátt ekki eiga konu bróður þíns. En Heródias bar 
illan hug til hans og vildi deyða hann, og gat það 

20 ekki, því að Heródes óttaðist Jóhannes, þar eð hann 
vissi, að hann var maður rjettlátur og heilagur, og 
verndaði hann; og er hann hafði hlustað á hann, 
komst hann í mikinn vanda, og með ánægju hlustaði 

21 hann á hann. Og er hentugur dagur kom, er Heródes 
á afmælisdegi sinum gjörði veislu gæðingum sinum, 

2 hershöfðingjum og helstu mönnum í Galileu, og dóttir 
sjálfrar Heródiasar kom inn og dansaði, geðjaðist hún 
Heródesi og þeim, er sátu að borðum með honum; 
og konungurinn sagði við stúlkuna: Bið mig hvers 

7 


98 Markús 6,23—3ð. 


28 þú vilt, og mun jeg veita þjer; og hann hjet henni 
með eiði: Hvers sem þú beiðist af mjer, það mun 
24 jeg veita þjer, alt að helmingi ríkis mins. Og hún 
gekk út og spurði móður sína: Um hvað á jeg að 
25 biðja? En hún mælti: Um höfuð Jóhannesar skirara. 
Og jafnskjótt kom hún með skyndi inn til konungsins, 
bað hann og mælti: Jeg vil að þú þegar í stað gefir 
26 mjer á fati höfuð Jóhannesar skirara. Og þó að 
konungurinn yrði mjög hrvggur, vildi hann ekki 
21 óvirða hana sökum eiðanna og toðsmannanna. Og kon- 
ungurinn sendi þegar einn varðmanna sinna og bauð 
28 að færa sjer höfuð hans. Og hann fór og hjó hann 
i varðhaldinu, og hann kom með höfuð hans á fati 
og færði stúlkunni, og stúlkan færði það móður sinni. 
29 Og er lærisveinar hans frjettu þetta, komu þeir og 
tóku lík hans og lögðu það í gröf. 
á Og postularnir koma saman til Jesú, og þeir sögðu 
honum frá öllu, er þeir höfðu gjört, og öllu, er þeir 
31 höfðu kent. Og hann segir við þá: Komið þjer nú 
sjálfir einir saman á óbvgðan stað og hvilist um 
stund, — því að margir voru komandi og farandi, 
og þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. 
32 Og þeir fóru burt á bátnum á óbygðan stað, einir 
33 sjer. Ög menn sáu þá fara burt, og margir þektu 
þá; og menn streymdu þangað saman fótgangandi 
34 frá, öllum borgunum og komu á undan þeim. Og er 
hann steig af skipi, sá hann mikinn mannfjölda, og 
hann kendi í brjósti um þá, því að þeir voru sem 
sauðir, er eigi hafa hirði, og hann tók að kenna 
35 þeim margt. Og er mjög var orðið áliðið dags, komu 
til hans lærisveinar hans og sögðu: Staðurinn er 


Markús 6,36—49. 99 


88 óbygður og þegar mjög liðið á daginn. Lát þá fara 
frá þjer, svo að þeir geti farið á sveitabýlin og í 
þorpin hjer um kring og keypt sjer eitthvað til matar. 

87 En hann svaraði og sagði við þá: Gefið þjer þeim 
að eta. Ög þeir segja við hann: Eigum vijer að 
fara og kaupa brauð fyrir tvö hundruð denara, og 

88 „efa þeim að eta? En hann segir við þá: Hve mörg 
brauð hafið þjer? Farið og gætið að. Og er þeir 
höfðu athugað það, segja þeir: Fimm, og tvo fiska. 

89 Og hann bauð þeim að láta alla setjast niður í græn- 

40 oresið, hvert mötuneyti fyrir sig. Og þeir settust 
niður í flokkum, hundrað í sumum, en fimtíu í sum- 

41 ym. Ög hann tók fimm brauðin og fiskana tvo og 
leit upp til himins, blessaði og braut brauðin, og 
fekk lærisveinunum, til að bera fram fyrir þá; og 

4 fiskunum tveim skifti hann meðal allra; og allir 
neyttu og urðu mettir. Ög þeir tóku upp brotnu 

% brauðin, tólf karfir fullar, og einnig fiskleifarnar. 

4 Og þeir, sem brauðanna neyttu, voru fimm þúsund 
karlmenn. 

að Og jafnskjótt neyddi hann lærisveina sína til að 
fara út í bátinn og fara á undan sjer yfir um til 
Betsaida, meðan hann sjálfur kæmi mannfjöldanum 

46 frá sjer. Ög er hann hafði kvatt þá, fór hann burt 

#1 til fjallsins að biðjast fyrir. Og er kveld var komið, 
var báturinn á miðju vatninu, en hann einn á landi; 

408 er hann sá að róðurinn gekk þeim mjög örðugt, 
þvi að vindurinn var í móti þeim, kemur hann um 
fjórðu næturvöku til þeirra gangandi á vatninu og 

49 ætlaði að ganga fram hjá þeim. En er þeir sáu 
hann gangandi á vatninu, hugðu þeir að það væri 

"7 


100 Markús 6,50—',5. 


50 vofa, og æptu upp yfir sig; því að allir sáu þeir 
hann og urðu felmtsfullir; en hann talaði jafnskjótt 
til þeirra og segir við þá: Verið hughraustir, það 

ól er jeg, óttist ekki Og hann fór til þeirra upp í 
bátinn, og lægði þá veðrið. Og með sjálfum sjer 

52 urðu þeir mjög undrandi; því að eigi höfðu þeir 
fengið skilning við það, sem fram hafði farið við 
brauðin, heldur var hjarta þeirra forhert. 

o8 Og er þeir höfðu farið yfir um, komu þeir að 

54 landi við Genesaret og lögðu þar að; og er þeir stigu 

55 af skipinu, þektu menn hann undir eins, og hlupu 
um alt það bygðarlag, og tóku að bera sjúklingana 
í burðarrekkjum fram og aftur, þar sem þeir heyrðu 

56 að hann væri. Og hvar sem hann fór inn, inn í 
þorp eða inn í borgir eða inn á sveitabýli, þá lögðu 
þeir sjúka menn á torgin og báðu hann, að þeir að- 
eins mættu snerta faldinn á yfirhöfn hans; og allir 
þeir, er snertu hann, urðu heilir 

Og að honum safnast Farísearnir og nokkrir af 
fræðimönnunum, er komnir voru frá Jerúsalem, 

2 og höfðu sjeð, að nokkrir af lærisveinum hans neyttu 
matar með vanhelgum höndum, það er að segja: 

8 óþvegnum; — því að Farisearnir og allir Gyðingar 
eta ekki, nema þeir taki rækilega handlaugar, og 

4 fylgja þeir í því setningum fyrri tíðar manna; og 
er þeir koma frá torgi, neyta þeir eigi matar, nema 
þeir þvoi sjer. Og margt annað er það, er þeir hafa 
bundist að gæta: þvottur á bikurum og könnum og 

5 eirkötlum. Ög Farísearnir og fræðimennirnir spyrja 
hann: Hví fylgja lærisveinar þínir ekki setningum 
fyrri tíðar manna, heldur neyta matar með vanhelg- 


Markús 7,6—21. 107 


Sum höndum? Og hann sagði við þá: Vel hefir 
Jesajas spáð um yður, þjer hræsnarar! Eins og ritað 
er: Þessi lýður heiðrar mig með vörunum, en hjörtu 

7 þeirra eru. langt frá mjer. Og til einskis dýrka þeir 
mig, er þeir kenna lærdóma, sem eru manna boðorð. 

8 Þjer skeytið ekki boðum Guðs, en haldið fast við 

9 setninga manna. Og hann sagði við þá: Dáfallega 
ónýtið þjer boð Guðs, til þess að þjer getið haldið 

10 yðar eigin setningar! Þvi að Móse sagði: Heiðra 
föður þinn og móður þina, og: Hver sem formælir 

1 föður eða móður, skal dauða deyja. En þjer segið: 
Ef maður segir við föður sinn eða móður sina: Það, 
sem þjer hefði getað orðið til styrks frá mjer, er 

1? korban, það er að segja: heitfje, þá leyfið þjer hon- 
um ekki framar að gjöra neitt fyrir föður sinn eða 

18 móður sína, og ónýtið þannig orð Guðs með setning- 
um yðar, er þjer hafið sett; og margt annað gjörið 

4 þjer þessu líkt. Og hann kallaði aftur til sín mann- 
fjöldann og sagði við þá: Heyrið mig allir og skiljið. 

15 Ekkert er það fyrir utan manninn, sem inn í hann 
fer, er geti saurgað hann, heldur það, sem út fer af 

1 manninum, það er það, sem saurgar manninn. Og 
er hann var genginn inn í hús frá mannfjöldanum, 

18 spurðu lærisveinar hans hann um líkinguna. Og 
hann segir við þá: Eruð þjer einnig svo skilnings- 
lausir? Skiljið þjer ekki, að alt, sem utan að fer inn 

1 í manninn, getur ekki saurgað hann; því að ekki fer 
það inn í hjarta hans, heldur í magann, og fer út í 
saurþróna. Með þessum orðum lýsti hann hreina 

20 gsjerhverja fæðu. En hann sagði: Það sem út fer af 

21 manninum, það saurgar manninn. Því að innan að, 


102 Markús 7,22—36. 


úr hjörtum mannanna, ganga út hinar illu hugsánir, 
22 frillulifi, þjófnaður, morð, hórdómur, ágirnd, illmenska, 
svik, munaðarlifi, ilt auga, lastmæli, hroki, heimska; 
28 alt þetta illa gengur út innan að og saurgar manninn. 
3 Og hann tók sig upp þaðan og fór burt til landa- 
mæra Týrusar og Sidonar, og hann fór inn í hús 
nokkurt og vildi að enginn vissi, og eigi gat hann 
25 dulist, heldur heyrði hans jafnskjótt getið kona nokkur, 
er átti dóttur, sem hafði óhreinan anda; kom hún og 
26 fjell honum til fóta; en konan var grísk, kynjuð úr 
Fönikíu sýrlensku, og hún bað hann að reka andann 
21 út frá dóttur sinni. En hann sagði við hana: Lofaðu 
börnunum að seðjast fyrst, þvi að það er ekki fallegt 
að taka brauðið barnanna og kasta því fyrir hvolp- 
38 ána. En hún svaraði og segir við hann: Satt er 
það, herra, þó eta hvolparnir undir borðinu af mol: 
29 um barnanna. Og hann sagði við hana: Fyrir sakir 
þessa orðs þá far hjeðan, andinn er farinn út frá 
30 dóttur þinni. Og hún fór heim til sín og fann barnið 
lagt á rúmið og andann út farinn. 
91 Og aftur fór hann burt frá Týrusarbygðum og 
fór um Sídon til Galileuvatns, um miðjar Dekapolis- 
82 bygðir. Og þeir færa honum mann daufan og mál- 
haltan, og þeir biðja hann að leggja hönd sina yfir 
33 hann. Og hann vjek honum afsíðis frá mannfjöldan- 
um, stakk fingrum sínum í eyru honum og hrækti 
34 og snart við tungu hans. Og hann leit upp til himins, 
andvarpaði og segir við hann: Effata! það er: opnist 
35 þú! Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans 
36 losnaði, og hann talaði rjett. Og hann lagði ríkt á 
við þá, að þeir segðu engum frá; en því meir sem 


Markús 7,37—8,12. 103 


hann bauð þeim, þvi miklu fremur báru þeir það út. 
'#7Óg þeir undruðust næsta mjög og sögðu: Alt hefir 
hann gjört vel, jafnvel daufa lætur hann heyra og 
mállausa mæla. 
8 Um þessar mundir, er enn var mikill mann- 
fjöldi saman kominn og þeir höfðu ekkert til 
matar, kallaði hann á lærisveina sina og segir við 
2 þá: Jeg kenni í brjósti um mannfjöldann, því að þeir 
hafa nú þrjá daga hjá mjer verið, og hafa ekkert 
3til matar; og ef jeg læt þá frá mjer fara fastandi 
heim til sin, verða þeir magnþrota á leiðinni; og 
4 sumir þeirra eru komnir langt að. Og lærisveinar 
hans svöruðu honum: Hvaðan skyldi maður geta 
5 mettað þessa menn á brauði hjer í óbygð? Og hann 
spurði þá: Hve mörg brauð hafið þjer? En þeir 
é sögðu: Sjö. Ög hann býður mannfjöldanum að setj- 
ast niður á jörðina, og hann tók brauðin sjö, gjörði 
þakkir og braut þau og rjetti lærisveinum sínum, til 
þess að þeir bæru þau fram, og þeir báru þau fram 
7 fyrir mannfjöldann. Ög þeir höfðu fáeina smáfiska; 
og er hann hafði blessað þá, bauð hann að þá skyldi 
8og bera fram; og þeir neyttu og urðu mettir. Og 
þeir tóku upp brotnu brauðin, sem afgangs voru, sjö 
9 karfir. En þeir voru hjer um bil fjórar þúsundir, 
10 6g hann ljet þá fara. Og jafnskjótt steig hann út á 
. skipið með lærisveinum sinum, og kom í Dalmanúta- 
bygðir. 
Á Og Farísearnir komu út og tóku að þrátta við 
hann og kröfðust af honum teikns af himni, til að 
12 freista hans; og hann stundi þungan í anda sínum 
og segir: Hví krefst þessi kynslóð tákns? Sannlega 


104 Markús 8,13—26. 


- Segi jeg yður: alls eigi mun tákn verða gefið þessari 
% kynslóð. Og hann skildi við þá, steig aftur á skip 
og Íór yfir um. 
1 Og þeim hafði gleymst að taka með sjer brauð, 
og þeir höfðu ekki nema eitt brauð með sjer á skip- 
linu. Og hann bauð þeim, segjandi: Gefið gætur, 
varið yður á súrdeigi Faríseanna og súrdeigi Heródesar. 
16 Og þeir töluðu hver við annan og sögðu: Vjer höf- 
1 um ekki brauð. Og er Jesús varð þess vís, Segir 
hann við þá: Hvað eruð þjer að tala um, að þjer 
hafið ekki brauð? Skynjið þjer ekki enn nje skiljið? 
18 Hafið þjer forhert hjarta? Þjer hafið augu, sjáið þjer 
þá ekki? Og þjer hafið eyru, heyrið þjer þá ekki? 
19 Og munið þjer ekki? Þegar jeg braut brauðin fimm 
handa fimm þúsundunum, hversu margar karfir fullar 
af brotnum brauðum tókuð þjer upp? Þeir segja við 
2 hann: Tólf. Og þegar jeg braut þau sjö handa 
fjórum þúsundunum, hversu margar fullar karfir af 
brotnum brauðum tókuð þjer þá upp? Ög þeir segja 
#1 við hann: Sjö. Og hann sagði við þá: Skiljið þjer 
eigi enn? 
4 Og þeir koma til Betsaida; og menn koma með 
blindan mann til hans og biðja hann að snerta hann. 
23 Og hann tók í hönd blinda manninum og leiddi hann 
út úr þorpinu og hrækti í augu honum, lagði hendur 
21 yfir hann, og spurði hann: Sjer þú nokkuð? Og 
hann leit upp og mælti: Jeg sje mennina, því að jeg 
25 sje þá, rjett eins og trje, á gangi. Siðan lagði hann aftur 
hendur sínar yfir augu hans, og sjón hans varð hvöss, 
2 og hann varð albata og sá alla hluti glögt. Og hann 


Markús 8,27—38. 105 


sendi hann frá sjer heim til sín, og sagði: Þú mátt 
ekki einu sinni fara inn í þorpið. 

2 Og Jesús fór út og lærisveinar hans til þorpanna. 
í kringum Sesareu Filippí, og á leiðinni spurði hann 
lærisveina sína og sagði við þá: Hvern segja menn 

2 mig vera? Og þeir svöruðu honum, segjandi: Jó- 
hannes skírara, og aðrir: Elias; en aðrir: einn af 

2 spámönnunum. Og hann spurði þá: En hvern segið 
þjer mig vera? Pjetur svaraði og segir við hann: 

#0 þú ert Kristur. Og hann lagði ríkt á við þá, að 

1 þeir segðu engum um sig. Og hann tók að kenna 
þeim, að mannsins sonur ætti margt að líða og verða 
útskúfaður af öldungunum og æðstu prestunum og 
fræðimönnunum og verða deyddur, og rísa upp eftir 

83 þrjá daga. Þetta sagði hann með berum orðum. Og 
Pjetur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. 

$3 En hann snerist við, og er hann sá lærisveina sína, 
ávitaði hann Pjetur og segir: Haf þig á burt frá 
mjer, Satan, því að eigi skynjar þú það, sem Guðs er, 

#4 heldur það, sem manna er. Og hann kallaði til 
sín mannfjöldann, ásamt lærisveinum sinum, og 
sagði við þá: Vilji einhver fylgja mjer, þá afneiti 
hann sjálfum sjer, og taki upp kross sinn og fylgi 

% mjer; því að hver sem vill bjarga lífi sínu, skal 
týna þvi; en hver sem týnir lífi sínu vegna min og 

38 fagnaðarerindisins, mun bjarga því. Því að hvað 
stoðar það manninn, að vinna allan heiminn og 

87 fyrirgjöra sálu sinni? Því að hvaða endurgjald 

88 mundi maður gefa fyrir sálu sína? Því að hver 
sem blygðast sín fyrir mig og min orð hjá þessari 
hórsömu og syndugu kynslóð, fyrir hann mun og 


106 Markús 9,1—18. 


mannsins sonur blygðast sín, þegar hann kemur í 

dýrð föður síns með heilögum englum. 

O Og hann sagði við þá: Sannlega segi jeg yður, 
af þeim, er hjer standa, eru nokkrir, sem alls 

eigi munu smakka dauðann, fyr en þeir sjá guðsríkið 

komið með krafti. 

s Og eftir sex daga tekur Jesús þá Pjetur, Jakob og 
Jóhannes með sjer og fer með þá eina saman upp á 
hátt fjall, og hann ummyndaðist að þeim ásjáandi; 

2 og klæði hans urðu skinandi, fannhvit, hvitari en 

4 nokkur þófari á jörðu getur gjört. Og þeim birtist 
Elias ásamt Móse, og voru þeir á tali við Jesúm. 

5 Og Pjetur tók til máls og segir við Jesúm: Rabbi, 
gott er að vjer erum hjer; og gjörum þrjár tjaldbúðir, 

% þjer eina, og Móse eina, og Elíasi eina. Því að eigi 
vissi hann, hvað hann átti að segja, því að þeir urðu 

7 mjög hræddir. Ög ský kom, er skygði yfir þá, og 
rödd kom út úr skýinu: Þessi er sonur minn, hinn 

8 elskaði, hlýðið honum! Ög er þeir litu í kringum 
sig, sáu þeir alt í einu engan framar nema Jesúm 
einn hjá sjer. 

a Og er þeir gengu niður af fjallinu, lagði hann 
ríkt á við þá, að þeir segðu engum frá þvi, er þeir 
höfðu sjeð, fyr en mannsins sonur væri risinn upp 

10 frá dauðum. Og þeir geymdu orðið og spurðust á 
sin í milli, hvað það væri, að rísa upp frá dauðum. 

11Óg þeir spurðu hann segjandi:  Fræðimennirnir 

12 segja að Elías eigi fyrst að koma. Og hann sagði 
við þá: Já, Elías kemur fyrst og færir alt í lag; og 
hvernig er ritað um mannsins son, að hann skuli 

18 líða margt og verða smáður? En jeg segi yður, að 


Markús 9,14—26. 107 


Elias er kominn, og þeir hafa við hann gjört alt, er 
þá fýsti, eins og ritað er um hann. 
Es Og er þeir komu til lærisveinanna, sáu þeir 
mannfjölda mikinn í kringum þá og fræðimenn, er 
15 voru að þrátta við þá; og öllum mannfjöldanum 
hnykti við, jafnskjótt og þeir sáu hann, og þeir 
16 hlupu að og heilsuðu honum. Og hann spurði þá: 
17 Um hvað eruð þjer að þrátta við þá? Og einn úr 
mannfjöldanum svaraði honum: Meistari, jeg færði 
18 tj) þin son minn, er hefir mállausan anda; og hvar 
sem hann tekur hann, slengir hann honum, og hann 
froðufellir og gnistir tönnum, og hann visnar upp. 
Og jeg sagði við lærisveina þína, að þeir skyldu reka 
1 hann út, en þeir gátu það ekki. En hann svarar 
þeim og segir: Ó, þú vantrúaða kynslóð, hversu 
lengi á jeg að vera hjá yður? Hversu lengi á jeg 
2 að umbera yður? Færið hann til min. Og þeir 
færðu hann til hans, og er hann sá hann, teygði 
andinn hann strax allan sundur og saman, og hann 
21 fjell til jarðar, veltist um og froðufeldi. Og hann spurði 
föður hans: Hvelangt er siðan þetta kom yfir hann? Og 
22 hann sagði: Frá þvi hann var barn. Og oft hefir hann 
kastað honum bæði á eld og í vatn, til að tortíma 
honum; en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á 
2 okkur og hjálpa okkur. En Jesús sagði við hann: 
2 Ef þú getur! Trúuðum er alt mögulegt. Jafnskjótt 
hrópaði faðir sveinsins og sagði: Jeg trúi; hjálpa 
2 þú vantrú minni! Nú er Jesús sá, að mannfjöldi 
þyrptist að, hastaði hann á hinn óhreina anda og 
sagði við hann: Þú dumbi og daufi andi, jeg býð 
þjer, far út af honum, og kom eigi framar inn í 
26 hann! Og hann hrópaði og. teygði hann sundur og 


108 Markús 9,27—38. 


saman og fór út; og sveinninn varð sem nár, svo að 
21 margir sögðu: Hann er skilinn við. En Jesús tók. 
um hönd hans og reisti hann upp, og hann reis á 
28 fætur. Og þegar Jesús var kominn inn, spurðu læri- 
sveinar hans hann einslega, segjandi: Vjer gátum 
29 ekki rekið hann út. Og hann sagði við þá: Þess- 
konar getur ekki farið út við neitt nema við bæn. 
*. Og þeir fóru burt þaðan og lögðu leið yfir Gali- 
leu, og hann vildi ekki að neinn skyldi vita það; 
81 því að hann kendi lærisveinum sínum og sagði við 
þá:  Mannsins sonur verður framseldur í manna. 
hendur, og þeir munu lífláta hann, og er hann er 
82 líflátinn, mun hann upp risa eftir þrjá daga. En 
þeir skildu ekki það sem hann sagði, og þorðu ekki 
að spyrja hann. 
ng Og þeir komu til Kapernaum, og er hann var 
kominn inn í húsið, spurði hann þá: Hvað voruð 
84 þjer að ræða um á leiðinni? En þeir þögðu, því að 
þeir höfðu verið að tala um það á leiðinni hver við 
8 gnnan, hver þeirra væri mestur. Ög hann settist 
niður og kallaði til sin þá tólf og segir við þá: Ef 
einhver vill vera fremstur, þá sje hann síðastur allra: 
36 0g þjónn allra. Og hann tók ungbarn og setti það 
meðal þeirra, og tók það sjer í fang, og sagði við 
87 þá: Hver sem meðtekur eitt af slíkum ungbörnum 
í mínu nafni, hann meðtekur mig; en hver sem með- 
tekur mig, hann meðtekur ekki mig, heldur þann 
sem sendi mig. 
2 Jóhannes sagði við hann: Meistari, vjer sáum 
mann einn, sem í þinu nafni rak út anda, og vjer 
bönnuðum honum það, gf því að hann fylgdi oss ekki. 


Markús 9,39—10,3. 109 


29 En Jesús sagði: Bannið honum það ekki; því að 
enginn er sá, sem gjörir kraftaverk í minu nafni, 
# og rjett á eftir getur talað illa um mig. Því að sá 
#1 sem ekki er á móti oss, hann er með oss; því að 
hver sem gefur yður bikar vatns að drekka, af því 
að þjer eruð Krists, sannlega segi eg yður, eigi mun 
2 hann fara á mis við laun sín. Og hver sem hneykslar 
einn af þessum smælingjum, sem á mig trúa, betra 
væri honum að stór kvarnarsteinn lægi um háls 
48 honum og honum væri varpað í hafið. Og ef hönd 
þin hneykslar þig, þá snið hana af; betra er þjer inn 
að ganga handarvana til lífsins en að hafa báðar 
hendurnar og fara til Gehenna, í hinn óslökkvendi 
45 eld. Og ef fótur þinn hneykslar þig, þá snið hann 
af; betra er þjer höltum inn að ganga til lífsins 
en að þú hafir báða fæturna og þjer verði 
# kastað í Gehenna. Og ef auga þitt hneykslar 
þig, þá kasta þvi burt; betra er þjer eineygðum inn 
að ganga Í guðsrikið, en að þú hafir bæði augu og 
48 þjer verði kastað í Gehenna, þar sem ormur þeirra 
4 eigi deyr og eldurinn sloknar ekki. Því að sjerhver 
30 mun eldi saltast. Saltið er gott; en ef saltið missir 
seltu sína, með hverju viljið þjer krydda það? Hafið 
salt í sjálfum yður, og haldið friði yðar á milli. 
| 0 Og hann tók sig upp þaðan og kemur í Júdeu- 
bygðir og hinumegin Jórdanar, og fjöldi fólks 
kemur aftur saman til hans, og kendi hann þeim enn, 
2 eins og hann var vanur. Og Farísear komu og 
spurðu hann, hvort manni væri leyfilegt að skilja við 
3 konu sína, og voru þeir að freista hans. En hann 
svaraði og sagði við þá: Hvað hefir Móse boðið yður? 


110 Markús 10,4—19. 


4 En þeir sögðu: Móse leyfði að rita skilnaðarskrá og 

5 skilja við hana. En Jesús sagði við þá: Vegna 
hjartaharðúðar yðar ritaði hann yður þetta boðorð; 

6 en frá upphafi sköpunar gjörði hann þau karl og 

7konu. Fyrir því skal maður yfirgefa föður sinn og 

8 móður, og búa við eiginkonu sina; og þau tvö skulu 
verða eitt hold. Þannig eru þau ekki framar tvö, 

9 heldur eitt hold. Það sem Guð því hefir tengt saman, 

10 má eigi maður sundur skilja. Og inni í húsinu spurðu 

1 lærisveinarnir hann aftur um þetta. Og hann segir 
við þá: Hver sem segir skilið við konu sina og 
gengur að eiga aðra, hann drýgir hór gegn henni; 

12 og ef hún skilur við mann sinn og giftist öðrum, þá. 
drýgir hún hór. 

Og menn færðu börn til hans, til þess að hann 

14 skyldi snerta þau, en lærisveinarnir ávítuðu þá. En 
er Jesús sá það, gramdist honum það og hann sagði 
við þá: Leyfið börnunum að koma til min og 
bannið þeim það ekki, því að slíkra er guðsrikið. 

15 Sannlega segi jeg yður: Hver sem ekki meðtekur 
guðsríkið eins og barn, mun alls eigi inn í það koma. 

16 Og hann tók þau sjer í fang, lagði hendur yfir þau. 
og blessaði þau. 

a Og er hann var kominn út á veginn, kom maður 
hlaupandi, fjell á knje fyrir honum og spurði hann: 
Góði meistari, hvað á jeg að gjöra, til þess að jeg 

18 erfi eilift lif? En Jesús sagði við hann: Hvi kallar 
þú mig góðan? Enginn er góður, néma einn, það er 

19 Guð. Þú þekkir boðorðin: Þú skalt ekki morð 
fremja; þú skalt ekki drýgja hór; þú skalt ekki 
stela; þú skalt ekki bera ljúgvitni; þú skalt ekki 


Markús 10,20—31. 11? 


20 fjefletta; heiðra föður þinn og móður. En hann sagði 
við hann: Meistari, alls þessa hefi jeg gætt frá æsku. 
21 minni. En Jesús horfði á hann og fjekk ást á hon- 
um og sagði við hann: Eins er þjer vant; far þú 
og sel allar eigur þinar og gef fátækum, og munt þú 
22 fjársjóð eiga á himni; og kom og fylg mjer. En 
hann varð dapur í bragði við þetta orð og fór burt. 
hryggur, því að hann átti miklar eignir. 
23 Og Jesús leit í kring um sig og segir við læri- 
sveina sína: Hversu torvelt mun verða fyrir þá, 
24 sem auðæfin hafa, að ganga inn í guðsríkið! En 
lærisveinarnir urðu forviða við orð hans, en Jesús 
tók aftur til máls og segir við þá: Börn min, hversu 
torvelt er fyrir þá, sem treysta auðæfunum, að ganga 
% inn í guðsríkið! Auðveldara er fyrir úlfaldann að 
ganga Í gegnum nálaraugað, en fyrir ríkan mann að 
26 sanga inn í guðsríkið. En þeir urðu öldungis for- 
viða og sögðu við hann: Hver getur þá orðið hólp- 
2i inn? Jesús horfði á þá og segir: Fyrir mönnum er 
það ómögulegt, en ekki fyrir Guði; því að alt er 
28 mögulegt fyrir Guði. Pjetur tók til máls og segir 
við hann: Sjá, vjer höfum yfirgefið alt og fylgt þjer. 
29 Jesús sagði: Sannlega segi jeg yður, enginn er sá, 
er hefir yfirgefið heimili, eða bræður eða systur, eða 
móður eða föður, eða börn eða akra, vegna min og 
#0 vegna fagnaðarerindisins, að ekki fái hann hundrað- 
falt, nú á þessum tíma heimili og bræður og systur 
og mæður og börn og akra, ásamt ofsóknum, 
81 og í hinum komandi heimi eilift lif. En margir þeir, 
er fyrstir eru, skulu verða síðastir, og hinir síðustu 
fyrstir. 


A12 Markús 10,32— 42. 


32 En þeir voru á leiðinni upp til Jerúsalem, og 
Jesús gekk á undan þeim, og þeir voru utan við sig; 
og þeir, sem fylgdust með, voru hræddir; og hann 
tók aftur til sin þá tólf og fór að segja þeim, hvað 

28 fram við sig ætti að koma: Sjá, vjer förum upp til 
Jerúsalem; og mannsins sonur mun verða framseldur 
æðstu prestunum og fræðimönnunum, og þeir munu 
dæma hann til dauða, og framselja hann heiðingjun- 

34 um. Og þeir munu hæða hann, og þeir munu hrækja 
á hann, og þeir munu húðstrýkja hann og deyða, og 
eftir þrjá daga mun hann upp rísa. 

385 Þá ganga þeir til hans Jakob og Jóhannes, synir 
Sebedeusar, og segja við hann: Meistari, okkur 
langar til að þú gjörir fyrir okkur það sem við 

86 ætlum að biðja um. En hann sagði við þá: Hvað 

#7 viljið þið að jeg gjöri fyrir ykkur? En þeir sögðu 
við hann: Veit okkur að við fáum að sitja annar 
til hægri handar þjer, og annar til vinstri handar, í 

38 dýrð þinni. En Jesús sagði við þá: Þið vitið ekki, 
hvers þið biðjið; getið þið drukkið bikarinn, sem jeg 

39 drekk, eða skirst þeirri skirn, sem jeg skírist? En 
þeir sögðu við hann: Það getum við. En Jesús 
sagði við þá: Bikarinn, sem jeg drekk, munuð þið 
drekka, og þið munuð skírast þeirri skirn, sem jeg 

40 skírist; en að sitja mjer til hægri handar eða vinstri 
handar, er ekki mitt að veita, heldur veitist það 

#1 þeim, sem það er fyrirbúið. Og er þeir tíu. 
heyrðu þetta, vaknaði hjá þeim gremja við Jakob 

4 og Jóhannes. Ög Jesús kallaði þá til sín og segir 
við þá: Þjer vitið, að þeir, sem talið er að ríki yfir 


Markús 10,43—11,2. 113 


þjóðunum, drotna yfir þeim, og höfðingjar þeirra láta 

2 þá kenna á valdi sínu; en eigi er þvi svo farið yðar 
á meðal, en sjerhver sá, er vill verða mikill yðar á 

4 meðal, hann skal vera þjónn yðar; og sjerhver sá, 
er vill yðar á meðal vera fremstur, hann skal vera 

# allra þræll. Því að mannsins sonur er ekki heldur 
kominn til þess að láta þjóna sjer, heldur til þess að 
þjóna, og til þess að gefa lif sitt til lausnargjalds 
fyrir marga. 

#9 Og þeir koma til Jeríkó. Og þegar hann fór út 
úr Jeríkó og lærisveinar hans og mikill mannfjöldi, 
sat Bartimeus sonur Tímeusar, blindur beiningamaður, 

#7 við veginn. Og er hann heyrði, að það var Jesús 
frá Nasaret, tók hann að hrópa og segja: Jesú, son- 

48 up Davíðs, miskunna þú mjer! Og margir höstuðu á 
hann, til þess að hann skyldi þegja, en hann hróp- 
aði því meir: Sonur Davíðs, miskunna þú mjer! 

49 Og Jesús nam staðar og sagði: Kallið á hann. Og 
þeir kalla á blinda manninn og segja við hann: 
Vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. 

50 $n hann kastaði frá sjer yfirhöfn sinni, stökk á fæt- 

Sl yr og kom til Jesú. Og Jesús svaraði honum og 
sagði: Hvað viltu að jeg gjöri við þig? Og blindi 
maðurinn sagði við hann: Meistari, það, að jeg fái 

52 aftur sjón mína. En Jesús sagði við hann: Far þú 
leiðar þinnar, trú þin hefir frelsað þig. Ög jafnskjótt 
fekk hann aftur sjónina og fylgdi honum áleiðis. 
11 Ög er þeir nálgast Jerúsalem og koma til Betfage 

og Betaniu við Ólíufjallið, sendir hann tvo af 

2 lærisveinum sínum og segir við þá: Farið þið í 
þorpið, sem gegnt ykkur er, og jafnskjótt er þið 

8 


114 Markús 11,3—15. 


komið inn í það, munuð þið finna fola bundinn, sem 
enginn maður enn hefir komið á bak; leysið hann 
8 og komið með hann. Og ef einhver segir við ykkur: 
Hvers vegna gjörið þið þetta? Þá segið: Herrann 
þarf hans við, og hann sendir hann strax aftur hing- 
£ að. Og þeir fóru og fundu fola bundinn fyrir dyr- 
5 um úti á strætinu og þeir leysa hann. Ög nokkrir 
af þeim, er þar stóðu, sögðu við þá: Hvers vegna 
6 leysið þið folann? En þeir sögðu við þá, eins og 
1 Jesús hafði sagt, og þeir ljetu þá fara. Og þeir færa 
Jesú folann, og þeir leggja klæði sin yfir hann, og 
8 hann settist á bak. Og margir breiddu yfirhafnir 
sínar á veginn, aðrir strá, er þeir skáru af ökrunum. 
9Og þeir sem fóru á undan, og þeir, sem fylgdu á 
eftir, kölluðu: Hósanna! blessaður sje sá, sem kemur 
10 í nafni Drottins! Blessað sje hið komandi konungs- 
ríki föður vors Davíðs! Hósanna í hæstum hæðum! 
M Og hann fór inn í Jerúsalem, inn í musterið, og 
er hann hafði litið yfir alt, fór hann með þeim tólf 
út til Betaníu, af því að kveld var komið. 
12 Og morguninn eftir, er þeir voru farnir út úr 
13 Betaniu, kendi hann hungurs. Ög hann sá álengdar 
laufgað fikjutrje; fór hann þangað, ef hann kynni að 
finna eitthvað á þvi; og er hann kom að þvi, fann. 
hann ekkert annað en lauf, því að ekki var fíknatið. 
14 Og hann tók til máls og sagði við það: Enginn 
eti ávöxt af þjer framar að eilifu! Og lærisveinar 
hans heyrðu þetta. 
a Og þeir koma til Jerúsalem, og hann gekk inn 
í helgidóminn og tók til að reka út þá, sem seldu, 
og þá, sem keyptu í helgidóminum, og hratt um 


. Markús 11,16—29. 115 


16 borðum vixlaranna og stólum dúfnasalanna. Og eigi 
leyfði hann, að nokkur bæri ker um helgidóminn. 
17 Og hann kendi og sagði við þá: Er ekki ritað: 
Hús mitt á að nefnast bænahús fyrir allar þjóðir? 
18 En þjer hafið gjört það að ræningjabæli. Og æðstu 
prestarnir og fræðimennirnir heyrðu það, og velktu 
fyrir sjer, hvernig þeir gætu ráðið hann af dögum, 
því að þeim stóð ótti af honum, því að allur mann- 
fjöldinn undraðist kenningu hans. 
1 Og á kveldin fór hann út úr borginni. 
20 Og er þeir gengu fram hjá um morguninn, sáu 
21 þeir að fikjutrjeð var visnað frá rótum. Þá mintist 
Pjetur þess og segir við hann: Meistari, líttu á, 
2 fíkjutrjeð, sem þú formæltir, er visnað. Og Jesús 
28 svaraði og segir við þá: Trúið á Guð. Sannlega 
segi jeg yður, hver sem segir við fjall þetta: Lyftist 
þú upp og steypist þú í hafið! og efar ekki í hjarta 
sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, hon- 
4 um mun verða að þvi. Fyrir því segi jeg yður: 
Hvers sem þjer biðjið og beiðist, þá trúið, að þjer 
25 hafið öðlast það, og þjer munuð fá það. Og er þjer 
standið og biðjist fyrir, þá fyrirgefið, ef yður þykir 
nokkuð við einhvern, til þess að faðir yðar á himn- 
um einnig fyrirgefi yður misgjörðir yðar. 
st Og þeir koma aftur til Jerúsalem, og er hann 
var á gangi í musterinu, koma til hans æðstu prest- 
28 arnir, fræðimennirnir og öldungarnir. Ög þeir sögðu 
við hann: Með hvaða valdi gjörir þú þetta? Eða 
hver hefir gefið þjer þetta vald, að þú gjörir þetta? 
2 En Jesús sagði við þá: Jeg vil leggja fyrir yður eina 
Spurmingu, og Svarið mjer, og þá mun jeg segja yður, 
8* 


116 Markús 11,30—19,10. 


20 með hvaða valdi jeg gjöri þetta. Var skirn Jóhann- 
esar frá himnum, eða frá mönnum? Svarið mjer! 
31 Og þeir hugleiddu þetta með sjer og sögðu: Ef vjer 
segjum: frá himnum, mun hann segja: Hví trúðuð 
32 þjer honum þá ekki? En ættum vjer að segja: frá 
mönnum? — það þorðu þeir ekki fyrir lýðnum, þvi 
33 að allir hjeldu Jóhannes sannlega fyrir spámann. Og 
þeir svöruðu Jesú og segja: Vjer vitum það ekki. 
Og Jesús segir við þá: Þá segi jeg yður ekki held- 
ur, með hvaða valdi jeg gjöri þetta. 
12 Og hann tók að tala til þeirra í líkingum: 
Maður nokkur plantaði vingarð, og hlóð garð 
um hann og gróf fyrir vinþröng og gjörði turn, og 
seldi hann á leigu vingarðsmönnum og fór úr landi. 
2 Og á rjettum tíma sendi hann þjón sinn til víngarðs- 
mannanna, til að taka við nokkru af ávöxtum vin- 
3 garðsins hjá vingarðsmönnunum. Og þeir tóku hann 
og börðu og sendu hann burt tómhentan. Og aftur 
sendi hann til þeirra annan þjón; og þeir veittu hon- 
5 um höfuðhögg og svívirtu hann. Og hann sendi 
annan, og hann drápu þeir, og marga aðra: suma 
6 börðu þeir og suma drápu þeir. Enn átti hann eftir 
einn, elskaðan son; hann sendi hann síðastan til 
þeirra, og sagði: Þeir munu bera virðingu fyrir syni 
7 minum. En þessir vingarðsmenn mæltu sín í milli: 
Þetta er erfinginn, förum nú til og drepum hann, þá 
8fáum vjer arfinn. Og þeir tóku hann og drápu og 
9 köstuðu honum út fyrir vingarðinn. Hvað mun nú 
herra vingarðsins gjöra? Hann mun koma og tor- 
tima vingarðsmönnunum og gefa öðrum vingarðinn. 
10 Hvort hafið þjer eigi heldur lesið þessa ritningu: 


Markús 12,11—22. 117 


Steinninn, er smiðirnir höfnuðu, sá hinn sami er orð- 
Hinn að hyrningarsteini. Þetta stafaði frá Drotni, og 
12 er undursamlegt fyrir augum vorum. Og þeir vildu 

taka hann höndum, en þeir voru hræddir við alþýð- 

una, því að þeir skildu, að hann talaði líkinguna til 
þeirra; og þeir yfirgáfu hann og gengu á burt. 
is Og þeir senda til hans menn úr flokki Farise- 
anna og Heródesar-sinna, til þess að þeir skyldu veiða 
4 hann í orðum. Ög þeir koma og segja við hann: 
Meistari, vjer vitum að þú ert sannorður og hirðir 
eigi um neinn, því að eigi fer þú að mannvirðing- 
um, heldur kennir þú Guðs veg í sannleika; hvort 
leyfist að gjalda keisaranum skatt, eða ekki? Eigum 
15 vjer að gjalda, eða ekki gjalda? En hann sá undir- 
hyggju þeirra og sagði við þá: Hví freistið þjer 
min? Færið mjer denar, að jeg sjái hann. En þeir 
16 færðu honum hann. Og hann segir við þá: Hvers 
mynd og yfirskrift er þetta? En þeir sögðu við hann: 
17 Keisarans. En Jesús sagði við þá: Gjaldið keisar- 
anum það sem keisarans er, og Guði það sem Guðs 
er. Og þá furðaði stórlega á honum. 
= Og Saddúkear koma til hans, þeir er segja, að 
upprisa sje ekki til. Og þeir spurðu hann segjandi: 
19 Meistari, Móse reit oss það boð: Ef bróðir einhvers 
deyr og lætur eftir sig konu og lætur eigi eftir sig 
barn, þá gangi bróðir hans að eiga konu hans, og 
20 seti bróður sinum afkvæmi. Nú voru sjö bræður, og 
hinn fyrsti tók sjer konu, og er hann dó, ljet hann eigi 
21 eftir afkvæmi. Og annar bróðirinn gekk að eiga konuna; 
og hann dó og ljet eigi eftir sig afkvæmi; og hinn þriðji 
22 sömuleiðis; og þeir sjö ljetu eigi eftir sig afkvæmi; síðast 


118 Markús 12,23—35. 


28 allra dó einnig konan. Kona hvers þeirra verður hún nú 
4 í upprisunni, því að þeir sjö áttu hana fyrir konu? Jesús 
sagði við þá: Er það ekki af því sem þjer villist, 
að þjer hvorki þekkið ritningarnar nje mátt Guðs? 
25 Því að þegar menn rísa upp frá dauðum, munu þeir 
hvorki kvænast nje giftast, heldur eru þeir eins og 
26 englar á himnum. En að því er snertir hina dauðu, 
að þeir risa upp, hvort hafið þjer ekki lesið í bók 
Móse, þar sem talað er um þyrnirunninn, hvernig Guð 
talaði til hans og sagði: Jeg er Guð Abrahams og 
21 (Guð Ísaks og Guð Jakobs? Ekki er hann Guð dauðra, 
heldur lifenda; þjer villist stórlega. 
st Og einn af fræðimönnunum kom og heyrði á orða- 
skifti þeirra, og er honum skildist, að hann hafði svarað 
þeim vel, spurði hann hann: Hvert boðorð er fyrst allra? 
29 Jegús svaraði: Fyrst er þetta: Heyr, Ísrael, Drottinn Guð 
30 yor, Drottinn er einn. Ög þú skalt elska Drottin Guð 
þinn af öllu hjarta þinu og af allri sálu þinni og af 
#1 öllum huga þinum og af öllum mætti þínum. Annað 
er þetta: Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálf- 
32 an þig. Ekkert annað boðorð er þessum meira. Og 
fræðimaðurinn sagði við hann: Sannlega sagðist þjer 
vel, meistari, að hann er einn, og enginn er annar en 
#8 hann. Og að elska hann af öllu hjarta og af öllum 
skilningi og af öllum mætti, og að elska náungann 
eins og sjálfan sig, er meira en allar brennifórnir og 
34 sláturfórnir. Og er Jesús sá að hann svaraði vitur- 
lega, sagði hann við hann: Þú ert ekki fjarri guðs- 
ríkinu. Og enginn þorði framar að spyrja hann. 
# Og Jesús tók til máls og sagði, er hann var að 
kenna í helgidóminum: Hvernig geta fræðimenn- 


Markús 19,36—13,8. 119 


Birnir sagt, að Kristur sje sonur Daviðs? Sjálfur 
Davíð sagði af heilögum anda: Drottinn sagði við 
minn Drottin: „Set þig mjer til hægri handar, þangað 

37 tal jeg gjöri óvini þína að skör fóta þinna. Sjálfur 
Davíð kallar hann Drottin; og hvernig er hann þá 
sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlýddi fús- 
lega á hann. 

28 Og í kenningu sinni sagði hann: Varið yður á 
fræðimönnunum, sem vilja ganga í dragkyrtlum og 

39 vilja láta heilsa sjer á torgunum, og kjósa sjer efstu 
sætin í samkundunum og helstu sætin í veislunum, 

40 þeir er eta upp heimili ekknanna, og flytja langar 
bænir að yfirskini; þeir munu og fá því þyngri dóm. 

Í Og hann settist niður gagnvart fjárhirslunni og 
horfði á mannfjöldann leggja peninga í fjárhirsluna; 

42 0g margir auðmenn lögðu mikið. Og ekkja nokkur 
fátæk kom og lagði tvo smápeninga, sem er einn 

4 eyrir. Og hann kallaði til sín lærisveina sína og 
sagði við þá: Sannlega segi jeg yður: þessi fátæka 
ekkja lagði meira en allir þeir, er lögðu í fjárhirsl- 

4 una; því að þeir lögðu allir af nægtum sinum, en hún 
lagði af skorti sínum alt það sem hún átti, alla 
björg sina. 

13 Og er hann gekk út úr helgidóminum, segir 
einn af lærisveinum hans við hann: Meistari, 

2 líttu á, hvílíkir steinar og hvílik hús! Og Jesús sagði 
wið hann: Sjer þú þessi miklu hús? Ekki mun hjer 
verða skilinn eftir steinn yfir steini, er eigi verði 
rifinn niður. 

3 Og er hann sat á Olíufjallinu gegnt helgidóminum,. 
spurðu þeir Pjetur og Jakob og Jóhannes og Andrjes 


120 Markús 13,4—15. 


4 hann einslega: Seg þú oss, hvenær mun þetta verða og 

. hvert verður teiknið, er þetta alt á að fullkomnast? 

5 En Jesús tók að segja þeim: Gætið þess, að enginn 

S leiði yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni, 
segjandi: Það er jeg, og marga munu þeir leiða í 

7 villu. En er þjer heyrið hernað og hernaðartiðindi, 
þá skelfist ekki; þetta hlýtur að koma fram; en ekki 

8 er enn kominn endirinn. Því að þjóð mun rísa upp 
gegn þjóð og konungsríki gegn konungsríki ; landskjálft- 
ar munu verða á ýmsum stöðum; hungursneyð mun 
verða; þetta er upphaf hörmunganna. 

9 En gætið þjer að sjálfum yður, því að menn 
munu framselja yður á ráðsamkomur, og í samkund- 
um munuð þjer barðir verða, og min vegna munuð 
þjer færðir verða fyrir landshöfðingja og konunga, 

10 þeim til vitnisburðar. Og fagnaðarerindið verður 

ll fyrst að vera pjedikað öllum þjóðum. Og er þeir 
fara með yður til að framselja yður, þá verið ekki 
áhyggjufullir fyrir fram um það, hvað þjer eigið að 
tala, heldur talið það, sem yður verður gefið á þeirri 
sömu stundu: því að það eruð ekki þjer sem talið, 

12 heldur heilagur andi. Ög bróðir mun framselja bróð- 
ur sinn til dauða, og faðir barn sitt; og börn munu 
rísa gegn foreldrum sinum og valda þeim dauða. 

13 Og þjer munuð verða hataðir af öllum vegna nafns 
mins; en Sá sem stöðugur stendur alt til enda, hann 
mun hólpinn verða. 

ið En er þjer sjáið viðurstygð eyðingarinnar standa 
þar, er ekki skyldi — lesarinn athugi það, — þá 

15 flýi þeir, sem eru í Júdeu, til fjallanna. En sá, sem 
er uppi á þakinu, fari ekki ofan, nje gangi inn, til 


Markús 13,16—31. 121 


18 að sækja eitthvað úr húsi sínu. Og sá, sem er úti 
á akri, hann snúi ekki aftur, til að taka yfirhöfn 
17 gína. En vei þeim, sem þungaðar eru, og þeim, sem. 
18 börn hafa á brjósti, á þeim dögum. En biðjið, að 
19 það verði ekki um vetur; því að þá daga mun verða 
slík þrenging, að engin hefir þvílik verið frá upp- 
hafi sköpunar, er Guð skapaði, alt til þessa, og mun: 
2 eigi verða. Og ef Drottinn hefði eigi stytt þá daga, 
hefði ekkert hold komist af; en sakir hinna útvöldu, 
er hann hefir útvalið, hefir hann stytt dagana. Og 
21 ef einhver þá segir við yður: Sjá, hjer er Kristur, 
2 eða sjá, þar, þá trúið ekki. Því að upp munu rísa fals- 
kristar og falsspámenn, og þeir munu gjöra tákn og 
undur, til að leiða afvega, ef verða mætti, hina út- 
28 völdu. En hafið gætur á, sjá, jeg hefi sagt yður alt 
fyrir. 
24 En á þeim dögum, eftir þessa þrenging, mun 
25 sólin sortna og tunglið eigi gefa skin sitt; og stjörn- 
urnar munu hrapa af himni, og kraftarnir, sem eru í 
26 himnunum, munu bifast. Og þá munu menn sjá manns- 
ins son komandi í skýjum með miklum mætti og 
2 dýrð. Og þá mun hann senda út englana, og hann 
mun Safna saman sínum útvöldum frá áttunum fjór- 
um, frá endimörkum jarðar til endimarka himins. 
ár En nemið líkinguna af fíkjutrjenu: þegar greinin 
á því er orðin mjúk og fer að skjóta út laufum, þá 
20 vitið þjer, að sumarið er í nánd. Þannig skuluð þjer 
og vita, að þá er þjer sjáið þetta koma fram, er 
80 hann í nánd, fyrir dyrum. Sannlega segi jeg yður: þessi 
kynslóð mun ekki líða undir lok, áður en þetta alt 
#1 kemur fram. Himinn og jörð munu líða undir lok, 


122 Markús 13.39—14,7. 


82 en orð min munu ekki undir lok liða. En um þann 
dag eða þá stund veit enginn, ekki einu sinni engl- 
arnir á himni, nje sonurinn, heldur aðeins faðirinn. 

88 Gætið yðar, vakið og biðjið, þvi að þjer vitið ekki, 

84 hvenær tíminn er kominn. Svo sem maður, er dvel- 
ur erlendis, hefir yfirgefið hús sitt og falið þjónum 
sínum umráðin, hverjum sitt verk, og hefir lagt fyr- 

85 ir dyravörðinn að vaka, — þá vakið, því að þjer 
vitið ekki, hvenær húsbóndinn kemur, hvort að 
kveldi eða um miðnætti, eða um hanagal, eða að 

86 morgni, að hann hitti yður ekki sofandi, er hann 

87 kemur skyndilega. En það sem jeg segi yður, það 
segi jeg öllum: Vakið! 

1 4 En tveim dögum síðar var hátíð páskanna og 
ósýrðu brauðanna, og æðstu prestarnir og fræði- 
mennirnir velktu fyrir sjer, hvernig þeir gætu höndlað 

2 hann með svikum og ráðið hann af dögum. Því að 
þeir sögðu: Ekki á hátíðinni, svo að eigi verði upp- 
þot hjá lýðnum. 

= Og er hann var í Betaníu í húsi Símonar líkþráa, 
kom kona, er hann sat yfir borðum; hafði hún ala- 
basturs-buðk með ómenguðum, dýrum nardus-smyrsl- 
um; og hún braut alabasturs-buðkinn og helti yfir 

4 höfuð honum. En þar voru nokkrir, er gramdist 
þetta með sjálfum sjer: Til hvers var verið að eyða 

5 þannig smyrslunum? Því að þessi smyrsl hefði mátt 
selja fyrir meira en þrjú hundruð denara og gefa 

é fátækum. Og þeir atyrtu hana. En Jesús sagði: 
Látið hana í friði! Hvað eruð þjer að mæða hana? 

7 Gott verk gjörði hún á mjer; því að jafnan hafið 
þjer fátæka menn hjá yður, og er þjer viljið, getið. 


Markús 14,8—21. 123 


þjer gjört vel til þeirra, en mig hafið þjer ekki ávalt. 
8 Hún gjörði það sem í hennar valdi stóð; hún hefir 
fyrirfram smurt líkama minn til greftrunarinnar. 
9 En sannlega segi jeg yður, hvar sem fagnaðarerindið 
verður prjedikað um allan heiminn, mun þess og 
getið verða, sem hún gjörði, til minningar um hana. 
10 Og Júdas Ískariot, einn af þeim tólf, fór til æðstu 
11 prestanna, til þess að framselja þeim hann. En er 
þeir heyrðu það, urðu þeir glaðir, og hjetu að gefa 
honum fje; og hann leitaði færis til að framselja hann. 
2 Og á fyrsta degi ósýrðu brauðanna, er menn 
slátruðu páskalambinu, segja lærisveinar hans við 
hann: Hvert vilt þú að vjer förum, til að búa þjer 
18 páskamáltíðina? Og hann sendir tvo af lærisveinum 
sínum og Segir við þá: Farið til borgarinnar, og 
ykkur mun mæta maður, sem ber vatnskrús; fylgið 
1 honum; og hvar sem hann kann að fara inn, þá seg- 
ið við húsráðandann: Meistarinn segir: Hvar er 
herbergið mitt, þar sem jeg megi neyta páskalambs- 
15 ins með lærisveinum minum? Og hann mun sýna 
ykkur loftsal mikinn, búinn hægindum, til reiðu, og 
16 gjörið þar fyrirbúnað handa oss. Og lærisveinarnir 
fóru og komu í borgina, og hittu fyrir alt eins og 
hann hafði sagt þeim, og efndu til páskamáltiðarinnar. 
st Og er kveld var komið, kemur hann með þeim 
18 tólf. Ög er þeir sátu yfir borðum og mötuðust, sagði 
Jesús: Sannlega segi jeg yður: Einn af yður, sem 
19 etur með mjer, mun svíkja mig. Þeir tóku að hryggj- 
ast og segja við hann, hver um sig: Er það jeg? 
20 En hann sagði við þá: Það er einn af þeim tólf, 
21 sá sem dýfir með mjer í fatið. Því að mannsins 


194 Markús 14,22—34. 


sonur fer að sönnu hjeðan, eins og ritað hefir verið 
um hann, en vei þeim manni, sem því veldur að 
mannsins sonur verður framseldur; betra væri þeim. 
manni, að hann aldrei væri fæddur. 
22 Og er þeir mötuðust, tók hann brauð, blessaði. 
og braut það, og gaf þeim og sagði: Takið, þetta. 
2 er líkami minn. Og hann tók bikar, og gjörði þakk- 
2 ir og gaf þeim, og þeir drukku allir af honum. Og 
hann sagði við þá: Þetta er blóð mitt, blóð sátt- 
2 málans, sem út helt er fyrir marga. Sannlega segi 
jeg yður, að hjeðan í frá mun jeg ekki drekka af 
ávexti vinviðarins, til þess dags, er jeg drekk hann. 
nýjan Í guðsríkinu. 


26 Og er þeir höfðu sungið lofsönginn, fóru þeir út. 
til Olíufjallsins. 
at Og Jesús segir við þá: Þjer munuð allir hneyksl- 


ast, því að ritað er: Jeg mun slá hirðinn, og sauð- 
28 ýrnir munu tvístrast. En eftir að jeg er vakinn frá. 
20 dauðum, mun jeg fara á undan yður til Galileu. En. 
Pjetur sagði við hann: Þótt jafnvel allir kunni að 
80 hneykslast, þá skal jeg þó eigi. Og Jesús segir við hann: 
Sannlega segi jeg þjer: í dag, á þessari nóttu, áður 
en haninn galar tvisvar, muntu þrisvar afneita mjer- 
81 En hann talaði því ákafar: Þó að jeg ætti að deyja. 
með þjer, mun jeg alls eigi afneita þjer; og á sama. 
hátt töluðu þeir einnig allir. 
08 Og þeir korna í garð, er heitir Getsemane, og hann 
segir við lærisveina sina: Setjist hjer, meðan jeg biðst: 
88 fyrir. Og hann tekur þá Pjetur og Jakob og Jóhannes með 
81 sjer, og tók að skjálfa og titra. Og hann segir við þá: Sál 


Markús 14,35—48. 125 


min er sárhrygg alt til dauða; bíðið hjer og vakið. 

35 Og hann gekk litið lengra áfram, fjell til jarðar og bað, 
ef það væri mögulegt, að sú stund liði fram hjá sjer. 

36 Og hann sagði: Abba, faðir! alt er þjer mögulegt; 
tak þennan bikar frá mjer; þó ekki sem jeg vil, held- 

31 yr sem þú vilt. Og hann kemur og finnur þá sofandi; 
og hann segir við Pjetur: Simon, sefur þú? gastu 

28 ekki vakað eina stund? Vakið og biðjið, til þess að 
þjer fallið ekki í freistni; andinn er að sönnu reiðu- 

29 búinn, en holdið er veikt. Og enn vjek hann burt 

40 og bað með sömu orðum. Og hann kom aftur og fann 
þá sofandi, því að augu þeirra voru yfirkomin af 
svefnþunga, og þeir vissu ekki, hverju þeir skyldu 

#1 svara honum. Og í þriðja sinn kemur hann og seg- 
ir við þá: Sofið seinna og hvilist; nóg er sofið; 
stundin er komin; sjá, mannsins sonur er framseldur 

42 í hendur syndaranna. Standið upp, förum; sjá, sá 
er Í nánd, er mig svikur. 

Að Og jafnskjótt, meðan hann enn var að tala, kemur 
Júdas, einn af þeim tólf, og með honum mannfjöldi, 
með sverðum og bareflum, frá æðstu prestunum og 

44 fræðimönnunum og öldungunum. En svikarinn hafði 
gefið þeim merki og sagt við þá: Sá er jeg kyssi, 
hann er það; handtakið hann og farið tryggilega 

45 burt með hann. Ög er hann kom, gengur hann þegar 

46 að honum og segir: Meistari! og kysti hann. En 

41 þeir lögðu hendur á hann og tóku hann. En einn 
af þeim, sem hjá stóðu, brá sverði og hjó til þjóns 

48 æðsta prestsins, og sneið af honum eyrað. Ög Jesús 
tók til máls og sagði við þá: Lögðuð þjer af stað 
eins og á móti ræningja, með sverðum og bareflum, 


126 Markús 14,49—64. 


49 til þess að handtaka mig? Daglega var jeg hjá yður 
í musterinu og kendi, og þjer handtókuð mig ekki; 
en þetta er fram komið, til þess að ritningarnar 

50 rættust. Ög þeir yfirgáfu hann allir og flýðu. 

De Og maður nokkur ungur fylgdist með honum; 
hann var hjúpaður línklæði á berum sjer. Og þeir 

52 leggja hönd á hann, en hann ljet eftir línklæðið og 
flýði nakinn. 

58 Og þeir færðu Jesúm til æðsta prestsins, og hjá. 
honum koma saman allir æðstu prestarnir og öld- 

54 ynsarnir og fræðimennirnir. Ög Pjetur fylgdi hon- 
um álengdar, alt inn í fordyri æðsta prestsins, og 
hann sat hjá þjónunum og vermdi sig við logann. 

55 En æðstu prestarnir og alt ráðið leitaði vitna gegn 

56 Jesú, til að lífláta hann; og fundu engin. Því að 
margir báru ljúgvitni í gegn honum, en framburði 

57 þeirra bar ekki saman. Og nokkrir stóðu upp og 

58 þáru ljúgvitni gegn honum, segjandi: Vjer heyrðum 
hann segja: Jeg mun brjóta niður musteri þetta, er 
með höndum er gjört, og á þrem dögum reisa annað, 

59 sem ekki er með höndum gjört. Og ekki bar þeim 

60 heldur saman um þetta. Og æðsti presturinn stóð. 
upp á meðal þeirra og spurði Jesúm, segjandi: Svarar 

61 þú alls engu? Hvað vitna þessir gegn þjer? En 
hann þagði og svaraði alls engu. Enn spurði æðsti 
presturinn hann og segir við hann: Ertu Kristur, 

82 sonur hins blessaða? Og Jesús sagði: Jeg er; og 
þjer munuð sjá mannsins son sitja til hægri handar 

68 máttarins og koma í skýjum himins. En æðsti prest- 
urinn reif klæði sín og segir: Hvað þurfum vjer nú 

04 framar votta við? Þjer hafið heyrt lastmælið; hvað 


Markús 14,65—15,5. 127 


líst yður? Og þeir dæmdu hann allir dauða sekan. 
65 Qg nokkrir tóku að hrækja á hann og hylja ásjónu 
hans, og slá hann með hnefum og segja við hann:. 
Spáðu! Sömuleiðis tóku þjónarnir á móti honum með: 
stafshöggum. 
Og er Pjetur var niðri í fordyrinu, kemur ein af 
67 bernum æðsta prestsins; og er hún sjer Pjetur vera 
að verma sig, horfir hún á hann og segir: Þú varst. 
68 einnig með manninum frá Nasaret, þessum Jesú. En. 
hann neitaði og sagði: Hvorki veit jeg nje skil, 
hvað þú átt við. Og hann fór út í forgarðinn, og 
6ð haninn gól. Og þernan sá hann og tók aftur að 
segja við þá, sem hjá stóðu: Þessi er einn af þeim. 
7 En hann neitaði aftur. Og skömmu síðar sögðu aftur 
þeir, er hjá stóðu, við Pjetur: Víst ertu einn af þeim; 
"1 því að þú ert líka Galíleumaður. En hann tók að 
formæla sjer og sverja: Eigi þekki jeg þennan. 
2 mann, sem þjer eigið við. Og jafnskjótt gól haninn 
Í annað sinn; og Pjetur mintist orðsins, er Jesús. 
mælti við hann: Áður en haninn galar tvisvar, 
muntu þrisvar afneita mjer. Ög er honum kom það 
til hugar, grjet hann. 
1 5 Og strax um morguninn hjeldu æðstu prest- 
arnir, með öldungunum og fræðimönnunum, og 
alt ráðið ráðstefnu, bundu Jesúm, og fóru burt með 
2 hann og framseldu hann Pilatusi. Ög Pílatus spurði 
hann: Ertu konungur Gyðinganna? Og hann svar- 
8 aði og segir við hann: Svo er sem þú segir. Og 
í æðstu prestarnir báru á hann margar sakir. En 
Pílatus spurði hann aftur og sagði: Svarar þú alls 
S engu? Sjá, hve þungar sakir þeir bera á þig. En 


128 Markús 15,6— 20. 


Jesús svaraði alls ekki framar, svo að Pílatus 
undraðist. 
€ En á hátíðum var hann vanur að gefa þeim 
1 lausan einn bandingja, þann er þeir báðu um. En í 
böndum með upphlaupsmönnum var maður, Barrabas 
að nafni; höfðu þeir hinir sömu framið manndráp í 
8 upphlaupinu. Og mannfjöldinn gekk að og tók að 
biðja, að hann gjörði fyrir þá sem hann væri vanur. 
9 En Pilatus svaraði þeim og sagði: Viljið þjer, að jeg 
10 gefi yður lausan Gyðingakonunginn? Því að hann 
vissi, að æðstu prestarnir höfðu fyrir öfundar sakir 
11 framselt hann. En æðstu prestarnir æstu upp mann- 
fjöldann, til þess að hann skyldi heldur gefa þeim 
12 Barrabas lausan. En Pílatus tók aftur til máls og 
sagði við þá: Hvað á jeg þá að gjöra við hann, sem 
18 þjer kallið Gyðingakonunginn? En þeir hrópuðu á 
14 móti: Krossfestu hann! En Pílatus sagði við þá: 
Hvað ilt hefir hann þá aðhafst? En þeir hrópuðu í 
45 ákafa: Krossfestu hann! Og með því að Pilatus 
vildi gjöra mannfjöldanum til geðs, gaf hann þeim 
Barrabas lausan, og ljet húðstrýkja Jesúm og fram- 
seldi hann til krossfestingar. 
16 Og hermennirnir fóru burt með hann, inn í höll- 
ina, sem er landshöfðingjasetrið, og kalla saman alla 
1í hersveitina. Og þeir færa hann í purpuraskikkju og 
18 fljetta þyrnikórónu og setja á hann. Og þeir tóku 
að heilsa honum: Heill vertu, konungur Gyðinganna! 
19 Og þeir slógu hann í höfuðið með reyrstaf og hræktu 
á hann, og fjellu á knje og veittu honum lotningu. 
20 Og er þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann 
úr purpuraskikkjunni og færðu hann í hans eigin 


Markús 15,21—36. 129 


klæði. Og þeir fara út með hann, til að krossfesta 
hann. 

21 Og þeir neyða mann, er fram hjá gekk, til að 
bera kross hans; hann kom utan af landsbygð og 
hjet Símon frá Kýrene, faðir þeirra Alexanders og 

2 Rúfusar. Og þeir fara með hann til staðar, er heitir 

2 Golgota, sem er útlagt: hauskúpustaður. Og þeir gáfu 
honum vín, myrru blandað, en hann tók ekki við 

2 því. Ög þeir krossfesta hann, og þeir skifta milli 
sín klæðum hans og kasta hlutum um, hvað hver 

25 skyldi taka. En það var þriðja stund, er þeir kross- 

26 festu hann. Og yfir var skráður titill sakargiftar 

21 hans: Konungur Gyðinganna. Og þeir krossfesta 
tvo ræningja með honum, annan til hægri, hinn til 

3 vinstri handar honum. Og þeir, sem fram hjá gengu, 
lastmæltu honum, skóku höfuð sín og sögðu: Hó, 
þú sem brýtur niður musterið og reisir það á þrem 

30 dögum! Bjarga nú sjálfum þjer, og stig niður af 

31 krossinum. Sömuleiðis hæddu æðstu prestarnir hann 
sín á milli, ásamt fræðimönnunum, og sögðu: Öðrum 

3 bjargaði hann, sjálfum sjer getur hann ekki bjargað. 
Hann Kristur, Ísraelskonungurinn, stígi hann nú niður 
af krossinum, svo að vjer sjáum og trúum! Ög þeir, 
sem með honum voru krossfestir, smánuðu hann. 

28 Og er sjetta stund var komin, varð myrkur um 

24 alt landið alt til níundu stundar. En um níundu 
stund kallaði Jesús hárri röddu: Elói, Elói, lama 
sabaktani! Sem er útlagt: Guð minn, Guð minn, 

35 hví hefir þú yfirgefið mig? Og er nokkrir þeirra, er 
hjá stóðu, heyrðu það, sögðu þeir: Sjá, hann kallar á 

26 Elías. Hljóp þá einn til, og fylti njarðarvött ediki, 

9 


130 Markús 15,37—16,2. 


stakk honum á reyrstaf og gaf honum að drekka, 
og mælti: Bíðið við, sjáum til, hvort Elías kemur 
37 að taka hann ofan. En Jesús kallaði hárri röddu og 
38 oaf upp andann. Og fortjald musterisins rifnaði 
sundur í tvent, frá ofanverðu og alt niður í gegn. 
89 En er hundraðshöfðinginn, sem stóð gegnt honum, 
sá að hann gaf upp andann með slíkum hætti, sagði 
40 hann: Sannlega var maður þessi Guðs son. En þar 
voru og konur, er horfðu á álengdar; meðal þeirra 
var Maria Magdalena og Maria, móðir þeirra Jakobs litla, 
#1 0g Jóse, og Salóme, þær er fylgdu honum og þjón- 
uðu honum, er hann var í Galileu; og margar aðrar 
konur, er farið höfðu með honum upp til Jerúsalem. 
#8 Og með þvi að kveld var komið, — en það var 
aðfangadagur, eða dagurinn fyrir hvíldardaginn, — 
43 þá kom Jósef frá Arimaþeu, göfugur ráðherra, er og 
sjálfur vænti guðsrikisins; og gekk hann djarflega 
#4 inn til Pílatusar og bað um líkama Jesú. Og Pilatus 
furðaði sig á því, að hann skyldi þegar vera and- 
aður, og ljet því kalla til sín hundraðshöfðingjann 
og spurði hann, hvort hann væri fyrir nokkru and- 
áður. Ög er hann varð þess vis hjá hundraðshöfð- 
2 ingjanum, gaf hann Jósef líkið. Og hann keypti 
linklæði, tók hann ofan og sveipaði hann linklæðinu 
og lagði hann í gröf, er höggin var út í kletti, og 
#1 velti steini fyrir dyr grafarinnar. En þær María 
Magdalena og Maria móðir Jóse sáu, hvar hann var 
lagður. 
| I6 Og er hvildardagurinn var liðinn, keyptu þær 
Maria Magdalena og Maria móðir Jakobs og 
2 Salóme ilmsmyrsl, til að fara og smyrja hann. Og 


. Markús 16,3—14. 131 


mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar koma þær til 
8 srafarinnar, um sólar uppkomu. Og þær sögðu sin 
á. milli: Hver mun velta fyrir oss steininum frá 
- 4 grafardyrunum? Og er þær litu upp, sjá þær, að 
steininum var velt um koll, því að hann var mjög 
„ 5stór. Og þær gengu inn í gröfina og sáu ungan 
mann sitjandi hægramegin, hjúpaðan hvítum drag- 
6 kyrtli, og þær skelfdust. Og hann segir við þær: 
Skelfist eigi, þjer leitið að Jesú frá Nasaret, hinum 
krossfesta; hann er upp risinn, hann er ekki hjer; 
sjá, þarna er staðurinn, þar sem þeir lögðu hann. 
1En gangið burt, segið lærisveinum hans og Pjetri: 
Hann fer á undan yður til Galileu; þar munuð þjer 
8 sjá hann, eins og hann sagði yður. Og þær fóru út 
og flýðu frá gröfinni, því að ótti og ofboð var yfir 
þær komið, og engum sögðu þær frá neinu, þvi að 
þær voru hræddar. 


ð Og er hann var upp risinn árla hinn fyrsta 
dag vikunnar, birtist hann fyrst Maríu Magdalenu, 
10 henni, sem hann hafði rekið út sjö anda frá. Hún 
fór og kunngjörði þetta þeim, sem með honum höfðu 
1 verið, er voru harmandi og grátandi. Ög er þeir 
heyrðu, að hann væri á lifi og að hún hefði sjeð 
hann, trúðu þeir ekki. 
12 En eftir þetta birtist hann tveimur af þeim í 
annari mynd, er þeir voru á gangi, á leið út á lands- 
18 bygð. Ög þeir fóru og kunngjörðu hinum, og eigi 
trúðu þeir þeim heldur. 
14 En seinna birtist hann þeim ellefu, er þeir sátu 
yfir borðum, og álasaði hann þeim fyrir vantrú þeirra 
| or 


132 Markús 16,15—20. Lúkas 1,1—4. 


og harðúð hjartans, að þeir hefðu ekki trúað þeim, 
15 er höfðu sjeð hann upp risinn. Og hann sagði við 
þá: Farið út um allan heiminn og prjedikið gleði- 
16 boðskapinn allri skepnu. Sá sem trúir og verður 
skirður, mun hólpinn verða, en sá sem ekki trúir, 
1 mun fyrirdæmdur verða. En þessi tákn skulu 
fylgja þeim, er trúa: Í mínu nafni munu þeir anda 
18 út reka, tala nýjum tungum, taka upp höggorma; 
og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, þá mun það 
alls ekki saka þá; og þeir munu leggja hendur yfir 
sjúka, og þeir munu verða heilir. 
bs Og síðan var Drottinn Jesús, eftir að hann hafði 
talað við þá, upp numinn til himins og settist til 
20 Guðs hægri handar. En þeir fóru út og prjedikuðu 
alstaðar, og var Drottinn í verki með þeim, og stað- 
festi orðið með táknunum, er samfara voru. Amen. 


Lúkasar guðspjall. 





1 Þar eð margir hafa tekið sjer fyrir hendur að 
setja saman frásögu um þá atburði, er fullgjörst 
2 hafa meðal vor, samkvæmt því sem þeir menn hafa 
sagt oss frá, er frá öndverðu voru sjónarvottar og 
3 þjónar orðsins, þá hefir mjer einnig litist, eftir að 
jeg hafði rannsakað alt kostgæfilega frá upphafi, að 
á skrásetja það í röð fyrir þig, göfugi Teófílus, til þess 


Lúkas 1,5—18. 133 


að þú skulir þekkja áreiðanleik þeirrar kenningar, 
er þú hefir verið uppfræddur í. . 

; Á dögum Heródesar, konungs í Júdeu, var uppi 
prestur nokkur, að nafni Sakarías, af flokki Abia; 
hann átti konu af dætrum Arons og hjet hún Elisabet. 

6 Voru þau bæði rjettlát fyrir Guði og fram gengu 
óaðfinnanlega eftir öllum boðum og tilskipunum 

1 Drottins, en þau áttu ekkert barn, því að Elisabet var 
óbyrja, og bæði voru þau hnigin á efra aldur. 

S En svo bar við, er hann var að gegna prests- 
verkum frammi fyrir Guði, eftir röð flokks síns, 

samkvæmt venju prestaþjónustunnar, að það varð 
hlutverk hans að ganga inn í musteri Drottins og 

10 færa reykelsisfórn. En allur fólksfjöldinn var fyrir 

H ytan á bæn, meðan á reykelsisfórninni stóð. Og 
birtist honum þá engill Drottins, standandi hægra- 

1 megin við reykelsisaltarið. Og er Sakarías sá hann, 

18 varð hann felmtsfullur og ótti fjell yfir hann. En 
engillinn sagði við hann: Óttast þú eigi, Sakarías, 
því að bæn þin er heyrð, og kona þin Elísabet mun 
fæða þjer son, og þú skalt kalla nafn hans Jóhannes. 

4 0g þjer mun veitast fögnuður og gleði, og margir 

15 munu gleðjast yfir fæðingu hans; þvi að hann mun 
verða mikill fyrir augliti Drottins. Ög vín og áfengan 
drykk mun hann ekki drekka, og hann mun fyllast 

16 heilögum anda þegar frá móðurlifi. Og mörgum af 
Ísraels börnum mun hann snúa til Drottins, Guðs 

1? þeirra. Hann mun ganga fyrir augliti hans í anda 
og krafti Elíasar, til þess að snúa hjörtum feðra til 
barna og hinum óhlýðnu til hugarfars rjettlátra, til 

18 þess að búa Drótni hæfan lýð. Og Sakarias sagði 


134 Lúkas 1,19—32. 


við engilinn: Af hverju get jeg vitað þetta? Því 
að jeg er maður gamall og kona mín er hnigin á 
19 efra aldur. Og engillinn svaraði og sagði við hann: 
Jeg er Gabriel, sem stend frammi fyrir Guði, og jeg 
var sendur til að tala við þig og flytja þjer þessi 
20 gleðitíðindi. Og sjá, þú munt mállaus vera og ekki 
geta talað, til þess dags er þetta kemur fram, vegna 
þess að þú trúðir ekki orðum mínum, sem þó munu 
21 rætast á sínum tíma. Og fólkið beið eftir Sakaríasi, 
og þeir undruðust yfir því, að honum dvaldist í 
22 musterinu. En er hann kom út, gat hann ekki talað 
við þá, og skildu þeir þá, að hann mundi sýn sjeð 
hafa í musterinu; og hann gaf þeim bendingar, og 
2 hann var mállaus. Og það varð, er dagar þjónustu 
hans voru fullnaðir, að hann fór heim til sin. 
#3 En eftir þessa daga varð Elísabet kona hans 
þunguð, og hún leyndi sjer í fimm mánuði og sagði: 
25 þannig hefir Drottinn gjört við mig á þeim dögum, 
er hann leit til mín, til þess að burt taka hneisu 
mína meðal manna. 
#9 En á sjetta mánuði var Gabríel engill sendur 
frá Guði til borgar í Galíleu, sem heitir Nasaret, til 
21 meyjar, er var heitkona manns, sem Jósef hjet, af 
28 ætt Davíðs, og nafn meyjarinnar var Maria. Og 
hann kom inn til hennar og sagði: Heil vert þú, 
2 sem nýtur mikillar náðar! Drottinn er með þjer. En 
hún skelfdist við orðið og hugleiddi, hvilik þessi 
30 kveðja væri. Og engillinn sagði við hana: Óttast 
þú ekki, María, því að þú hefir fundið náð hjá Guði. 
81 Qg sjá, þú munt þunguð verða og fæða son; og þú 
82 skalt kalla nafn hans JESÚS. Hann mun verða 


Lúkas 1,33—46. 135 


mikill og kallast sonur hins hæsta; og Drottinn Guð 
88 mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans, og hann 
mun ríkja yfir húsi Jakobs að eilifu, og eigi mun 
#4 endir verða á ríki hans. Þá sagði María við eng- 
ilinn: Hvernig mun þetta verða, þar eð jeg hefi 
3 ekki karlmann kent? Og engillinn svaraði og sagði 
við hana: Heilagur andi mun koma yfir þig og 
kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig, og fyrir því 
mun einnig það, sem fæðast mun, kallast heilagt, 
36 sonur Guðs. Og sjá, Elísabet, frændkona þin, einnig 
hún er orðin þunguð að syni í elli sinni, og þessi er 
hinn sjetti mánuður hennar, sem kölluð var óbyrja; 
31 því að ekkert orð frá Guði mun verða ómáttugt. 
38 En Maria sagði: Sjá, jeg er ambátt Drottins; verði 
mjer eftir orði þínu. Og engillinn fór í burt frá 
henni. 
að Á þessum dögum tók María sig upp og fór með 
4 flyti til fjallbygðanna, til Júda-borgar nokkurrar, og 
41 kom inn í hús Sakaríasar og heilsaði Elísabetu. Og 
það varð, þegar Elisabet heyrði kveðju Maríu, að 
barnið tók viðbragð í kviði hennar, og Elisabet 
42 fyltist heilögum anda, kallaði upp með hárri röddu 
og mælti: Blessuð ert þú meðal kvenna, og bless- 
áð aður er ávöxtur kviðar þins. Og hvaðan kemur 
mjer þetta, að móðir Drottins mins kemur til min? 
#4 þvi sjá, þegar rödd kveðju þinnar kom til eyrna 
minna, tók barnið viðbragð af gleði í kviði mjer. 
45 Og sæl er hún, sem trúði, því að það mun rætast, 
26 sem talað hefir verið við hana frá Drotni. Og Maria 
sagði: 
Önd min miklar Drottin, 


136 Lúkas 1,47—62. 


og andi minn hefir glaðst í Guði, frelsara sinum. 
hái Því að hann hefir litið á lítilmótleik ambáttar 
sinnar; 
því sjá, hjeðan af munu allar kynslóðir mig sæla 
segja. 
# Því hinn voldugi hefir gjört mikla hluti við mig; 
av og heilagt er nafn hans. 


Og miskunnsemi hans er frá kyni til kyns við 
þá sem óttast hann. 
Hann hefir máttarverk unnið með armlegg sínum; 
hann hefir stökt á dreif hinum dramblátu í hugsun 
hjarta þeirra. 


0 Höfðingjum hefir hann hrundið úr hásætum, en 
hafið litilmótlega. 
að Hungraða hefir hann fylt gæðum, 
en ríka hefir hann látið tómhenta frá sjer fara. 
2 Hann hefir tekið að sjer Ísrael, þjón sinn, 
til þess að minnast miskunnar 
20 við Abraham og sæði hans æfinlega, 


samkvæmt því sem hann talaði til feðra vorra. 

09 En María dvaldist hjá henni hjer um bil þrjá 
7 mánuði og sneri síðan heim til sín. En fyrir Elisabet 
fullnaðist tíminn, að hún yrði ljettari, og ól hún son. 
58 Ög nágrannar hennar og ættmenn heyrðu, að Drott- 
inn hefði miklað miskunn sína við hana, og sam- 
69 fögnuðu þeir henni. Og það varð á áttunda degi, að 
þeir komu til að umskera barnið, og þeir vildu kalla. 
60 það Sakarías eftir nafni föður þess; en móðir þess 
svaraði og sagði: Engan veginn, heldur skal það 
61 kallast Jóhannes. Þá sögðu þeir við hana: Enginn 
62 er í ætt þinni, sem heitir því nafni. Bentu þeir þá 


Lúkas 1,63—76. 137 


föður hans, hvað hann vildi að hann skyldi heita. 
63 Qo hann bað um spjald og reit: Jóhannes er nafn 
64 hans; og undruðust allir. En þegar í stað laukst upp 
munnur hans og tunga, og hann talaði og lofaði Guð. 
65 Og ótti kom yfir alla nágranna þeirra, og allir þessir 
66 atburðir bárust út um alla fjallbygð Júdeu. Og allir, 
sem þetta heyrðu, festu það í hjarta sjer og sögðu: 
Hvað mun þá barn þetta verða? Því að hönd Drott- 
ins var yfir honum. 
Sr Og Sakarías faðir hans fyltist heilögum anda og 
spáði og mælti: 


8 Lofaður veri Drottinn, Guð Ísraels: 
þvi að hann vitjaði lýðs sins og veitti honum 
lausn, | 
or og hann hefir upp reist oss horn hjálpræðis 
i húsi Daviðs þjóns síns, 
#9 eins og hann talaði fyrir munn hinna helgu spá- 


manna sinna, 
er verið hafa frá upphafi, 


Mt frelsun frá óvinum vorum og frá hendi allra, er 
hata oss; 

fi til að auðsýna feðrum vorum miskunn og minnast 
sins heilaga sáttmála, 

Ip þess eiðs, er hann sór föður vorum Abraham; 

2 til þess að unna oss, frelsuðum af hendi óvina 
vorra, 


að þjóna sjer óttalaust, 

í heilagleika og rjettlæti fyrir honum alla daga 
vora. 

Og þú, barn! spámaður hins hæsta munt þú 
kallast, 


75 


138 Lúkas 1,77—2,10. 


því að þú munt ganga fyrir augliti Drottins, til 
að greiða götur hans, 
58 og gefa lýð hans þekkingu á hjálpræðinu í fyrir- 
gefningu synda þeirra, 
vg fyrir hjartgróna miskunn Guðs vors, 

og við hana mun sólarupprásin af hæðum vitja 

vor, 

til að lýsa þeim, sem sitja í myrkri og skugga 

dauðans ; 

til að beina fótum vorum á friðar veg. 

En barnið óx og styrktist í anda og var í 
óbygðum til þess dags, er hann gekk fram fyrir 
Ísrael. 

2 En á þeim dögum bar svo við, að boð kom frá 
Ágústus keisara um að öll heimsbygðin skyldi 
2 skrásetjast. Þetta var hin fyrsta skrásetning, er 
3 gjörð var þá er Kýreníus hafði völd á Sýrlandi. Ög 
fóru þá allir til að skrásetjast, hver til sinnar borgar. 
4 Fór þá einnig Jósef frá Galíleu úr borginni Nasaret 
upp til Júdeu, til borgar Davíðs, sem heitir Betlehem, 
2 því að hann var af húsi og kynþætti Davíðs, til þess 
að verða skrásettur, ásamt Maríu heitkonu sinni, sem 
$ þá var þunguð. En það varð, á meðan þau dvöldu 
þar, að þeir dagar fullnuðust, að hún skyldi verða 
7 ljettari. Og fæddi hún þá son sinn frumgetinn, og 
reifaði hann og lagði hann í jötu, þvi að eigi var 
rúm fyrir þau í gistihúsinu. 

Og í þeirri bygð voru fjárhirðar, er voru úti og 

9 hjeldu náttvörð yfir hjörð sinni. Ög engill Drottins 
stóð hjá þeim og dýrð Drottins ljómaði í kringum þá, 
10 og urðu þeir mjög hræddir. Og engillinn sagði við 


"9 


80 


8 


Lúkas 2,111—23. 139 


þá: Óttist ekki, því sjá, jeg flyt yður gleðiboðskap 
um mikinn fögnuð, sem verða mun fyrir allan lýð- 

Ilinn; því að í dag er yður frelsari fæddur, sem er 

12 Kristur Drottinn í borg Davíðs. Og þetta sje merkið 
fyrir yður: Þjer munuð finna ungbarn reifað og 

18 liosjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englin- 
um fjöldi himneskra hersveita, sem lofuðu Guð og 
sögðu : 

23 Dýrð sje í upphæðum Guði, 

og á jörðu friður meðal manna, sem velþóknun 
er á. 

15 Og það varð, þá er englarnir voru farnir frá þeim 
til himins, að hirðarnir sögðu hver við annan: För- 
um þá alt til Betlehem og sjáum þennan atburð, sem 

16 orðinn er og Drottinn hefir kunngjört oss. Og þeir 
fóru með skyndi, og fundu bæði Maríu og Jósef, og 

17 ungbarnið liggjandi í jötunni. En þegar þeir sáu 
það, skýrðu þeir frá því orði, er talað hafði verið 

18 við þá um barn þetta. Ög allir, sem heyrðu, undr- 

19 uðust það, sem hirðarnir höfðu við þá talað. En 
Maria geymdi öll þessi orð og hugleiddi þau í hjarta 

2 sinu. Ög hirðarnir sneru aftur, og lofuðu Guð og 
vegsömuðu fyrir alt það, er þeir höfðu heyrt og sjeð, 
samkvæmt því sem þeim hafði sagt verið. 

s Þegar átta dagar voru fullnaðir, svo að hann 
yrði umskorinn, var nafn hans kallað JESÚS, sem 
það var kallað af englinum, áður en hann var get- 
inn í móðurlifi. e 

2 En er fullnaðir voru hreinsunardagar þeirra eftir 
lögum Móse, fóru þau með hann til Jerúsalem, til að 

28 færa hann Drotni, — eins og ritað er í lögmáli Drott- 


140 Lúkas 2,24—37. 


ins: Ált karlkyns, er fyrst opnar móðurlíf, skal kall- 

24 gst helgað Drotni, — og til þess að færa fórn, eftir 
þvi sem sagt er í lögmáli Drottins, tvær turtildúfur 

2 eða tvær ungar dúfur. Og sjá, í Jerúsalem var 
maður að nafni Símeon, og maður þessi var rjett- 
látur og guðrækinn og vænti huggunar Ísraels, og 

26 heilagur andi var yfir honum. Og honum hafði verið 
birt það af heilögum anda, að hann skyldi ekki 
dauðann sjá, fyr en hann hefði sjeð Drottins smurða. 

27 Og hann kom í andanum í helgidóminn, og er 
foreldrarnir komu inn með barnið Jesúm, til að fara 

28 með það eftir reglu lögmálsins, þá tók hann það í 
fang sjer, og lofaði Guð og sagði: 

29 Nú lætur þú, herra, þjóninn þinn fara, eftir orði. 

' þlnu, í friði, 
80 þar eð augu min hafa sjeð hálpræði þitt, 
1 sem þú hefir fyrir búið fyrir augliti allra lýða, 


82 ljós til opinberunar heiðingjum 
og vegsemd lýðs þins Ísrael. 
Si Og faðir hans og móðir hans voru undrandi yfir 


84 byí, er sagt var um hann. Og Simeon blessaði þau 
og sagði við Maríu, móður hans: Sjá, þessi er settur 
til falls og til viðreisnar mörgum í Ísrael, og til 

85 tákns, sem móti verður mælt, og sverð mun jafnvel 
ganga í gegnum þína eigin sálu — til þess að 

86 hugrenningar margra hjartna verði opinberar. Og 
þar var Anna spákona, dóttir Fanúels af ætt Assers; 
hún var háöldruð og hafði lifað sjö ár með manni 

87 sínum, frá því hún var mey. Og hún hafði nú verið 
ekkja fram að áttatíu og fjögra ára aldri. Hún veik 
eigi úr helgidóminum, og þjónaði Guði með föstum 


Lúkas 2,38—59. 141 


28 og bænum nótt og dag. Og hún kom að á sömu 
stundu og lofaði Guð og talaði um hann við alla, 

39 sem væntu lausnar Jerúsalem. Og er þau höfðu 
lokið öllu, er lögmál Drottins bauð, sneru þau aftur 
til Galíleu, til borgar sinnar Nasaret. 


40 En barnið óx og styrktist, fult visku, og náð 
Guðs var yfir þvi. 
#1 Og foreldrar hans fóru ár hvert til Jerúsalem á páska- 


42 hátíðinni. Og þegar hann var orðinn tólf ára gamall, 
ferðuðust þau til Jerúsalem eftir sið hátíðarinnar. 
480) er þau höfðu fullnað dagana, varð sveinninn 
Jesús eftir í Jerúsalem, er þau sneru heimleiðis, og 
4 vissu foreldrar hans það eigi; en af því að þau ætl- 
uðu, að hann væri með samferðafólkinu, fóru þau 
eina dagleið og leituðu að honum meðal frænda og 
45 kunningja. Og er þau fundu hann ekki, sneru þau 
46 aftur til Jerúsalem og leituðu hans. Og það varð 
eftir þrjá daga, að þau fundu hann í helgidóminum, 
sitjandi mitt á meðal kennaranna, bæði hlýðandi á 
#1 þá og spyrjandi þá; en alla, sem heyrðu til hans, 
48 furðaði á skilningi hans og andsvörum. Og er þau 
sáu hann, urðu þau forviða; og móðir hans sagði við 
hann: Barn, hví breyttir þú svo við okkur? Sjá, 
49 faðir þinn og jeg leituðum þin harmþrungin. Og 
hann sagði við þau: Hvers vegna voruð þið að leita 
að mjer? Vissuð þið ekki að mjer ber að vera í því, 
30 sem mins föður er? En þau skildu ekki orð það, er 
51 hann talaði við þau. Og hann fór með þeim, og kom 
til Nasaret, og var þeim undirgefinn. Og móðir hans 
53 geymdi öll þessi orð í hjarta sinu. Og Jesús þroskaðist 
að visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum. 


142 . Lúkas 3,1—13. 


En á fimtánda stjórnarári Tiberíusar keisara, þegar 
„7 Pontius Pilatus hafði völd í Júdeu og Heródes 
var fjórðungsstjóri í Galileu, en Filippus bróðir hans 
fjórðungsstjóri í hjeraði Ítúreu og Trakónitis, og 
2 Lýsanías fjórðungsstjóri í Abilene, í æðstaprests-tið 
Annasar og Kaifasar, kom orð Guðs til Jóhannesar 
8 Sakaríassonar í óbygðinni. Og hann kom í alt bygðar- 
lagið við Jórdan, prjedikandi iðrunarskirn til synda- 
á fyrirgefningar, eins og ritað er í bókinni, er inni- 
- heldur orð Jesajasar spámanns: Ködd manns, er 
hrópar í óbygðinni: Greiðið veg Drottins, gjörið beinar 
5 brautir hans. Sjerhver lægð skal fyllast upp, og sjer- 
hver hæð og hóll skal lækkast; krókarnir skulu verða 
S beinir og ójöfnurnar skulu verða að sljettum götum; og 
alt hold mun sjá hjálpræði Guðs. 
7 Hann sagði því við mannfjöldann, sem fór út, 
til að skirast af honum: Þjer nöðru-afkvæmi, hver 
8 kendi yður að flýja undan komandi reiði? Berið því 
ávexti samboðna iðruninni, og farið ekki að segja 
með sjálfum yður: Vjer eigum Abraham að föður; 
því jeg segi yður, að Guð getur vakið Abraham börn 
9 af steinum þessum. En öxin er og þegar lögð að rót 
trjánna; verður þá sjerhvert trje, sem ekki ber góðan 
10 ávöxt, upphöggið og því kastað í eld. Ög mann- 
fjöldinn spurði hann og sagði: Hvað eigum vjer þá 
1 að gjöra“ En hann svaraði og sagði við þá: Sá 
„sem hefir tvo kyrtla, skifti milli sín og þess, sem 
engan hefir; og sá sem matföng hefir, fari eins að. 
12 En jafnvel tollheimtumenn komu til að skirast, og 
þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigum vjer að 
18 gjöra?“ En hann sagði við þá: Krefjist ekki meira 


Lúkas 3,14—25. 143: 


14 en yður er boðið. En hermenn spurðu hann einnig 
og sögðu: Og vjer, hvað eigum vjer að gjöra? Og 
hann sagði við þá: Kúgið ekki nje svikið fje út úr 
neinum, og látið yður nægja mála yðar. 

15 En þegar nú eftirvænting var vöknuð hjá lýðn- 
um, og allir voru að hugsa í hjörtum sinum um 
Jóhannes, hvort hann kynni ekki að vera Kristur, 

16 svaraði Jóhannes og sagði við alla: Jeg skíri yður 
að vísu með vatni, en sá kemur, sem mjer er mátt- 
kari, og er jeg ekki verður að leysa skóþveng hans;. 
hann mun skíra yður með heilögum anda og eldi;. 

17 varpskófla hans er í hendi honum, til þess að hann 
gjörhreinsi láfa sinn og safni hveitinu í hlöðu sina, 
en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. 

2 Og með mörgum öðrum áminningum boðaði hann 

lýðnum fagnaðarerindið. En er Heródes fjórðungs- 
stjóri var ávitaður af honum vegna Heródiasar, konu. 
bróður hans, og fyrir alt hið illa, sem Heródes hafði. 

20 gjört, bætti hann einnig þvi við alt, að hann varp- 
aði Jóhannesi í fangelsi. 

sí En þegar allur lýðurinn var skirður, bar svo: 
við, er Jesús hafði einnig verið skirður og var að 

2 gjöra bæn sína, að himininn opnaðist, og heilagur 
andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd, eins. 
og dúfa, og rödd kom af himni: Þú ert sonur minn 
hinn elskaði, á þjer hefi jeg velþóknun. 

23 Og sjálfur var Jesús hjer um bil þrítugur að 
aldri, þegar hann byrjaði, og var, eftir því sem haldið: 

24 var, Sonur Jósefs, sonar Eli, sonar Mattat, sonar Leví, 

25 sonar Melki, sonar Jannaí, sonar Jósefs, sonar Matta- 
tias, sonar Amos, sonar Naúm, sonar Esli, sonar 


144 Lúkas 3,26—4,7. 


26 Naggai, sonar Maat, sonar Mattatías, sonar Semein, 
21 sonar Jósek, sonar Jóda, sonar Jóhanan, sonar Hresa, 
sonar Serúbabel, sonar Sealtícl, sonar Neri, sonar 
28 Melkíi, sonar Addi, sonar Kósam, sonar Elma- 
2 dam, sonar Er, sonar Jesú, sonar Elieser, sonar 
20 Jórim, sonar Mattat, sonar Levi, sonar Símeons, sonar 
Júda, sonar Jósefs, sonar Jónam, sonar Eliakim, sonar 
21 Melea, sonar Menna, sonar Mattata, sonar Natans, 
82 sonar Daviðs, sonar Jessai, sonar Óbeðs, sonar Bóas, 
23 sonar Salmon, sonar Naasson, sonar Amminadab, sonar 
34 Arni, sonar Esrom, sonar Peres, sonar Júda, sonar 
Jakobs, sonar Ísaks, sonar Abrahams, sonar Tarah, 
#5 sonar Nakór, sonar Serúk, sonar Rehú, sonar Pelek, 
26 sonar Eber, sonar Selah, sonar Kenan, sonar Arpaksad, 
37 sonar Sems, sonar Nóa, sonar Lamek, sonar Matúsala, 
sonar Enok, sonar Jared, sonar Mahalalel, sonar 
28 Kenan, sonar Enos, sonar Sets, sonar Adams, sonar 
Guðs. | 
4 En Jesús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilögum 
2 anda, og var leiddur í andanum á eyðimörk í fjörutíu 
daga og var freistaður af djöflinum; og einskis matar 
neytti hann þá daga, og er þeir voru liðnir, hungr- 
3 aði hann. En djöfullinn sagði við hann: Ef þú ert 
sonur Guðs, þá bjóð þú steini þessum, að hann verði 
4 brauð. Og Jesús svaraði honum: Ritað er: Maður- 
5 ínn lifir ekki á brauði einu saman. Og hann fór upp 
með hann og sýndi honum öll ríki heimsbygðarinnar 
% á augabragði. Og djöfullinn sagði við hann: Þjer 
mun jeg gefa alt þetta vald og dýrð þess, því að 
mjer er það í vald gefið, og hverjum sem jeg vil, 
71 gef jeg það. Ef þú þá tilbiður frammi fyrir mjer, 


Lúkas 4,8—91. 145 


8 skal það alt verða þitt. Og Jesús svaraði og sagði 
við hann: Ritað er: Drottin Guð þinn átt þú að 

9 tilbiðja og þjóna honum einum. Og hann fór með 
hann til Jerúsalem og setti hann á musterisbrúnina 
og sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta 

10 þjer hjer niður af; því að ritað er: Hann mun bjóða 
englum sínum um þig, að gæta þín, og á höndum 

21 munu þeir bera þig, til þess að þú skulir eigi steyta fót 

12 þinn við steini. Jesús svaraði og sagði við hann: Það er 

18 sagt: Ekki skalt þú freista Drottins Guðs þíns. Og 
er djöfullinn hafði lokið allri freistingu, veik hann 
frá honum um hríð. 

u Og Jesús sneri í krafti andans aftur til Galileu, 
og orðrómur um hann barst út um öll hjeruðin í 

15 orend. Ög hann kendi í samkunduhúsum þeirra og 
var vegsamaður af öllum. 

Li Og hann kom til Nasaret, þar sem hann hafði 
verið upp alinn, og gekk á hvildardeginum, eins og 
hann var vanur, inn í samkunduhúsið og stóð upp 

17 til að lesa. Og var honum fengin bók Jesajasar spá- 
manns; og hann fletti upp bókinni og fann staðinn, 

18 þar sem ritað var: Andi Drottins er yfir mjer, vegna 
þess, að hann smurði mig, til að flytja fátæku gleði- 
legan boðskap; hann hefir sent mig, til að boða band- 
ingjum lausn og blindum að þeir skuli aftur fá sýn, 

19 töl að láta þjáða lausa, til að kunngjöra hið Þóknan- 
lega ár Drottins. 

20 Og hann ljet aftur bókina, fekk hana þjóninum 
og settist niður, og allir í samkundunni störðu á hann. 

#1 En hann tók að tala til þeirra: Í dag hefir þessi 

10 


146 Lúkas 4,22—35. 


22 ritning ræst fyrir eyrum yðar. Og allir lofuðu hann 
og undruðust þau náðarorð, sem fram gengu af munni 
hans, og sögðu: Er ekki þessi maður sonur Jósefs“ 

2 Og hann sagði við þá: Vissulega munuð þjer segja 
við mig málshátt þennan: Læknir, lækna sjálfan þig; 
gjör einnig hjer í föðurborg þinni alt það, sem vjer 

24 höfum heyrt að gjörst hafi í Kapernaum. En hann 
sagði: Sannlega segi jeg yður: enginn spámaður er 

25 vel metinn í föðurlandi sínu. En jeg segi yður það 
Satt, að margar ekkjur voru í Ísrael á dögum Elíasar, 
þegar himininn var lokaður í þrjú ár og sex mánuði, 

26 þá er mikið hungur var í öllu landinu; og til engrar 
þeirra var Elías sendur, heldur aðeins til Sarepta Í 

21 Sidonslandi til konu, sem var ekkja. Og margir voru 
líkþráir í Ísrael á dögum Elísa spámanns, og enginn 
þeirra var hreinsaður, heldur aðeins Naaman Sýr- 

28 lendingur. Ög allir í samkunduhúsinu fyltust reiði, 

# er þeir heyrðu þetta, og risu upp, hröktu hann út 
úr borginni og fóru með hann út á brún fjalls þess, 
sem borg þeirra var bygð á, til þess að hrinda hon- 

30 um niður. En hann gekk burt mitt á milli þeirra 
og fór leiðar sinnar. 

2 Og hann kom niður til Kapernaum, borgar í 

82 Galileu, og hann kendi þeim á hvildardögum, og 
undruðust þeir kenningu hans; því að orð hans var 

33 með myndugleika. Og í samkundunni var maður 
nokkur, er hafði óhreinan anda; og hann kallaði upp 

ðí með hárri röddu: Æ, hvað höfum vjer saman við 
þig að sælda, Jesús frá Nasaret? Ertu kominn til 
að fyrirfara oss? Jeg þekki, hver þú ert, hinn heilagi 

35 Guðs. Og Jesús hastaði á hann og sagði: Þegi þú, 


Lúkas 4,36—5,2. 147 


og far þú út af honum. Þá hratt andinn honum 
fram á meðal þeirra, fór út af honum og hafði eigi 

86 gjört honum nokkurt mein. Og felmtur kom vfir 
alla, og þeir töluðu hver við annan og sögðu: Hvaða 
orð er þetta? Því að með myndugleika og valdi 

87 skipar hann óhreinum öndum, og þeir fara út. Og 
orðrómurinn um hann barst út til sjerhvers staðar 
þar í grend. 

ö8 En hann stóð upp, fór úr samkunduhúsinu og 
gekk inn í hús Simonar; en tengdamóðir Símonar 
var þungt haldin af hitasótt, og báðu þeir hann fyrir 

89 hana. Og hann stóð upp yfir henni og hastaði á 
hitasóttina, og hvarf hún frá henni; en hún reis upp 
þegar í stað og þjónaði þeim. 

a Og er sól var sest, komu allir, er höfðu menn 
veika af ýmiskonar sjúkdómum, með þá til hans; en 
hann lagði hendur yfir sjerhvern þeirra og læknaði 

41 þá. Andar fóru jafnvel út af mörgum, æptu og sögðu: 
Þú ert sonur Guðs; og hann hastaði á þá og leyfði 
þeim ekki að tala, þvi að þeir vissu, að hann var 
Kristur. 

#2 En er dagur var kominn, gekk hann út og fór í 
eyðistað, en mannfjöldinn leitaði hans og kom til hans 
og reyndi að halda honum aftur, til þess að hann færi 

48 ekki frá þeim. En hann sagði við þá: Mjer ber og 
að boða hinum öðrum borgum fagnaðarerindið um 
guðsríki; því að til þess var jeg sendur. 

in Og hann prjedikaði í samkundunum í Galíleu. 
5 En svo bar við, er mannfjöldinn þrengdist að 

honum og hlýddi á orð Guðs, að hann stóð við 

2 Genesaretvatnið, og sá hann þá tvörskip, er stóðu 

10* 


148 Lúkas 5,3—14. 


við vatnið, en fiskimennirnir voru farnir frá þeim og 
% voru að þvo net sin; fór hann þá út í annað skipið, 
sem Simon átti, og bað hann að leggja litið eitt frá 
landi; settist hann þá niður og kendi mannfjöldanum 
£ af skipinu. En er hann hafði lokið ræðu sinni, sagði 
' hann við Simon: Legg þú út á djúpið, og leggið net 
5 yðar til fiskidráttar. Og Símon svaraði og sagði: 
Meistari, í alla nótt höfum vjer erfiðað og ekkert 
6 fengið; en eftir orði þínu vil jeg leggja netin. Ög er 
þeir höfðu gjört þetta, innilokuðu þeir mikla mergð 
71 fiska; en net þeirra rifnuðu. Og þeir bentu fjelög- 
um sínum á hinu skipinu, að þeir skyldu koma og 
hjálpa sjer; og þeir komu og fyltu þeir bæði skipin, 
8 svo að þeim lá við að sökkva. En er Simon Pjetur 
sá þetta, fjell hann að knjám Jesú og sagði: Far 
þú frá mjer, því að jeg er maður syndugur, herra. 
9 Því að felmtur var kominn yfir. hann og alla þá, sem 
með honum voru, af fiskiafla þeim, sem þeir höfðu 
10 fengið; eins yfir Jakob og Jóhannes Sebedeussonu, 
sem voru fjelagar Símonar. Og Jesús sagði við Símon: 
Óttast þú ekki, hjeðan í frá skalt þú menn veiða. 
1 Og þeir drógu skip sín á land, yfirgáfu alt og fylgdu 
honum. 
rs Ög svo bar við, er hann var í einni af borgun- 
um, sjá, þar var maður yfirkominn af likþrá; en er 
hann sá Jesúm, fjell hann fram á ásjónu sína, bað 
hann og mælti: Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsað 
13 mig. Og hann rjetti út höndina, snart hann og mælti: 
Jeg vil, verðir þú hreinn! og jafnskjótt hvarf lík- 
4 þráin frá honum. Og hann bauð honum að segja 
engum þetta; heldur far og:sýn þig prestinum, og 


Lúkas 5,15—26. 149 


fær fórn fyrir hreinsun þina, eins og Móse hefir 

15 boðið, þeim til vitnisburðar. En orðrómurinn um 
hann útbreiddist því meir, og mikill mannfjöldi kom 
saman, til að hlýða á hann og til þess að læknast 

16 af sjúkleikum sínum. En sjálfur fór hann út í óbygðir 
og var þar á bæn. 

1 Og svo bar við einn daginn, að hann var að 
kenna, og þar sátu Farísear og löglærðir, er komnir 
voru úr hverju þorpi í Galíleu og Júdeu og frá 
Jerúsalem, og kraftur Drottins var með honum til að 

18 lækna. Ög sjá, menn komu, er báru á sæng lama 
mann, og leituðust þeir við að bera hann inn og 

1 leggja hann fram fyrir hann. Og er þeir ekki vissu, 
hvar þeir ættu að bera hann inn, vegna mannfjöld- 
ans, fóru þeir upp á þakið, og ljetu hann siga með 
sænginni niður á milli þaksteinanna fyrir framan 

20 Jesúm. Og er hann sá trú þeirra, sagði hann: Mað- 

21 yr, syndir þínar eru þjer fyrirgefnar. Þá tóku fræði- 
mennirnir og Farísearnir að hugsa með sjer og sögðu: 
Hver er þessi, sem talar lastmæli? Hver getur fyrir- 

2 gefið syndir nema (Guð einn? En er Jesús skynjaði 
hugsanir þeirra, svaraði hann og sagði við þá: Hvað 

28 hugsið þjer í hjörtum yðar? Hvort er auðveldara, 
að segja: Syndir þínar eru þjer fyrirgefnar, eða að 

“4 segja: Statt upp og gakk? En til þess að þjer skulið 
vita, að mannsins sonur hefir vald til að fyrirgefa 
syndir á jörðunni, þá sagði hann við lama manninn: 
Jeg segi þjer, statt upp og tak sæng þina og far heim 

25 til þin. Og jafnskjótt reis hann upp frammi fyrir 
þeim, tók það, sem hann hafði legið á, og fór heim 

26 til sín, lofandi Guð. Og allir urðu frá sjer numdir, 


150 Lúkas 5,27—39. 


og vegsömuðu Guð og fyltust ótta og sögðu: Vjer 
höfum í dag sjeð furðulega hluti. 
21 Og eftir þetta fór hann burt, og sá þá tollheimtu- 
28 mann, að nafni Levi, er sat hjá tollbúðinni, og sagði 
við hann: Fylg þú mjer! Og hann yfirgaf alt, stóð 
2 upp og fylgdi honum. Og Leví bjó honum veislu 
mikla í húsi sínu, og þar var mikill fjöldi tollheimtu- 
80 manna og annara, sem sátu að borði með þeim. Og 
Farísearnir og fræðimenn þeirra mögluðu við læri- 
sveina hans og sögðu: Hvers vegna etið þjer og 
81 drekkið með tollheimtumönnum og bersyndugum? Ög 
Jesús svaraði og sagði við þá: Ekki þurfa heilbrigðir 
32 læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Jeg er ekki 
kominn til að kalla rjettláta, heldur syndara til iðr- 
83 ynar. En þeir sögðu við hann: Lærisveinar Jóhann- 
esar fasta oft og eru á bænum, sömuleiðis einnig 
34 lærisveinar Faríseanna, en þínir eta og drekka. Jesús 
sagði við þá: Getið þjer látið brúðkaupssveinana 
85 fasta, meðan brúðguminn er hjá þeim? En dagar 
munu koma, og er brúðguminn verður tekinn frá 
86 þeim, þá munu þeir fasta á þeim dögum. En hann 
sagði þeim einnig líkingu: Enginn rífur bót af nýju 
fati og leggur hana á gamalt fat; því að þá rifur 
hann nýja fatið, og bótin af hinu nýja sambýður ekki 
#7 hinu gamla. Og enginn lætur nýtt vin á gamla 
belgi, þvi að þá sprengir nýja vínið belgina, og það 
38 fer niður og belgirnir ónytast. Heldur ber að láta 
%9 nýtt vin á nýja belgi. Og enginn, sem drukkið 
hefir gamalt vin, vill nýtt, því að hann segir: hið 
gamla er gott. 


Lúkas 6,1— 18. 151 


6 En svo bar við á hvildardegi að hann fór um 
sáðlönd, og tindu þá lærisveinar hans kornöxin, 
2neru þau með höndunum og átu. En nokkrir af 
Fariseunum sögðu: Hví gjörið þjer það, sem ekki 
3 er leyfilegt að gjöra á hvildardögum? Ög Jesús svar- 
aði og sagði við þá: Hafið þjer ekki lesið það, sem 
Davíð gjörði, er hann varð sjálfur hungraður og 
4 menn hans? hvernig hann fór inn í hús Guðs og tók 
skoðunarbrauðin og át, og gaf þau einnig mönnum 
sínum, þau, sem enginn má eta nema prestarnir einir? 
50g hann sagði við þá: Mannsins sonur er herra 
hvildardagsins. 
En á öðrum hvildardegi bar svo við, að hann 
kom inn í samkunduna og kendi; og þar var maður 
7 nokkur, og var hægri hönd hans visin. En fræði- 
mennirnir og Farísearnir höfðu gætur á honum, hvort 
hann mundi lækna á hvíldardegi, til þess að þeir 
8 gætu fundið eitthvað að kæra hann fyrir. En hann 
vissi hugsanir þeirra, og hann sagði við manninn, 
sem hafði visnu höndina: Ris upp og kom hjer fram. 
2 Og hann reis upp og kom. Jesús sagði við þá: Jeg 
spyr yður, hvort er leyfilegt á hvildardegi að gjöra 
gott eða gjöra ilt, að bjarga lifi eða fyrirfara þvi? 
10 Og er hann hafði litið í kring á þá alla, sagði hann 
við manninn: Rjett þú fram hönd þína. Hann gjörði 
11 svo, og hönd hans varð aftur heil. En þeir fyltust 
æði og töluðu hver við annan um, hvað þeir gætu 
gjört við Jesúm. 
12 En svo bar við um þessar mundir, að hann fór 
út til fjallsins, til þess að biðjast fyrir, og var alla 
„18 nóttina á bæn til Guðs. Og er dagur kom, kallaði 


152 Lúkas 6,14—26. 


hann til sín lærisveina sina og valdi tólf af þeim, 
14 sem hann einnig kallaði postula: Símon, sem hann 
kallaði Pjetur, og Andrjes bróður hans, og Jakob og 
15 Jóhannes og Filippus og Bartólómeus, og Matteus og 
Tómas, og Jakob Alfeusson og Simon, sem kallaður 
16 yar vandlætari, og Júdas Jakobsson og Júdas Ískariot, 
1 sem varð svikari. Og hann fór niður með þeim og 
nam staðar á sljettlendi, og var þar þá mikill hópur 
af lærisveinum hans og mikill fjöldi fólks úr allri 
Júdeu og Jerúsalem og frá sjávarbygðinni hjá Týrus. 
og Sidon, sem komnir voru til að heyra hann, og til 
18 þess að læknast af sjúkdómum sinum; og þeir, er 
19 þjáðir voru af óhreinum öndum, urðu heilbrigðir, og 
allur mannfjöldinn leitaðist við að snerta hann, því 
að kraftur gekk út frá honum, sem læknaði alla. 
að Og hann upplyfti augum sínum til lærisveina 
sinna og sagði: Sælir eruð þjer, fátækir, því yðar 
M er Guðs ríki. Sælir eruð þjer, sem nú líðið hungur, 
því að þjer skuluð saddir verða. Sælir eruð þjer, 
22 sem nú grátið, þvi að þjer munuð hlæja. Sælir eruð 
þjer, er menn hatast við yður og er þeir útskúla 
yður og lastmæla yður og afmá nafn yðar sem vont, 
28 vegna mannsins sonar. Fagnið á þeim degi og látið 
gleðilátum, því sjá, laun yðar eru mikil á himnum, 
því á sama hátt breyttu feður þeirra við spámennina. 
24 En vei yður, þjer ríku, því að þjer hafið úttekið huggun 
25 yðar. Vei yður, þjer sem nú eruð saddir, því að þjer 
munuð hungur líða. Vei yður, sem nú hlæið, því 
26 að þjer munuð sýta og gráta. Vei yður, er allir 
menn tala vel um yður, því á sama hátt breyttu 
feður þeirra við falsspámennina. 


Lúkas 6,27—ð9. 153 


37 En jeg segi yður, er heyrið: Elskið óvini yðar, 
28 sjörið þeim gott, sem hata yður; blessið þá, sem 
bölva. yður, og biðjið fyrir þeim, er sýna yður 
39 ójöfnuð. Þeim er slær þig á aðra kinnina, skaltu og 
bjóða hina; og þeim sem tekur yfirhöfn þína, skaltu 
80 jafnvel eigi varna kyrtilsins. Gef þú hverjum sem 
biður þig, og þann sem tekur það, sem þitt er, skaltu 
1 eigi krefja. Og eins og þjer viljið að mennirnir 
breyti við yður, eins skuluð þjer og breyta við þá. 
83 Og þótt þjer elskið þá, sem yður elska, hvaða þökk 
fáið þjer fyrir það? Þvi að bersyndugir elská einn- 
88 io þá, sem þá elska. Og þótt þjer gjörið þeim gott, 
sem yður gjöra gott, hvaða þökk fáið þjer fyrir það? 
64 Því að bersyndugir gjöra og hið sama. Og þótt þjer 
lánið þeim, sem þjer búist við að fa það hjá, hvaða 
þökk fáið þjer fyrir það? Bersyndugir lána einnig 
bersyndugum, til þess að þeir fái jafnmikið aftur. 
85 En elskið óvini yðar, og gjörið gott og lánið, án þess 
að vænta nokkurs aftur, og laun yðar munu verða. 
mikil, og þjer munuð verða börn hins hæsta, því að: 
6 hann er góðgjarn við vanþakkláta og vonda. Verið 
miskunnsamir, eins og faðir yðar er miskunnsamur. 
91 Og dæmið ekki, þá munuð þjer ekki verða dæmdir. 
Og sakfellið eigi, og þá munuð þjer eigi verða sak- 
feldir. Sýknið, og þá munuð þjer sýknaðir verða. 
88 Gefið, og þá mun yður gefið verða; góður mælir, troð- 
inn, skekinn, fleytifullur mun gefinn verða yður í 
skaut; því að með þeim mæli, sem þjer mælið öðrum, 
mun yður aftur mælt verða. 
„9 En hann sagði þeim og líkingu: Hvort fær 
blindur leitt blindan? Munu þeir ekki báðir falla í 


154 Lúkas 6,40—7,1. 


40 gryfju? Ekki er lærisveinninn yfir meistaranum, en 
hver sem er fullnuma, verður eins og meistari hans. 
#1 En hví sjer þú flísina, sem er í auga bróður þins, 
en tekur ekki eftir bjálkanum, sem er í þinu eigin 
2 auga? Eða hvernig fær þú sagt við bróður þinn: 
Bróðir, lát þú mig draga út flísina, sem er í auga 
þjer, þar sem þú sjer ekki sjálfur bjálkann í þínu 
auga?  Hræsnari, drag þú fyrst út bjálkann úr þinu 
auga, og þá munt þú sjá vel til að draga út físina, 
43 sem er í auga bróður þins. Því að ekki er til gott 
trje, sem ber skemdan ávöxt; ekki heldur skemt trje, 
4 sem ber góðan ávöxt. Því að sjerhvert trje þekkist 
af ávexti sinum; því að ekki safna menn fíkjum af 
#5 byrnum eða uppskera vínber af þistlum. Góður 
maður fram ber það sem gott er úr góðum sjóði 
hjarta síns, en illur maður fram ber það sem ilt er 
úr vondum sjóði; því af gnægð hjartans mælir munn- 
ur hans. 
fi En hví kallið þjer mig herra, herra, og gjörið 
#1 ekki það sem jeg segi? Jeg skal sýna yður, hverjum 
sá er líkur, sem kemur til mín og heyrir orð mín, 
„breytir eftir þeim; hann er líkur manni, er bygði 
hús, gróf og fór djúpt og lagði undirstöðuna á klöpp; 
og“er vatnsflóð kom, skall straumurinn á því húsi, 
en fekk hvergi hrært það, vegna þess að það var 
49 vel bygt. En sá er heyrir, og gjörir ekki, hann er 
likursmanni þeim, er bvgði hús á jörðunni án undir- 
stöðu; straumurinn skall á því, og hrundi það þegar 
niður, og hrun þess húss varð mikið. 
Þá er hann hafði fullnað öll orð sin í áheyrn 
lýðsins, fór hann inn í Kapernaum. 


48 og 


Lúkas 7,2—18. 155 


=“ En þjónn hundraðshöfðingja nokkurs lá sjúkur, 
að fram kominn danða, og var hann honum næsta 
2 kær. Og er hann heyrði um Jesúm, sendi hann til 
hans öldunga Gyðinga, og bað hann að koma og 
4 bjarga þjóni sinum. En þegar þeir komu til Jesú, 
báðu þeir hann innilega, segjandi: Verður er hann 
5 þess að þú veitir honum þetta; því að hann elskar 
“ þjóð vora, og hann hefir bygt samkunduhúsið handa 
é oss. Og Jesús fór með þeim. En er hann var þeg- 
ar eigi langt frá húsinu, sendi hundraðshöfðinginn 
vini sína til hans og sagði við hann: Ómaka þig 
ekki, herra, því að jeg er ekki verður þess, að þú 
7 gangir inn undir þak mitt; þess vegna hefi jeg ekki 
heldur álitið sjálfan mig verðan að koma til þin; en 
seg það með orði, og mun þjónn minn verða heill. 
8 Því að jeg er og maður yfirvaldi undirgefinn, sem 
hefi hermenn undir mjer; og jeg segi við þennan: 
Far þú, og hann fer, og við annan: Kom þú, og 
hann kemur, og við þjón minn: Gjör þú þetta, og 
9 hann gjörir það. En er Jesús heyrði þetta, furðaði 
hann sig á honum og snerist að mannfjöldanum, sem 
fylgdist með honum, og mælti: Jeg segi yður, ekki 
10 einu sinni í Ísrael hefi jeg fundið svo mikla trú. Og 
þeir sneru aftur heim, er sendir voru, og fundu þjón- 
inn heilan heilsu. 
#1 Og skömmu siðar bar svo við, að hann fór til 
borgar, sem heitir Nain; voru þá í ferð með honum 
12 lærisveinar hans og mikill mannfjöldi. En er hann 
nálgaðist borgarhliðið, sjá, þá var borinn út dauður 
maður, einkasonur móður sinnar, og hún var ekkja, 
13 0g var mikill fjöldi úr bænum með henni. Og er 


156 Lúkas 7,14—25. 


Drottinn sá hana, kendi hann í brjósti um hana og 
Hí sagði við hana: Grát þú eigi! Og hann gekk að 
og snart likbörurnar, en þeir, sem báru, námu staðar. 
Og hann sagði: Ungi maður, jeg segi þjer, rís þú 
lí upp. Ög settist þá upp sá, er dauður var, og tók 
16 að mæla; og hann gaf hann móður hans. En ótti 
greip alla; og vegsömuðu þeir Guð, segjandi: Spá- 
maður mikill er risinn upp meðal vor, og: Guð hefir 
17 vitjað lýðs sins. Og þessi fregn um hann barst út 
um álla Júdeu og öll hjeruðin þar í kring. 

rr Og lærisveinar Jóhannesar sögðu honum frá öllu 

1 þessu. Og Jóhannes kallaði til sin tvo af lærisvein- 
um sínum, og sendi þá til Drottins og sagði: Ert 
þú sá sem koma á, eða eigum vjer að vænta annars? 

20 En þegar mennirnir voru komnir til hans, sögðu þeir: 
Jóhannes skírari sendi okkur til þín, segjandi: Ert. 
þú sá sem koma á, eða eigum vjer að vænta annars? 

21 Á þeirri stund var hann að lækna marga af sjúk- 
dómum og plágum og af illum öndum, og mörgum 

22 blindum gaf hann sýn. Ög hann svaraði og sagði 
við þá: Farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þið 
hafið sjeð og heyrt: Blindir fá sýn, haltir ganga, 
likþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir upprisa og 

28 fátækum er boðað fagnaðarerindi. Og sæll er sá, 
sem ekki hneykslast á mjer. 

24 En er sendimenn Jóhannesar voru burt farnir, 
fór hann að tala til mannfjöldans um Jóhannes: 
Hvað fóruð þjer út í óbygðina að sjá? Reyr af 

25 vindi skekinn? Eða hvað fóruð þjer út að sjá? 
Mann klæddan mjúkum klæðum? Sjá, þeir, sem eru 
í skrautlegum búningi og lifa í sællifi, eru í konunga- 


Lúkas 7,26—38. 157 


26 höllunum. Eða hvað fóruð þjer út að sjá? Spámann? 
21 Já, jeg segi yður, jafnvel meira en spámann. Hann 
er sá, sem ritað er um: Sjá, Jeg sendi sendiboða 
minn fyrir augliti þínu, er greiða mun veg þinn fyrir 
28 þjer. Jeg segi yður: Meðal þeirra, sem af konum 
eru fæddir, er enginn meiri en Jóhannes; en hinn 
29 minsti í guðsríki er honum meiri. Og allur lýður- 
inn, sem heyrði hann, og tollheimtumennirnir, rjett- 
lættu Guð, er þeir ljetu skirast skirn Jóhannesar. 
30 En Farísearnir og lögvitringarnir ónýttu ráð Guðs 
þeim til handa, er þeir ljetu ekki skirast af honum. 
#1 Við hvað skal jeg þá samlikja mönnum kynslóðar þess- 
32 arar, eða hverju eru þeir líkir? Líkir eru þeir börnum, 
sem á torgi sitja og kalla hvert til annars, sem 
segja:  Vjer ljekum fyrir yður á hljóðpipu, og þjer 
dönsuðuð ekki. Vjer sungum sorgarljóð, og þjer 
88 grjetuð ekki. Því að Jóhannes skírari er kominn, 
og hann át ekki brauð og drakk ekki vín, og þjer 
84 segið: Hann hefir anda. Mannsins sonur er kominn, 
og etur og drekkur, og þjer segið: Sjá, átvagl og 
35 vinsvelgur, vinur tollheimtumanna og syndara! Og 
spekin rjettlættist af öllum börnum sinum. 
86 En einn af Faríseunum bauð honum að eta hjá 
sjer; og hann fór inn í hús Fariseans og settist undir 
#1 borð. En sjá, þar í bænum var kona nokkur bersynd- 
ug; og þegar hún varð þess vís, að hann sat yfir 
88 borðum í húsi Faríseans, kom hún með alabasturs- 
buðk með smyrslum, stóð fyrir aftan við fætur hans 
grátandi, og tók til að væta fætur hans með tárum 
sinum og þerraði þá með höfuðhári sínu, kysti fætur 


158 Lúkas 7,39 —50. 


89 hans og smurði þá með smyrslunum. En er Faríse- 
inn, sem honum hafði boðið, sá þetta, talaði hann 
við sjálfan sig og sagði: Væri þessi maður spá- 
maður, þá vissi hann, hver og hvers konar kona það 

40 er, sem snertir hann, að hún er bersyndug. Ög 
Jesús svaraði og sagði við hann: Símon, jeg hefi 
nokkuð að segja þjer. Og hann mælti: Seg þú það, 

#1 meistari. Lánardrottinn nokkur átti tvo skuldunauta; 
annar þeirra skuldaði honum fimm hundruð denara, 

42 en hinn fimtiu. Nú er þeir áttu ekkert til að borga 
með, gaf hann þeim báðum upp. Hvor þeirra skyldi 

48 nú elska hann meira? Símon svaraði og sagði: Jeg 
hygg, sá sem hann gaf meira upp. En hann sagðt 

# við hann: Þú ályktaðir rjett. Og hann sneri sjer 
síðan að konunni og sagði við Símon: Sjer þú konu 
þessa? Jeg kom í hús þitt, og þú gafst mjer ekki 
vatn á fætur mina, en hún vætti fætur mina með 

£5 tárum sinum og þerraði þá með hári sínu. Þú gafst 
mjer ekki koss, en frá þvi jeg kom inn hefir hún 

46 ekki látið af að kyssa fætur mina. Ekki smurðir þú 
höfuð mitt með oliu, en hún hefir smurt fætur mina 

£1 með smyrslum. Þess vegna segi jeg þjer: hinar 
mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, með því að 
hún elskaði mikið; en sá, sem litið er fyrirgefið, 

48 hann elskar lítið. En hann sagði við hana: Syndir 

49 þínar eru fyrirgefnar. Ög þeir, sem til borðs sátu 
með honum, tóku að segja með sjálfum sjer: Hver 

50 er þessi maður, sem jafnvel fyrirgefur syndir? En 
hann sagði við konuna: Trú þin hefir frelsað þig; 
far þú í friði. 


Lúkas 8,1—18. 159 


S Og svo bar við skömmu síðar, að hann fór um, 
borg úr borg og þorp úr þorpi, prjedikandi og 
2 boðandi fagnaðarerindi guðsríkis, og með honum 
þeir tólf og konur nokkrar, er læknaðar höfðu verið 
af illum öndum og sjúkleikum: María, kölluð Magd- 
3 alena, er sjö andar höfðu farið út frá, og Jóhanna, 
kona Kúsa, ráðsmanns Heróðdesar, og Súsanna og 
margar aðrar, sem hjálpuðu þeim með fjármunum 
sínum. 
Á En er mikill mannfjöldi var saman kominn, og 
þeir fóru út til hans úr hverri borg, sagði hann í 
5 dæmisögu: Sáðmaður fór út að sá sæði sinu; og er 
hann var að sá, fjell sumt sæðið við götuna og varð 
S fótum troðið, og fuglar himinsins átu það upp. Og 
annað fjell á klöpp, og er það óx, skrælnaði það, af 
1 þvi að það hafði ekki vökva. Og annað fjell meðal 
8 þyrna, og þyrnarnir uxu upp með og kæfðu það. Og 
annað fjell í góðu jörðina, og það óx upp og bar 
hundraðfaldan ávöxt. Þegar hann sagði þetta, kall- 
aði hann hátt: Hver sem eyru hefir að heyra, hann 
heyri. 
? En lærisveinar hans spurðu hann, hvað þessi 
10 dæmisaga ætti að þýða. En hann sagði: Yður er 
gefið að þekkja leyndardóma guðsrikis; en hinum 
öðrum Í dæmisögum, til þess að sjáandi sjái þeir 
1 ekki og heyrandi skilji þeir ekki. En dæmisagan 
12 þýðir þetta: Sæðið er orð Guðs; en þeir við götuna 
eru þeir, sem hafa heyrt; siðan kemur djöfullinn og 
tekur orðið burt úr hjarta þeirra, til þess að þeir 
18 skuli ekki trúa og verða hólpnir. En þeir á klöpp- 
inni eru þeir, sem taka við orðinu með fögnuði, er 


160 Lúkas 8,14—24. 


þeir hafa heyrt; en þessir hafa ekki rót, þeir er trúa 

14 um stund og falla frá á reynslutíma. En það, er 
fjell meðal þyrna, það eru þeir sem hafa heyrt, og 
þeir fara og kefjast í áhyggjum og auðæfum og 

15 munaði lífsins, og bera ekki þroskaðan ávöxt. En 
það í góðu jörðinni, það eru þeir, sem heyrt hafa, 
geyma orðið í vönduðu og góðu hjarta, og bera ávöxt 
með stöðuglyndi. 

36 En enginn sem kveikt hefir ljós, hylur það með 
keri, eða setur það undir bekk, heldur setja menn 
það í ljósastiku, til þess að þeir, sem inn koma, sjái 

17 ljósið. Þvi að ekkert er leynt, sem ekki muni verða 
opinbert, nje nokkuð hulið, sem ekki verði kunnugt 

18 go komi í ljós. Gætið þess þvi, hvernig þjer heyrið; 
því að sá sem hefir, honum mun gefið verða; og sá 
sem ekki hefir, frá honum mun tekið verða einnig 
það, sem hann ætlar sig hafa. 

19 En móðir hans og bræður komu til hans, og þau 

20 gátu ekki náð fundi hans vegna mannfjöldans. En 
honum var sagt: Móðir þin og bræður þinir standa 

#1 fyrir utan og vilja finna þig. En hann svaraði og 
sagði við þá: Móðir min og bræður mínir eru þessir, 
sem heyra Guðs orð og gjöra það. 

Ss En svo bar við einn daginn, að hann steig 
sjálfur á skip og lærisveinar hans; og hann sagði 
við þá: Förum til landsins hinumegin við vatnið. 

28 Óg þeir ljetu frá landi; en er þeir voru á siglingunni, 
sofnaði hann. Þá sló stormhrinu niður á vatnið, svo 

24 að fylti hjá þeim, og voru þeir hætt komnir. Þeir 
fóru þá til hans, vöktu hann og sögðu: Meistari, 
meistari! vjer förumst. En hann vaknaði, hastaði á 


Lúkas 8,25—35. 101 


storminn og ölduganginn, svo að hann sefaðist, og 
25 það varð logn. Og hann sagði við þá: Hvar er 
trú yðar? En þeir urðu hræddir og undruðust þetta, 
og sögðu hver við annan: Hver er þá þessi, að 
hann jafnvel skipar vindum og vatni, og það hlýðir 
honum? | 
Sr Og þeir lentu við hjerað Gerasena, sem liggur 
21 hinumegin gagnvart Galíleu. En er hann steig á 
land, kom á móti honum maður nokkur úr borginni, 
sem hafði anda; og langan tíma hafði hann ekki 
verið í fötum, og hafðist ekki við í húsum, heldur í 
28 gröfunum. En er hann sá Jesúm, æpti hann, fjell 
fram fyrir hann og sagði með hárri raustu: Hvað 
höfum við saman að sælda, Jesú, sonur hins æðsta 
22 Guðs? Jeg bið þig, kvel þú mig ekki! Því að hann 
bauð hinum óhreina anda að fara út af manninum. 
Því að í langa tíma hafði hann dregið hann með sjer; 
og hann hafði verið bundinn hlekkjum og fótfjötrum 
og hafður í gæslu, og hann hafði slitið fótfjötrana og 
30 verið rekinn af andanum í óbygðir. En Jesús spurði 
hann: Hvað er nafn þitt? En hann sagði: Legió; 
31 því að margir andar höfðu farið inn í hann. Og 
þeir báðu hann að skipa sjer ekki að fara í undir- 
82 djúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu, 
og þeir báðu hann að leyfa sjer að fara í þau, og 
33 leyfði hann þeim það. En andarnir fóru út af mann- 
inum og fóru í svínin, og hjörðin steyptist niður fyr- 
34 ir þvergnipið í vatnið og kafnaði. En er hirðarnir 
sáu það sem orðið var, flýðu þeir og fluttu fregnina 
35 til borgarinnar og bygðanna. En menn fóru út að 
sjá þennan atburð, og komu til Jesú og fundu mann- 
11 


162 Lúkas 8,36—47. 


inn, er andarnir höfðu farið út af, sitjandi klæddan 
og heilvita við fætur Jesú, og urðu þeir mjög ótta- 
36 slegnir. En þeir sem sjeð höfðu þetta, sögðu þeim 
frá, hvernig sá, er andarnir voru í, hafði orðið heill.. 
87 Og alt fólkið í Gerasena hjeruðum bað hann að fara 
burt frá þeim, því að þeir voru haldnir af miklum 
88 ótta. Og hann steig á skip og fór til baka. En 
maðurinn, sem andarnir höfðu farið út af, bað hann 
að mega vera með honum; en hann ljet hann frá 
39 sjer fara og mælti: Far þú aftur heim til þín og 
seg þú frá, hversu mikið Guð hefir gjört fyrir þig. 
Og hann fór og kunngjörði um alla borgina, hve 
mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. 
S En er Jesús kom aftur, tók mannfjöldinn vel á 
móti honum, því að þeir höfðu allir verið að vænta 
#1 hans. Og sjá, maður kom, að nafni Jairus, og var 
hann forstöðumaður samkunduhússins; og hann fjell 
42 til fóta Jesú og bað hann að koma heim til sin; því 
að hann átti einkadóttur, hjer um bil tólf ára, og 
lá hún fyrir dauðanum. En er hann var á leiðinni, 
þrengdist mannfjöldinn að honum. 
#9 Og kona nokkur, er hafði haft blóðlát í tólf ár 
og varið allri eigu sinni til lækna, en eigi getað 
4 fengið lækningu hjá neinum, kom að baki honum 
og snart fald yfirhafnar hans; stöðvaðist þá þegar Í 
45 stað blóðlát hennar. Og Jesús sagði: Hver var það, 
sem snart mig? Ög er allir synjuðu fyrir það, sagði 
Pjetur og þeir sem með honum voru: Meistari, 
26 mannfjöldinn þrengist að þjer og þrýstir á. En Jesús 
sagði: Einhver snart mig, því jeg varð var við að 
# kraftur gekk út frá mjer. En er konan sá, að hún 


Lúkas 8,48—9,5. 163 


duldist ekki, kom hún skjálfandi, fjell til fóta honum 
og sagði frá frammi fyrir öllum lýðnum, fyrir hverja 
sök hún hefði snortið hann, og hvernig hún hefði 
48 læknast þegar í stað. En hann sagði við hana: 
Dóttir, trú þín hefir frelsað þig; far þú í friði. 
#9 Er hann var enn að tala, kemur maður frá sam- 
kundustjóranum og segir: Dóttir þin er látin, ómaka 
50 ekki meistarann. En er Jesús heyrði þetta, svaraði 
hann honum: Óttast þú ekki, trú þú einungis, og 
öl mun hún heil verða. En er hann kom að húsinu, 
leyfði hann engum að fara inn með sjer nema Pjetri, 
Jóhannesi og Jakob og föður stúlkunnar og móður 
52 hennar. En allir grjetu og syrgðu hana; en hann 
sagði: Grátið ekki, því að hún er ekki dáin, heldur 
53 gefur hún. Og menn hlógu að honum, því að þeir 
öt vissu að hún var dáin. En hann tók í hönd henn- 
5 ar, kallaði og sagði: Stúlka, rís þú upp! Ög andi 
hennar sneri aftur, og hún reis upp þegar í stað; og 
58 hann bauð að gefa henni að eta. Ög foreldrar henn- 
ar urðu frá sjer numdir, en hann bauð þeim að segja 
engum frá þessum atburði. 
Q En hann kallaði saman þá tólf, og gaf þeim 
vald og ráð yfir öllum öndum og til að lækna 
? sóttir. Og hann sendi þá út, til að prjedika Guðs 
ríki og til þess að lækna sjúka, og hann sagði við 
3 þá: Takið ekkert með til ferðarinnar, hvorki staf nje 
mal nje brauð nje silfur, og ekki skuluð þjer hafa 
*tvo kyrtla. Og í hverju því húsi, er þjer gangið inn 
í, þar skuluð þjer dvelja og þaðan skuluð þjer leggja 
5 á stað. Og þar sem menn eigi skyldu taka á móti 
yður, þá hristið dustið af fótum yðar, er þjer farið 
1l* 


164 Lúkas 9,6— 16. 


% úr þeirri borg, til vitnis gegn þeim. En þeir fóru 
á, stað og ferðuðust um þorpin, boðuðu fagnaðarerindið 
og læknuðu alstaðar. 

j En Heródes fjórðungshöfðingi heyrði alt það, 
sem gjörst hafði, og hann var mjög efablandinn; þvi 
að sumir sögðu, að Jóhannes væri risinn upp frá 

8 dauðum, en aðrir, að Elias væri kominn fram, og 
sumir, að einn af hinum fornu spámönnum væri ris- 

9inn upp. Og Heródes sagði: Jóhannes hefi jeg látið 
hálshöggva, en hver er þessi, sem jeg heyri slíka 
hluti um? Og hann leitaði færis að sjá hann. 

þá Og er postularnir voru komnir til baka, sögðu 
þeir honum frá, hvað þeir hefðu gjört; og hann tók 
þá með sjer og fór burt einslega til bæjar, er kallast 

11 Betsaída. En er mannfjöldinn varð þess var, fylgdi 
hann á eftir honum, og hann veitti þeim viðtöku og 
talaði við þá um guðsriki, og læknaði þá, er lækn- 

12 ingar þurftu. En degi tók að halla; komu þá þeir 
tólf og sögðu við hann: Lát þú mannfjöldann fara 
burt, til þess að þeir fari í þorpin og landsbygðina 
hjer í kring og nátti sig og fái sjer mat, því að vjer 

13 erum hjer á óbygðum stað. En hann sagði við þá: 
Gefið þjer þeim að eta. Þeir mæltu þá: Vjer höf- 
um ekki meira en fimm brauð og tvo fiska, nema 
ef vjer eigum að fara og kaupa vistir handa öllu 

14 þessu fólki. Því að það voru um fimm þúsundir 
karlmanna. En hann sagði við lærisveina sina: 
Látið þjer þá setjast niður í hópum, um fimtíu Í 

15 hverjum. Og þeir gjörðu svo, og ljetu þá alla setj- 

16 ast niður. En hann tók fimm brauðin og fiskana 
tvo, leit upp til himins, blessaði þau og braut þau 


Lúkas 9,17—28. 165 


og fekk lærisveinunum, til að leggja fyrir mann- 
17 fjöldann. Ög þeir mötuðust allir og urðu mettir. Og. 
það var tekið upp, sem þeir höfðu afgangs, tólf karf- 
ir af brotnum brauðum. 
18 En svo bar við, er hann var einn saman á bæn, 
að lærisveinar hans voru hjá honum, og spurði hann 
19 þá og sagði: Hvern segir fólkið mig vera? En þeir 
svöruðu og sögðu: Jóhannes skirara, aðrir Elias, og 
aðrir, að einn af hinum fornu spámönnum sje risinn 
20 upp. En hann sagði við þá: En þjer, hvern segið 
þjer mig vera? Pjetur svaraði þá og sagði: Krist 
21 Guðs. En hann lagði ríkt á við þá og bannaði þeim 
22 að segja nokkrum þetta, og mælti: Mannsins syni 
ber að líða margt og verða útskúfað af öldungunum 
og æðstu prestunum og fræðimönnunum, og verða 
28 deyddur og verða upp vakinn á þriðja degi. Og 
hann sagði við alla: Vilji einhver fylgja mjer, þá 
afneiti hann sjálfum sjer og taki upp kross sinn dag- 
2 lega og fylgi mjer. Því hver sem vill bjarga lifi 
sínu, mun týna þvi; en hver sem týnir lífi sinu min 
25 vegna, hann mun bjarga þvi. Því að hvað stoðar 
það mann, að hafa unnið allan heiminn, og hafa 
26 glatað eða fyrirgjört sjálfum sjer? Því hver sem 
blygðast sin fyrir mig og min orð, fyrir hann mun 
mannsins sonur blygðast sín, þegar hann kemur í 
21 dýrð sinni og föðursins og heilagra engla. En jeg 
segi yður sannlega: af þeim, sem hjer standa, eru 
nokkrirsem alls ekki munu smakka dauðann, fyr en 
þeir sjá guðsríkið. 
28 Hjer um bil átta dögum eftir ræðu þessa bar svo 
við, að hann tók með sjer Pjetur og Jóhannes og 


166 Lúkas 9,29—41. 


29 Jakob, og fór upp á fjallið til að biðjast fyrir. Og 
er hann var að biðjast fyrir, varð útlit ásjónu hans 
30 annað, og klæði hans urðu hvit og ljómandi. Og sjá, 
$1 tveir menn voru að tala við hann, og voru það þeir 
Móse og Elías, er sáust í ljóma og töluðu um burtför 
hans, er fyrir honum lá að leiða til lykta í Jerúsalem. 
32 En Pjetur og þeir, sem með honum voru, voru yfir- 
komnir af svefni; en er þeir voru fullvaknaðir, sáu 
þeir dýrð hans og þá tvo menn, er stóðu hjá honum. 
33 Og svo bar við, er þeir skildust við hann, að Pjetur 
mælti við Jesúm: Gott er að vjer erum hjer, meist- 
ari; og gjörum nú þrjár tjaldbúðir, þjer eina, Móse 
eina og Elíasi eina; en hann vissi ekki hvað hann 
984 gagði. En er hann var þetta að mæla, kom ský og 
skygði yfir þá, og urðu þeir hræddir, er þeir komu 
%5 inn í skýið. Og rödd kom út úr skýinu, segjandi: 
36 Þessi er sonur minn hinn útvaldi, hlýðið honum. En 
í því röddin kom, var Jesús einn. Og þeir þögðu 
og sögðu á þeim dögum engum frá neinu af því, sem 
þeir höfðu sjeð. 
að En svo bar við daginn eftir, er þeir fóru niður 
af fjallinu, að mikill mannfjöldi kom á móti honum. 
38 Og sjá, maður nokkur úr mannfjöldanum hrópaði og 
sagði: Meistari, jeg bið þig að líta á son minn, 
39 því að hann er einkabarn mitt. Og sjá, andi tekur 
hann og hann æpir alt í einu upp, og hann teygir 
hann, svo að hann froðufellir, og varla víkur hann 
40 frá honum og lætur af að kvelja hann. Og jeg bað 
lærisveina þina að reka hann út, en þeir gátu það 
41 ekki. En Jesús svaraði og sagði: Ó, þú vantrúa og 
rangsnúna kynslóð, hversu lengi á jeg að vera hjá 


Lúkas 9,42—52. 167 


42 yður og umbera yður? Fær þú hingað son þinn. Og 
rjett í því að hann var að koma, hreif andinn hann 
og teygði hann sundur og saman. Hastaði þá Jesús 
á hinn óhreina anda, og læknaði sveininn og gaf hann 

48 aftur föður hans. En þeir urðu allir forviða yfir 
hátign Guðs. " 

En er allir voru að undrast yfir öllu því, sem 

44 hann gjörði, sagði hann við lærisveina sína: Festið 
þessi orð í eyrum yðar; því að mannsins sonur mun 

45 verða framseldur í manna hendur. En þeir skildu 
ekki orð þetta, og það var hulið fyrir þeim, til þess 
að þeir skynjuðu það ekki; og þeir voru hræddir við 
að spyrja hann um orð þetta. 

Í En sú hugsun kom upp meðal þeirra, hver þeirra 

47 mundi vera mestur. En er Jesús sá hugsun hjartna 

48 þeirra, tók hann barn og setti það hjá sjer og sagði 
við þá: Hver sem veitir þessu barni viðtöku í minu 
nafni, hann veitir mjer viðtöku, og hver sem veitir 
mjer viðtöku, hann veitir þeim viðtöku, er mig sendi; 
því að sá sem minstur er meðal yðar allra, hann er 
mikill. 

is En Jóhannes tók til máls og sagði: Meistari, 
vjer sáum mann einn, sem í þinu nafni rak út 
anda, og vjer bönnuðum honum það, af því hann 

50 fylgir oss ekki. En Jesús sagði við hann: Bannið 
það ekki, því að sá sem ekki er á móti yður, hann 
er með yður. 

%1 En svo bar við, er fullnast tóku dagar upphafn- 

- ingar hans, að hann fastrjeð með sjer að halda beint 

52 til Jerúsalem, og sendi sendimenn á undan sjer. Og 
þeir fóru og komu inn í Samverja-þorp nokkurt, til 


168 | Lúkas 9,53—10,6. 


53 að gjöra fyrirbúnað handa honum. Ög þeir veittu 
honum ekki viðtöku, af því að hann var á leið til 
54 Jerúsalem. En er lærisveinar hans, Jakob og Jó- 
hannes, sáu það, sögðu þeir: Viltu, herra, að vjer 
bjóðum að eldur skuli falla niður af himni og 
5 tortíma þeim. En hann snerist við og ávitaði þá. 
56 Qg þeir fóru í annað þorp. 
Si Og er þeir voru á ferð á veginum, sagði maður 
nokkur við hann: Jeg vil fylgja þjer, hvert sem þú 
58 svo fer. Og Jesús sagði við hann: Refar hafa greni 
og fuglar himinsins hreiður, en mannsins sonur á. 
59 hvergi höfði sínu að að halla. En við annan sagði 
hann: Fylg þú mjer! En hann mælti: Herra, leyf 
60 mjer fyrst að fara og grafa föður minn. En hann 
sagði við hann: Lát hina dauðu grafa sína dauðu, 
61 en far þú og boða guðsríki. En annar var og, er 
sagði: Jeg vil fylgja þjer, herra, en leyf mjer fyrst 
82 að fara og kveðja þá, sem heima hjá mjer eru. En 
Jesús sagði við hann: Enginn, sem leggur hönd sina 
á plóginn og horfir aftur fyrir sig, er hæfur til guðs- 
ríkis. 
10 En eftir þetta útvaldi Drottinn aðra sjötíu og 
sendi þá á undan sjer, tvo og tvo, í hverja þá 
2 borg og stað, sem hann ætlaði að koma til. Og hann 
sagði við þá: Uppskeran er mikil, en verkamenn- 
irnir eru fáir; biðjið því herra uppskerunnar, að hann 
8 sendi út verkamenn til uppskeru sinnar. Farið. Sjá, 
í Jeg sendi yður eins og lömb á meðal úlfa. Hafið 
ekki með fjegyrðil, ekki mal, ekki ilskó, og heilsið 
engum á veginum! En hvar sem þjer komið inn í 
S hús, þá segið fyrst: Friður sje í húsi þessu. Og sje 


Lúkas 10,7—19. 169 


þar nokkurt friðarbarn, mun friður yðar hvila yfir 
honum; en sje það ekki, mun hann hverfa til yðar 
7 aftur. Verið kyrrir í því húsi, etið og drekkið það 
sem þjer fáið hjá þeim, því að verður er verkamað- 
urinn launa sinna. Ekki skuluð þjer flytja yður úr 
8 einu húsi í annað. Og hvar sem þjer komið inn í 
bæ, og menn veita yður viðtöku, þá neytið þess, er 
9 fyrir yður verður sett; og læknið þá, sem þar eru. 
sjúkir, og segið þeim: Guðsríki er komið nálægt. 
10 yður. En hvar sem þjer komið í bæ, og menn veita 
yður eigi viðtöku, þá farið út á strætin og segið: 
1 Jafnvel dustið, sem loðir við fætur vora úr bæ yðar, 
þurkum vjer af oss yður til handa; vitið samt þetta, 
12 að guðsríki er komið í nánd. Jeg segi yður, að 
bærilegra mun verða fyrir Sódómu á þeim degi en. 
18 fyrir þann bæ. Vei þjer, Korasin; vei þjer, Betsaida ; 
því að ef þau kraftaverk hefðu gjörð verið í lýrus. 
og Sidon, sem gjörst hafa í ykkur, mundu þeir fyrir 
löngu hafa snúið sjer, sitjandi í sekk og ösku. Já, 
bærilegra mun verða fyrir Týrus og Sídon í dóinin- 
um en fyrir ykkur. Ög þú, Kapernaum! munt þú. 
verða hafin til himins? Til heljar mun þjer niður- 
18 sökt verða. Sá sem hlýðir á yður, hlýðir á mig, og 
sá sem fyrirlitur yður, fyrirlitur mig; en sá sem fyrir- 
lítur mig, fyrirlitur þann sem sendi mig. 
st En þeir sjötíu komu til baka með fögnuði og 
sögðu: Herra, jafnvel andar eru oss undirgefnir í 
18 þínu nafni. En hann mælti við þá: Jeg sá Satan 
!9 falla af himni, eins og eldingu. Sjá, jeg hefi gefið 
yður vald til að stíga ofan á höggorma og sporð- 
dreka og yfir öllu óvinarins veldi, og ekkert skal 


170 Lúkas 10,20—30. 


20 yður minsta mein gjöra. Gleðjist samt ekki yfir því, 
að andarnir eru yður undirgefnir, en gleðjist yfir því, 
að nöfn yðar eru innrituð á himnum. 

21 Samstundis varð hann glaður í heilögum anda 
og sagði: Jeg þakka þjer, faðir, herra himins og 
jarðar, að þú hefir hulið þetta fyrir spekingum og 
vitringum, og hefir auglýst það börnum. Já, faðir, 
því að þannig varð það velþóknanlegt fyrir þjer. 

2 Alt er mjer í vald gefið af föður mínum, og enginn 
veit, hver sonurinn er, nema faðirinn, eða hver fað- 
irinn er, nema sonurinn og Sá, sem sonurinn vill 

28 opinbera hann.: Og hann sneri sjer til lærisveina 
sinna og sagði við þá einslega: Sæl eru þau augu, 

24 sem sjá það, sem þjer sjáið. Því að jeg segi yður, að 
margir spámenn og konungar hafa viljað sjá það, 
sem þjer sjáið, og sáu það ekki, og heyra það, sem 
þjer heyrið, og heyrðu það ekki. 

0 Og sjá, lögvitringur nokkur stóð upp, freistaði 
hans og mælti: Meistari, hvað á jeg að gjöra, til 

26 þess að eignast eilift lif? En hann sagði við 
hann: Hvað er skrifað í lögmálinu? Hvernig les þú? 

21 En hann svaraði og sagði: Elska skalt þú Drottin 
Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og 

af öllum mætti þínum og af öllum huga þínum, og 

28 ndunga þinn eins og sjálfan þig. En hann sagði við 
hann: Þú svaraðir rjett; gjör þú þetta, og þá muntu 

29 lifa. En hann vildi rjettlæta sjálfan sig og sagði við 

80 Jesúm: Hver er þá náungi minn? Jesús svaraði og 
sagði: Maður nokkur ferðaðist frá Jerúsalem niður 
til Jeríkó, og hann fjell á meðal ræningja, sem bæði 
flettu hann klæðum og börðu hann og fóru siðan 


Lúkas 10,31—42. 171 


31 burt og ljetu hann eftir hálfdauðan. En af hend- 
ingu fór prestur nokkur niður veg þennan, og er 
22 hann sá hann, gekk hann fram hjá. Svo fór og 
Levíta einum: þegar hann kom til þess staðar og sá 
% hann, gekk hann einnig fram hjá. En Samverji 
nokkur, er var á ferð, kom að honum, og er hann 
34 sá hann, kendi hann í brjósti um hann, og gekk til 
hans og batt um sár hans og helti í þau olíu og vini; 
og hann setti hann upp á sinn eigin eyk og flutti 
35 hann til gistihúss og bar umhvggju fyrir honum. Og 
daginn eftir tók hann upp tvo denara og fekk þá 
gestgjalanum og mælti: Al þú önn fyrir honum, og 
hvað sem þú kostar meiru til, skal jeg borga þjer, 
36 er jeg kem aftur. Hver af þessum þremur sýnist 
þjer hafa verið náungi mannsins, sem fjell í hendur 
ræningjanna? En hann mælti: Sá sem miskunnar- 
37 verkið gjörði á honum. Og Jesús sagði við hann: 
Far þú og gjör þú slíkt hið sama. 
28 Er þeir nú voru á ferð, kom hann inn í þorp 
nokkurt; en kona ein að nafni Marta tók á móti 
39 honum í hús sitt. Og hún átti svstur, er hjet Maria, 
er jafnvel sat við fætur Drottins og hlýddi á orð 
40 hans. En Marta var önnum kafin við mikla þjón- 
ustu; og hún gekk til hans og mælti: Herra, hirðir 
þú ekki um það, að systir min lætur mig eina ganga 
41 um beina? Seg þú henni þá að hjálpa mjer. En 
Drottinn svaraði og sagði við hana: Marta, Marta, 
þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er 
42 nauðsynlegt. Því að María hefir valið góða hlutann, 
sem ekki skal verða tekinn frá henni. 


172 Lúkas 11,1— 13. 


11 Og svo bar við, er hann var á stað nokkrun 
að biðjast fyrir, að einn af lærisveinum hans 
sagði við hann, þá er hann hafði lokið bænagjörð- 
inni: Herra, kenn þú oss að biðja, eins og Jóhannes. 
2 kendi lærisveinum sinum. En hann sagði við þá: 
Er þjer biðjist fyrir, þá segið: Faðir, helgist nafn 
8 þitt, komi ríki þitt, gef oss dag hvern vort daglegt 
í brauð; og fyrirgef ogs syndir vorar, því að vjer sjálfir 
fyrirgefum og öllum vorum skuldunautum; og leið oss 
ekki í freistni. 
ð Og hann sagði við þá: Hver yðar skyldi eiga. 
vin og fara til hans um miðnætti og segja við hann: 
6 Vinur, lánaðu mjer þrjú brauð; þvi að vinur minn 
er kominn til mín úr ferð, og jeg hefi ekkert að setja. 
7 fram fyrir hann; og hinn skyldi svara inni fyrir og 
segja: Gjörðu mjer ekki ónæði; dyrnar eru lokaðar, 
og börn mín eru ásamt mjer komin í rúmið; jeg get. 
S ekki farið á fætur, til að fá þjer þau? Jeg segi yður, 
þótt hann fari ekki á fætur og fái honum þau sök- 
um þess, að hann er vinur hans, þá nun hann samt. 
fara á fætur vegna áleitni hans, og fá honum svo 
9 mikið sem hann við þarf. Ög jeg segi yður: Biðjið, 
og yður mun gefast; leitið, og þjer munuð finna; 
10 kKnýið á, og fyrir yður mun upp lokið verða; því að 
hver sá fær, sem biður, og sá finnur, sem leitar, og 
MH fyrir þeim, sem á knýr, mun upp lokið verða. En 
hver faðir yðar á meðal mundi gefa syni sínum stein, 
er hann bæði um brauð? eða um fisk, þá gefa hon- 
12 um höggorm í staðinn fyrir fisk? eða bæði hann um 
13 eos, þá gefa honum sporðdreka? Ef nú þjer, sem 
eruð vondir, hafið vit á að gefa börnum vðar góðar 


Lúkas 11,14—26. 173 


gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn á himnum 
gefa þeim heilagan anda, sem hann biðja. 
2 Og hann rak út mállausan anda, og það varð, 
er andinn var farinn út, að þá talaði mállausi maður- 
í inn. Og mannfjöldinn undraðist, en sumir þeirra 
sögðu: Með fulltingi Belsebúls, andaforingjans, rekur 
16 hann andana út. En aðrir freistuðu hans og kröfðust 
17 af honum tákns af himni. En hann, er vissi hug- 
renningar þeirra, sagði við þá: Hvert það ríki, sem 
er sjálfu sjer sundurþykt, eyðist, og hús fellur á hús. 
18 Og ef Satan er nú sjálfum sjer sundurþykkur, hvernig 
fær ríki hans þá staðist? Því að þjer segið, að með 
1. fulltingi Belsebúls reki jeg anda út. En sje það með 
fulltingi Belsebúls að jeg rek út anda, með hvers 
fulltingi út reka þá synir yðar þá? Þess vegna skulu 
20 þeir vera dómendur yðar. En sje það með fingri 
Guðs, að jeg rek anda út, þá er ríki Guðs þegar til 
21 yðar komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, varð- 
22 veitir hús sitt, þá er alt í friði, sem hann á; en komi 
sá, sem sterkari er en hann, og sigri hann, tekur 
hann öll hertýgi hans, er hann treysti á, og skiftir 
28 herfanginu frá honum. Sá sem ekki er með mjer, 
hann er á móti mjer; og sá sem ekki samansafnar 
24 með mjer, hann sundurdreifir. Þegar óhreinn andi 
er Íarinn út af manninum, fer hann um vatnslausa 
staði og leitar hvíldar, og er hann enga finnur, þá 
segir hann: Jeg vil hverfa aftur í hús mitt, þaðan 
2 sem jeg fór; og er hann kemur, finnur hann það 
26 sópað og prýtt. Þá fer hann og tekur með sjer sjö 
aðra anda sjer verri, og þeir fara inn og setjast þar 


174 Lúkas 11,27—36. 


að; og verður svo hið síðara þess manns verra en 
hið fyrra. 

21 En svo bar við, er hann var að tala þetta, að 
kona nokkur í mannfjöldanum hóf upp rödd sína og 
mælti við hann: Sæll er sá kviður, er þig bar, 

28 og þau brjóst, en þú mylktir. En hann sagði: Já, 
en sælir eru þeir, sem heyra Guðs orð og varð- 
„Veita það. 

a. En er mannfjöldinn þyrptist að honum, tók hann 
að segja: Þessi kynslóð er vond kynslóð; hún heimtar 
tákn, en henni skal ekki verða gefið neitt tákn nema. 

80 tákn Jónasar. Því að eins og Jónas varð tákn fyrir 
Ninívemenn, svo mun og mannsins sonur verða það 

81 fyrir kynslóð þessa. Suðurlanda-drotningin mun koma 
fram í dóminum ásamt mönnum kynslóðar þessarar 
og dæma þá seka, því að hún kom frá endimörkum 
jarðarinnar, til að heyra speki Salómons; og sjá, hjer 

82 er meira en Salómon. Ninívemenn munu risa upp Í 
dóminum ásamt kynslóð þessari og dæma hana seka, 
því að þeir gjörðu iðrun við prjedikun Jónasar; og 
sjá, hjer er meira en Jónas. 

sú Enginn, sem kveikt hefir á lampa, setur hann í 
kjallara eða undir ker, heldur í ljósastiku, til þess 

84 30 þeir, sem inn koma, sjái ljósið. Auga þitt er 
lampi líkamans; þegar auga þitt er heilt, þá er og 
allur líkami þinn í birtu; en sje það sjúkt, þá er og 

385 líkami þinn í myrkri. Gæt því þess, að ljósið, sem 

3 í Þþjer er, sje ekki myrkur. Sje því líkami þinn 
allur í birtu og enginn partur hans í myrkri, þá 
verður hann allur í birtu, eins og þegar lainpi skin 
á þig með birtu sinni. 


Lúkas 11,37—50. 175- 


#7 En er hann var að tala, bauð Farísei nokkur 
honum að taka hjá sjer dagverð. Hann kom inn og 

ð8 settist undir borð. En Fariseinn undraðist, er hann 
sá að hann þvoði sjer eigi fyrst á undan máltíðinni.. 

8% En Drottinn sagði við hann: Þjer Farísear hreinsið" 
nú bikara yðar og föt að utan, en hið innra hjá yður 

% er fult af ráni og ilsku. „Þjer heimskingjar, hefir 
ekki sá sem gjörði hið ytra, einnig gjört hið innra. 

#1 En gefið í ölmusur það sem þar er í, og sjá, þá er 
alt yður hreint. 

a En vei yður, þjer Farísear, því að þjer tíundið. 
myntu og rúðu og allar matjurtir, en gangið fram: 
hjá rjettinum og kærleikanum til Guðs; en þetta ber“ 

% að gjöra, og láta hitt eigi ógjört. Vei yður, þjer 
Farisear, því að þjer hafið mætur á efstu sætum í. 

4 samkundunum og kveðjum á torgunum. Vei yður, 

því að þjer eruð eins og grafir, sem ekki ber á, og 

menn, sem ganga yfir þær, vita eigi af þvi. 

En einn af lögvitringunum tók til máls og segir 
við hann: Meistari, er þú segir þetta, þá meiðir þú 
% einnig oss. En hann mælti: Vei yður líka, þjer 

lögvitringar, því að þjer íþyngið mönnum með þung- 
bærum byrðum, og sjálfir snertið þjer byrðarnar ekki 

# með einum fingri. Vei yður, því að þjer byggið upp 
legstaði spámannanna, en feður yðar lifljetu þá. 

% Þannig eruð þjer vottar og samþykkið athafnir feðra. 
yðar, því að þeir lifljetu þá, en þjer upp byggið leg- 

4 staðina. Fyrir því hefir og speki Guðs sagt: Jeg 
mun senda til þeirra spámenn og postula; og suma 

90 af þeim munu þeir lífláta og ofsækja, til þess að af 
þessari kynslóð verði krafið blóð allra spámannanna,. 


áð 


176 CC Lúkas 11,51—12,7. 


er úthelt hefir verið frá því er heimurinn var 
51 srundvallaður, frá blóði Abels til blóðs Sakaríasar, 
sem drepinn var milli altarisins og musterisins. Já, 
jeg segi yður, þess mun krafist verða af þessari 
52 kynslóð. Vei yður, þjer lögvitringar, því að þjer 
hafið tekið burt lykil þekkingarinnar; sjálfir hafið 
þjer ekki farið inn, og þá sem ætluðu að fara inn, 
hindruðuð þjer í þvi. 
PR Og er hann var farinn út þaðan, tóku fræði- 
mennirnir og Farisearnir að ganga hart að honum 
5 og að fá hann til að tala um ýmislegt, leggjandi 
snörur fyrir hann, til þess að veiða eitthvað af munni 
hans. 
12 Þegar nú mannfjöldinn var saman kominn í tug- 
um þúsunda, svo að hver tróð annan undir, hóf 
hann að tala til lærisveina sinna, fyrst og fremst: 
2 Varist súrdeig Faríseanna, sem er hræsni. En ekkert 
er það hulið, að ekki verði það opinbert, og ekkert 
3 það leynt, að ekki verði það kunnugt. Þvi mun alt 
það, sem þjer hafið talað í myrkri, verða heyrt í 
ljósinu, og það sem þjer hafið hvislað í herbergjum, 
4 það mun kunngjört verða á þökum uppi. En jeg 
segi yður, vinir mínir: Hræðist ekki þá, sem líkam- 
ann deyða, og geta ekki að því búnu meira gjört. 
5 En jeg skal sýna yður, hvern þjer eigið að hræðast; 
hræðist hann, sem eftir að hann hefir liflátið, hefir 
vald til að kasta í Gehenna; já, jeg segi yður, hræð- 
Sist hann. Eru ekki fimm spörvar seldir fyrir tvo 
smápeninga? Og þó er ekki einn af þeim gleymdur 
7 fyrir Guði. Og jafnvel hárin á höfði yðar eru öll 
talin; óttist ekki, þjer eruð meira verðir en margir 


Lúkas 12,8—20. 177 


$ spörvar. En jeg segi yður: hvern þann sem kannast 
við mig fyrir mönnum, við hann mun og mannsins 
9 sonur Kannast fyrir englum Guðs. En þeim, sem 
afneitar mjer fyrir mönnum, honum mun verða 
10 afneitað fyrir englum Guðs. Og sjerhverjum sem 
talar orð á móti mannsins syni, honum mun verða 
það fyrirgefið; en þeim sem talar lastmæli gegn 
heilögum anda, honum mun ekki fyrirgefið verða. 
11 En þegar þeir fara með yður inn í samkunduhús sin 
og fram fyrir höfðingja og valdsmenn, verið þá ekki 
hugsjúkir, hvernig eða með hverju þjer eigið að 
12 verja yður, eða: hvað þjer eigið að segja; því að 
heilagur andi mun kenna yður á sömu stundu, hvað 
segja ber. 
18 En einn af mannfjöldanum sagði við hann: 
Meistari, seg þú bróður minum að skifta með mjer 
4 arfi okkar. En hann sagði við hann: Maður, hver 
hefir sett mig fyrir dómara eða skiftaráðanda yfir 
15 ykkur? Og hann sagði við þá: Gefið gætur og var- 
ist alla ágirnd; því að einkis lif er innifalið í gnægð 
16 þess, sem hann á. Og hann sagði þeim dæmisögu 
þessa: Akur ríkismanns nokkurs hafði borið mikinn 
17 á vöxt; og hann hugsaði með sjer og sagði: Hvað á 
jeg nú að gjöra? því að jeg hefi ekki rúm, þar sem 
18 jeg geti látið afurðir minar. Og hann sagði: Þetta 
skal jeg gjöra: rífa niður hlöður mínar og byggja 
aðrar stærri, og þar vil jeg safna öllu korni minu 
1? og auðæfum saman. Og jeg skal segja við sálu mína: 
Sál mín, þú hefir mikil auðæfi, geymd til margra 
2 ára; hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð 
sagði við hann: Heimskingi, á þessari nóttu verður 
18 


178 Lúkas 12,21—33. 


sál þin af þjer heimtuð, og hver fær þá það, sem þú 

21 hefir aflað? Svo fer þeim, er safnar sjer fje, og ekki 
er ríkur í Guði. 

22 En hann sagði við lærisveina sina: Fyrir því 
segi jeg yður: Verið ekki hugsjúkir fyrir lifinu, 
hvað þjer eigið að eta; ekki heldur fyrir líkama yðar, 

28 hverju þjer eigið að klæðast; því að lifið er meira 
vert en fæðan, og líkaminn meira en klæðnaðurinn.. 

24 Gætið að hröfnunum, því að hvorki sá þeir nje upp- 
skera og ekki hafa þeir forðabúr nje hlöðu, og þá 
fæðir Guð; hve miklu eruð þjer fremri fuglunum!. 

25 Og hver af yður getur með áhyggjum sínum aukið 

26 alin við hæð sina? Fyrst þjer nú ekki einu sinni 
getið það sem minst er í varið, hvers vegna eruð 

27 þjer þá áhyggjufullir um alt hitt? Gætið að lil- 
junum, hversu þær vaxa; þær vinna ekki og spinna 
ekki heldur; en jeg segi yður: jafnvel Salómon í allri 
dýrð sinni var ekki svo skrýddur sem ein af þeim. 

28 Þegar (Guð nú skrýðir svo grasið á vellinum, sem 
stendur í dag og á morgun verður kastað í ofn, 
hversu miklu fremur mun hann klæða yður, þjer lit- 

2 íltrúaðir! Ög þjer, spyrjið ekki um, hvað þjer skul- 
ið eta og hvað þjer skulið drekka, og verið eigi 

30 efablandnir; þvi að eftir þessu öllu sækjast heiðing- 
jarniri heiminum; en faðir yðar veit, að þjer þarfn- 

81 ist þessa. Leitið heldur ríkis hans, og þetta mun 

82 veitast yður að auki. Ver ekki hrædd, þú litla hjörð, 
því að föður yðar hefir þóknast að gefa yður ríkið. 

88 Seljið eigur yðar og gefið ölmusu, útvegið yður pyng- 
jur, sem ekki fyrnast, ótæmandi fjársjóð á himnum, 
þar sem þjófur kemur eigi nálægt og mölur ekki 


Lúkas 12,34—46. 179 


84 heldur veldur skemdum; því að hvar sem fjársjóður 
yðar er, þar mun og hjarta yðar vera. 
80 Lendar yðar sjeu gyrtar, og lampar yðar logandi; 
88 09 verið sjálfir líkir mönnum, er biða eftir húsbónda 
sínum, hve nær hann muni fara úr brúðkaupinu, til 
þess að ljúka jafnskjótt upp fyrir honum, er hann 
87 kemur og ber að dyrum. Sælir eru þeir þjónar, sem 
húsbóndinn finnur vakandi, er hann kemur. Sann- 
lega segi jeg yður, hann mun binda belti um sig, 
láta þá setjast við borð og fara til og þjóna þeim. 
88 Finni harin þá svo, hvort sem hann kemur um aðra 
eða þriðju næturvöku, þá eru þessir þjónar sælir. 
#9 En þetta vitið þjer, að ef húsbóndinn hefði vitað, á 
hverri stundu þjófurinn mundi koma, þá mundi hann 
hafa vakað og ekki látið brjótast inn í hús sitt. 
#0 Verið þjer og viðbúnir, því að mannsins sonur kem- 
ur á þeirri stundu sem þjer ekki ætlið. 
gl En Pjetur mælti: Herra, segir þú líkingu þessa 
#2 til vor eða til allra? Ög Drottinn mælti: Hver er 
þá hinn dyggi og hygni ráðsmaður, sem húsbóndi 
hans mun setja yfir hjú sín, til að úthluta þeim á 
28 rjettum tíma skamti þeirra? Sæll er sá þjónn, er 
húsbóndi hans finnur breyta þannig, er hann kemur. 
4 Sannlega segi jeg yður, að hann mun setja hann yfir 
45 allar eigur sínar. En ef sá þjónn segir í hjarta sinu: 
Það dvelst, að húsbóndi minn komi, og tekur að 
berja vinnumennina og vinnukonurnar, og bæði eta 
28 og drekka og verða ölvaður, þá mun húsbóndi þess 
þjóns koma á þeim degi, sem hann væntir ekki, og 
á þeirri stundu, sem hann veit ekki af, og höggva 
hann sundur og láta hann fá hlutskifti með hinum 
12* 


180 Lúkas 1947—58, 


41 ótrúu. En sá þjónn, sem veit vilja húsbónda sins, 
og hefir ekki viðbúnað nje gjörir vilja hans, mun 
48 barinn mörgum höggum. En sá, sem ekki veit hann, 
en hefir gjört það, sem verðskuldar högg, mun verða 
barinn fáum höggum. En af sjerhverjum, sem mikið 
er gefið, mun mikils verða krafist, og af þeim, sem 
mikið hefir verið í hendur selt, verður þess meira 
heimtað. 
2 Jeg er kominn til að varpa eldi á jörðina, og 
50 hversu vildi jeg að hann væri þegar kveiktur! En 
jeg hefi skirn að skirast, og hversu angistarfullur er 
ól jeg, þangað til henni er lokið! Ætlið þjer, að jeg sje 
kominn til að gefa frið á jörðunni? Nei, segi jeg 
52 yður, heldur sundurþykki. Því að upp frá þessu 
munu fimm vera í einu húsi sundurþykkir, þrir á 
58 móti tveimur og tveir á móti þremur. Þeir munu 
verða sundurþykkir, faðir við son og sonur við föður, 
móðir við dóttur og dóttir við móður sina, tengda- 
móðir við tengdadóttur sina og tengdadóttir við 
tengdamóður sina. 
os Og hann sagði einnig við fólkið: Þá er þjer 
sjáið ský draga upp í vestri, segið þjer jafnskjótt: 
55 Það kemur regn; og það verður svo. Ög er þjer 
sjáið sunnanvind blása, þá segið þjer: Það mun 
56 verða steikjandi hiti; og það verður. Þjer hræsnarar, 
þjer hafið vit á að dæma um útlit jarðarinnar og 
himinsins; en þennan tima, hvernig er því varið, að 
57 þjer skulið ekki hafa vit á að dæma um hann? Ög 
hví dæmið þjer ekki jafnvel af sjálfum yður, hvað 
58 pjett sje? Því að þegar þú fer með mótstöðumanni 
þinum til valdsmanns, þá kostaðu á veginum kapps 


Lúkas 19,59—13,9. 181 


um að skilja sáttur við hann, til þess að hann dragi 
þig ekki fyrir dómarann, og dómarinn mun afhenda 
þig fangaverðinum, og fangavörðurinn mun varpa 
59 þjer í fangelsi. Jeg segi þjer, þú munt alls ekki 
komast út þaðan, fyr en þú hefir borgað jafnvel hinn 
síðasta eyri. 
Í 3 En um sama leyti voru nokkrir viðstaddir, er 
sögðu honum frá Galileumönnunum, hverra blóði 
2 Pilatus hafði blandað við fórnir þeirra. Og hann 
svaraði og sagði við þá: Haldið þjer að þessir 
Galileumenn hafi verið syndarar fremur öllum öðr- 
um Galíleumönnum, af því að þeir hafa orðið fyrir 
8 þessu? Nei, segi jeg yður, en ef þjer gjörið ekki 
í iðrun, munuð hjer allir fyrirfarast á líkan hátt. Eða 
þeir átján, sem turninn fjell yfir í Silóam og varð að 
bana, haldið þjer að þeir hafi verið sekir fremur 
5 öllum þeim mönnum, sem í Jerúsalem búa? Nei, 
segi jeg yður, en ef þjer gjörið ekki iðrun, munuð 
þjer allir fyrirfarast á sama hátt. 
9 Og hann sagði þessa dæmisögu: Maður nokkur 
átti fikjutrje plantað í vingarði sínum, og hann kom 
7 og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði 
þá við vingarðsmanninn: Sjá, nú hefi jeg í þrjú ár 
komið og leitað ávaxtar á fíkjutrje þessu og ekki 
fundið; högg þú það upp, hvers vegna á það einnig 
8að gjöra jörðina arðlausa fyrir mjer? En hann 
svaraði og sagði við hann: Herra, lát það vera enn 
þetta árið, þar til jeg hefi grafið um það og borið að 
9 áburð, ef það skyldi bera ávöxt framvegis; en verði 
það ekki, þá höggur þú það upp. 


182 Lúkas 13,10—23. 


#0 Og hann var að kenna í einu af samkunduhús- 
1 unum á sabbatsdegi; og sjá, þar var kona, er haldin 
hafði verið af sjúkleiks anda í átján ár; hún var 
12 krept og gat alls eigi rjett sig upp. En er Jesús sá 
hana, kallaði hann til hennar og sagði við hana: 
18 Kona, þú ert orðin laus við sjúkleika þinn! Og hann 
lagði hendur yfir hana, og jafnskjótt rjettist hún upp 
14 og lofaði Guð En samkundustjórinn, sem líkaði illa, 
að Jesús læknaði á sabbatsdegi, tók til máls og sagði 
við fólkið: Það eru sex dagar, sem menn eiga að 
vinna á, komið því á þeim og látið lækna yður, og 
15 ekki á hvildardegi. En Drottinn svaraði honum og 
sagði: —Hræsnarar, leysir ekki sjerhver yðar á 
hvildardegi naut sitt eður asna af stalli og leiðir til 
18 vatns? Og kona þessi, sem er dóttir Abrahams og 
Satan hefir haldið í fjötrum, og það í átján ár, 
átti hún ekki að vera leyst úr fjötrum þessum á 
1 hvildardegi? Og er hann sagði þetta, urðu allir 
mótstöðumenn hans sjer til minkunar, og alt fólkið 
gladdist yfir öllum þeim dásemdarverkum, er hann 
gjörði. 
18 Hann sagði þvi: Hverju er guðsríki líkt? Og 
19 við hvað á jeg að líkja þvi? Líkt er það mustarðs- 
korni, sem maður tók og setti í jurtagarð sinn; og 
það óx og varð að trje, og fuglar himinsins hreiðr- 
20 uyðu sig Í greinum þess.  Ög aftur sagði hann: Við 
#1 hvað á jeg að líkja guðsríki? Likt er það súrdegi, 
er kona tók og faldi í þrem mælum mjöls, þangað 
til það sýrðist alt saman. 
2 Og hann fór um borgir og þorp og kendi, og 
28 hann hjelt áleiðis til Jerúsalem. En einhver sagði 


Lúkas 13,24—34. 183 


við hann: Herra, eru það fáir, sem hólpnir verða? 
24 Og hann sagði við þá: Kostið kapps um að komast 
inn um þröngu dyrnar; því að margir, segi jeg yður, 
25 munu leitast við að komast inn og ekki geta. Frá 
þeim tíma er húsbóndinn er upp staðinn og hefir 
lokað dyrunum, og þjer takið að standa fyrir utan 
og berja á dyrnar, segjandi: Herra, ljúk þú 
upp fyrir oss! þá mun hann svara og segja við yður: 
26 Jes þekki yður ekki, hvaðan þjer eruð. Þá munuð 
þjer taka að segja: Vjer höfum etið og drukkið 
fyrir augum þjer, og á strætum vorum kendir þú. 
21 Og hann mun segja: Jeg segi yður, jeg veit ekki 
hvaðan þjer eruð; farið frá mjer, allir ranglætisiðk- 
28 endur! Mun þar þá verða grátur og gnistran tanna, 
er þjer sjáið Abraham, Ísak og Jakob og alla spá- 
29 mennina í guðsríki, en yður útrekna. Og menn 
munu koma frá austri og vestri, og frá norðri og 
30 guðri og sitja-til borðs í guðsríkinu. Og sjá, til eru 
síðastir, er verða munu fyrstir, og til eru fyrstir, er 
verða munu, síðastir. 
"1 Á sömu stundu komu nokkrir Farísear og sögðu 
við hann: Far þú og hald á burt hjeðan, þvi að 
32 Heródes ætlar að drepa þig. Og hann sagði við þá: 
Farið og segið ref þessum: Sjá, jeg rek anda út og 
fullgjöri lækningar í dag og á morgun, og á þriðja 
#8 degi mun jeg ljúka mjer af. Samt sem áður ber 
mjer að halda ferð minni áfram í dag og á morgun 
og daginn þar eftir; því að það hæfir ekki, að spámað- 
34 yr biði dauða annarstaðar en í Jerúsalem. Jerúsalem, 
Jerúsalem! þú sem líflætur spámennina og grýtir 
þá, sem sendir eru til þin, hversu oft hefi jeg viljað 


184 Lúkas 13,35—14,11. 


saman safna börnum þínum, eins og hæna ungum 
85 sínum undir vængi sjer, og þjer vilduð ekki. Sjá, 
hús yðar skal yður eftir skilið verða. En jeg segi 
yður: Þjer munuð alls ekki sjá mig, þangað til þjer 
segið: Blessaður sje sá, er kemur í nafni Drottins. 
l 4. Og svo bar við, er hann kom á hvildardegi í 
hús eins af höfðingjum Faríseanna til máltiðar, 
2 að þeir höfðu gætur á honum. Og sjá, frammi fyrir 
8 honum stóð maður nokkur vatnssjúkur. Og Jesús tók. 
til máls og talaði til lögvitringanna og Faríseanna 
og sagði: Er leyfilegt að lækna á hvildardegi eða 
í ekki? En þeir þögðu. Og hann tók á honum og 
9 læknaði hann og ljet hann burt fara. Og hann 
mælti til þeirra: Nú fellur asni eða naut einhvers. 
yðar í brunn, mun hann ekki jafnskjótt draga það 
Supp á hvíldardegi? Og þeir gátu engu svarað til 
þessa. 
Og hann sagði þeim, er boðnir voru, líkingu, er 
hann tók eftir, hvernig þeir völdu sjer hefðarsætin, 
og mælti til þeirra: Þegar þjer er boðið af ein- 
hverjum til brúðkaups, þá set þig ekki í hefðarsæti, 
til þess að ekki fari svo, ef maður fremri þjer að 
9 virðingu skyldi vera boðinn af honum, að sá komi, 
sem bauð þjer og honum, og segi við þig: Gef þú 
þessum manni rúm! og farir þú þá með kinnroða að 
10 taka hið ysta sæti. Heldur far þú, er þjer er boðið, 
og set þig í hið ysta sæti, til þess að þegar sá kem- 
ur, sem bauð þjer, segi hann við þig: Vinur, flyt 
þig hærra upp! Mun þjer þá virðing veitast frammi 
1 fyrir öllum þeim, er sitja til borðs með þjer. Því 
að sjerhver, sem upp hefur sjálfan sig, hann mun 


Lúkas 14,19— 21. 185 


niðurlægjast, og sá sem niðurlægir sjálfan sig, hann 
mun upp hafinn verða. 

Og hann sagði einnig við þann, er honum hafði 
boðið: Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, 
bjóð þú þá hvorki vinum þínum, nje bræðrum þin- 
um nje ættingjum þinum, ekki heldur ríkum ná- 
grönnum þinum, til þess að þeir bjóði þjer ekki 

B aftur, og þú fáir endurgjald. En þegar þú gjörir 
heimboð, þá bjóð þú fátækum, vanheilum, höltum 

4 og blindum; og þá munt þú verða sæll, þar eð 
þeir hafa ekkert að endurgjalda þjer með; því 
að þjer mun verða endurgoldið í upprisu hinna rjett- 
látu. 

ið En er einn af þeim, er til borðsins sátu, heyrði 
þetta, sagði hann við hann: Sæll er sá, sem etur 

16 brauð í guðsríki. En hann sagði við hann: Maður 
nokkur gjörði mikla kvöldmáltið og bauð mörgum. 

íÓg er matmálstími var kominn, sendi hann þjón 
sinn, til að segja þeim, er boðnir voru: Komið, því 
að alt er þegar tilbúið. Ög þeir tóku allir í einu 

1 hljóði að: afsaka sig. Hinn fyrsti sagði við hann: 
Jeg hefi keypt akur, og er mjer nauðsyn á að fara 

1 og lita á hann; jeg bið þig, haf mig afsakaðan. Og 
annar sagði: Jeg hefi keypt fimm pör akneyta, og 
fer jeg nú að reyna þau; jeg bið þig, haf mig 

20 afsakaðan. Og annar sagði: Jeg hefi gengið að eiga 

21 konu, og þess vegna get jeg ekki komið. Og þjónn- 
inn kom og kunngjörði herra sinum þetta. Þá reidd- 
ist húsbóndinn og sagði við þjón sinn: Far þú 
skjótlega út á stræti og götur borgarinnar og fær þú 
inn hingað fátæka og vanheila og blinda og halta. 


186 Lúkas 14.22—33. 


22 Qg þjónninn sagði: Herra, það er gjört, sem þú 
28 hefir fyrir skipað, og enn er rúm. Ög herrann sagði 
við þjóninn: Far þú út á göturnar og að girðing- 
unum og þrýstu þeim til að koma inn, til þess að 
24 hús mitt verði fult. Því jeg segi yður, að enginn af 
mönnum þeim, er boðnir voru, skal smakka kvöld- 
máltið mína. 
2ð En mikill fjöldi fólks var honum samferða; og 
26 hann sneri sjer við og sagði við þá: Ef einhver 
kemur til mín og hatar ekki föður sinn og móður og 
konu og börn og bræður og systur, og jafnvel einnig 
sitt eigið lif, hann getur ekki verið lærisveinn minn. 
21 Hver, sem ekki ber sinn eiginn kross og fylgir mjer 
28 eftir, getur ekki verið lærisveinn minn. Þvi að hver 
af yður, er ætlar að reisa turn, Sest eigi fyrst niður 
og reiknar kostnaðinn, hvort hann hafi það, sem þarf 
29 til að fullgjöra hann; til þess að eigi fari svo, að 
þegar hann er búinn að leggja grundvöllinn, en getur 
ekki lokið við smíðið, þá fari allir, sem það sjá, að 
30 spotta hann og segja: Maður þessi fór að byggja, en 
31 „at ekki lokið við það. Eða hvaða konungur fer í 
hernað, til að berjast við annan konung, og sest eigi“ 
fyrst niður og ræður við sig, hvort hann er fær um 
með tíu þúsundum að mæta þeim, sem kemur á móti 
32 honum með tuttugu þúsundir? Að öðrum kosti mun 
hann senda sendimenn til hins, meðan hann er enn 
38 langt í burtu, og spyrja um friðarkostina. Þannig 
getur þá enginn af yður, er eigi sleppir öllu, sem 
34 hann á, verið lærisveinn minn. Saltið er að visu 
gott, en ef saltið sjálft dofnar, með hverju á þá að 
35 krydda það? Það er þá hvorki hæfilegt á jörð nje 


Lúkas 15,1—13. 187 


í áburðarhaug; menn kasta því út. Hver, sem eyru 
hefir að heyra, hann heyri! 
l 5 En allir tollheimtumenn og bersyndugir nálg- 
3 uðust hann, til að hlýða á hann. En bæði 
Farísearnir og fræðimennirnir mögluðu og sögðu: 
Þessi maður tekur að sjer bersynduga og samneytir 
þeim. 
3 Og hann talaði til þeirra þessa líkingu og sagði: 
4 Hver maður af yður, er á hundrað sauði og týnir 
einum af þeim, skilur ekki þá niutiu og níu eftir í 
óbygðinni og fer eftir þeim er týndur er, þangað til 
5hann finnur hann? Og er hann hefir fundið hann, 
é leggur hann hann glaður á herðar sjer; og er hann 
kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna 
og segir við þá: Samgleðjist mjer! því að jeg hefi 
7 fundið sauðinn minn, sem týndur var. Jeg segi yður, 
þannig mun verða gleði á himnum yfir einum synd- 
ugum, sem gjörir iðrun, fremur en yfir níutíu og níu 
rjettlátum, er ekki þurfa iðrunar við. 
8 Eða hvaða kona, er á tíu drökmur og týnir einni 
drökmu, kveikir eigi á lampa, sópar húsið og leitar 
? vandlega, þangað til hún finnur hana? Og er hún 
hefir fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar 
og grannkonur og segir: Samgleðjist mjer! því að 
10 jeg hefi fundið drökmuna, sem jeg týndi. Þannig, segi 
jeg yður, verður gleði frammi fyrir englum Guðs yfir 
einum syndugum, er gjörir iðrun. 
Og hann sagði: Maður nokkur átti tvo sonu. 
17 Og hinn yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, 
gef mjer þann hluta fjárins, sem kemur í minn hlut. 
18 Óg hann skifti eign sinni með þeim. Og eigi mörg- 


188 Lúkas 15,14—27. 


um dögum siðar tók yngri sonurinn alt saman 'og 
ferðaðist burt í fjarlægt land; og þar sóaði hann fje 
14 sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði eytt öllu, 
kom mikil hungursneyð í því landi og hann tók að 
15 líða skort. Fór hann þá og rjeðst til borgara eins í 
þvi landi; og hann sendi hann út á búgarða sína, til 
16 að gæta svina; og girntist hann þá að seðja sig á 
baunum þeim, er svínin átu; og enginn gaf honum 
17 neitt. En er hann kom til sjálfs sín, sagði hann: 
Hversu margir daglaunamenn hjá föður minum hafa. 
18 gnægð matar, en jeg ferst hjer í hungri! Jeg vil taka 
mig upp og fara til föður mins og segja við hann: 
Faðir, jeg hefi syndgað móti himninum og fyrir þjer; 
19 jeg er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát 
mig vera eins og einn af daglaunamönnum þinum. 
2 Og hann tók sig upp og fór til föður sins. En er 
hann var enn þá langt í burtu, sá faðir hans hann 
og kendi í brjósti um hann, hljóp og fjell um háls 
21 honum og kysti hann. En sonurinn sagði við hann: 
Faðir, jeg hefi syndgað móti himninum og fyrir þjer; 
2 jeg er ekki framar verður að heita sonur þinn. En 
faðirinn sagði við þjóna sina: Komið fljótt með bestu 
skikkjuna og færið hann í, dragið hring á hönd hans 
2 og skó á fætur honum; og komið með alikálfinn og 
2 slátrið, og vjer skulum eta og vera kátir, því að 
þessi sonur minn var dauður, og er lifnaður aftur, 
hann var týndur, og er fundinn. Og tóku menn nú 
2 að verða kátir. En sonur hans hinn eldri var á akri, 
og er hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann 
% samsöng og dans. Og hann kallaði á einn af 
2 piltunum og spurði, hvað um væri. Og hann sagði 


Lúkas 15,28—16,6. 189 


við hann: Bróðir þinn er kominn, og faðir þinn 
hefir slátrað alikálfinum, af þvi að hann fekk hann 
28 aftur heilan. En hann reiddist og vildi ekki fara 
#2 inn. Ög faðir hans fór út og lagði að honum. En 
hann svaraði og sagði við föður sinn: Sjá, Í svo 
mörg ár hefi jeg nú þjónað þjer og aldrei breytt út 
af boðum þinum, og mjer hefir þú aldrei gefið kiðl- 
ing, svo að Jeg gæti glatt mig með vinum minum; 
30 en er þessi sonur þinn, sem sóað hefir eigum þinum 
með skækjum, er kominn, þá slátraðir þú fyrir hann 
31 glikálfinum. En hann sagði við hann: Sonur minn, 
32 þú: ert alt af hjá mjer, og alt mitt er þitt. En það 
var ástæða til að vera glaður og fagna, því að þessi 
bróðir þinn var dauður, og er lifnaður aftur, og hann 
var týndur, og er fundinn. 
6 En hann sagði einnig við lærisveinana: Það var 
maður nokkur auðugur, er hafði ráðsmann; 
og þessi maður var sakaður við hann um það, að 
2 hann sóaði eigum hans. Ög hann kallaði á hann og 
sagði við hann: Hvað er þetta, er jeg heyri um þig? 
Gjör þú reikningsskap ráðsmensku þinnar, því að 
3 þú getur ekki lengur haft ráðsmenskuna. En ráðs- 
maðurinn sagði með sjálfum sjer: Hvað á jeg að 
gjöra, fyrst húsbóndi minn tekur ráðsmenskuna af mjer? 
Jeg megna ekki að grafa, en skammast min fyrir að 
4 biðja ölmusu. Jeg veit, hvað jeg skal gjöra, til þess 
að þeir taki við mjer í hús sín, er jeg verð settur frá 
5 ráðsmenskunni. Ög hann kallaði á hvern og einn 
af skuldunautum húsbónda síns, og sagði við hinn 
$ fyrsta: Hversu mikið skuldar þú húsbónda minum? En 
hann sagði: Hundrað kvartil af olíu. En hann mælti 


190 Lúkas 16,7—17. 


við hann: Tak brjef þitt og set þig niður og 
7 skrifa sem skjótast fimtíu. Síðan sagði hann við 
annan: En hversu mikið skuldar þú? Og hann 
sagði: Hundrað tunnur hveitis. Hann segir við hann: 
8 Tak þú brjef þitt og skrifa þú áttatíu. Og húsbóndinn 
hrósaði rangláta ráðsmanninum fyrir það, að hann 
hefði breytt svo hyggilega, þvi að börn þessa heims 
eru hygnari gagnvart sinni kynslóð en börn ljóssins. 
9 Og jeg segi yður: Gjörið yður vini með mammóni 
ranglætisins, til þess að þeir, þegar hann þrýtur, taki 
10 við yður í hinar eilífu tjaldbúðir. Sá sem er trúr Í 
smáu, er „einnig trúr Í stóru, og sá sem er ranglátur 
lí smáu, er og ranglátur í stóru. Ef þjer því ekki 
hafið verið trúir í hinum rangláta mammóni, hver 
12 mun þá trúa yður fyrir sannri auðlegð? Og ef þjer 
hafið ekki verið trúir í því, sem aðrir eiga, hver mun 
13 þá gefa yður það, sem er yðar eigið? Enginn þjónn 
getur þjónað tveimur herrum, þvi að annaðhvort mun: 
hann hata annan og elska hinn, eða aðhyllast annan 
og litilsvirða hinn. Þjer getið ekki þjónað Guði og 
mammóni. 
AR En Farisearnir, sem voru menn fjegjarnir, heyrðu 
15 alt þetta, og hæddust þeir þá að honum. Og hann 
sagði við þá: Þjer eruð mennirnir, sem rjettlætið 
sjálfa yður í augsýn mannanna, en Guð þekkir hjörtu 
yðar; því að það sem er hátt meðal manna, er við- 
18 yrstygð í augsýn Guðs. Lögmálið og spámennirnir 
náðu alt til Jóhannesar; síðan er fagnaðarboðskapur- 
inn um guðsríki prjedikaður, og hver maður þrengir 
17 gjer inn í það með valdi. En auðveldara er að him- 
inn og jörð líði undir lok en að hið minsta stafstrik 


Lúkas 16,18—30. 19r 


18 lögmálsins gangi úr gildi. Hver sem segir skilið við 
konu sína og gengur að eiga aðra, drýgir hór, 
og hver sem gengur að eiga konu, sem skilin er við 
mann, drýgir hór. 

19 En það var maður nokkur ríkur, er klæddist. 
purpura og dýru lini og lifði hvern dag í dýrðlegum 

20 fagnaði. En fátækur maður nokkur, er Lasarus hjet, 
hlaðinn kaunum, hafði verið lagður við fordyr hans; 

21 og girntist hann að seðja sig af þvi, er fjell af borði 
ríka mannsins, og jafnvel hundar komu og sleiktu 

22 sár hans. En svo bar við, að fátæki maðurinn dó 
og að hann var borinn af englunum í skaut Abra- 
hams; en ríki maðurinn dó einnig og var grafinn. 

2 Og er hann hóf upp augu sin í helju, þar sem 
hann var í kvölum, sjer hann Abraham álengdar og 

24 Lasarus í skauti hans. Ög hann kallaði og sagði: 
Faðir Abraham, miskunna þú mjer og send Lasarus, 
að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu 

2 mina, því jeg kvelst í þessum loga. En Abraham 
sagði: Minstu þess, sonur, að þú hlaust þin gæði 
meðan þú lifðir, og Lasarus á sama hátt hið vonda, 

26 en nú er hann hjer huggaður, en þú kvelst. Og auk 
alls þessa er á meðal vor og yðar mikið djúp stað- 
fest, til þess að þeir, sem vilja fara hjeðan yfir til 
yðar, geti það ekki, og að menn komist ekki þaðan 

2 yfir til vor. En hann sagði: Þá bið jeg þig, faðir, 

8 að þú sendir hann í hús föður mins, því að jeg á 
fimm bræður, til þess að hann beri vitni fyrir þeim, 
til þess að þeir komi ekki líka í þennan kvalastað. 

2 ín Abraham segir: Þeir hafa Móse og spámennina, 

#0 hlýði þeir þeim. En hann sagði: Nei, faðir Abra- 


192 Lúkas 16,31—17,10. 


ham, en ef einhver frá hinum dauðu kæmi til þeirra, 
81 þá mundu þeir gjöra iðrun. En hann sagði við hann: 
Ef þeir ekki hlýða Móse og spámönnunum, munu 
þeir ekki heldur láta sannfærast, þótt einhver rísi 
upp frá dauðum. R 
17 En hann sagði við lærisveina sína: Ómögu- 
legt er annað en að hneykslanir komi, en vei 
2 þeim, er þeim veldur. Betra væri honum að kvarn- 
arsteinn lægi um háls honum og að honum væri 
varpað í hafið en að hann hneyksli einn af þessum 
3 smælingjum. Hafið gát á sjálfum yður. Ef bróðir 
þinn syndgar, þá ávita hann, og ef hann iðrast, þá 
4 fyrirgef honum. Og ef hann syndgar á móti þjer 
sjö sinnum á dag og kemur sjö sinnum aftur til þin 
og segir: Jeg iðrast, þá áttu að fyrirgefa honum. 
Og postularnir sögðu við Drottin: Auk oss trú. 
$ En Drottinn sagði: Ef þjer hafið trú eins og must- 
arðskorn, gætuð þjer sagt við mórberjatrje þetta: 
Rif þig upp með rótum og gróðurset þig í hafinu; 
7 og það mundi hlýða yður. En hver af yður sem 
hefir þjón, er plægir jörð eða gætir fjár, mun segja 
við hann, er hann kemur inn af akrinum: Kom 
8 þegar í stað og set þig til borðs? Mun hann ekki 
heldur segja við hann: Bú þú eitthvað til kvöld- 
verðar fyrir mig, og gyrð þig og þjóna mjer, meðan 
jeg et og drekk, og eftir það getur þú etið og drukkið? 
9 Mun hann þakka þjóninum fyrir að hann gjörði það 
10 sem boðið var? Sömuleiðis skuluð einnig þjer, er 
þjer hafið gjört alt sem yður var boðið, segja: Ónýt- 
ir þjónar erum vjer; vjer höfum gjört það eitt, sem 
vjer vorum skyldir til að gjöra. 


Lúkas 17,11—26. 193 


11 . Og svo bar við, er hann var á ferð til Jerúsal- 
12 em, að leið hans lá milli Samaríu og Galileu. Og 
er hann kom inn í þorp nokkurt, mættu honum tíu 
18 menn líkþráir, er stóðu langt frá. Og þeir hófu upp 
raust sína og sögðu: Jesú, meistari, miskunna þú oss! 

14 Og er hann leit þá, sagði hann við þá: Farið og 
sýnið yður prestunum. Og svo bar við, er þeir fóru, 

15 að þeir urðu hreinir. En einn af þeim sneri aftur, 
er hann sá, að hann var heill orðinn, og lofaði Guð 

16 með hárri raustu, og fjell á ásjónu sína að fótum 

1? Jesú og þakkaði honum; og hann var Samverji. En 
Jesús svaraði og sagði: Urðu ekki þeir tíu hreinir? 

18 Hvar eru þeir níu? Voru engir, sem sneru aftur, til 
þess að gefa Guði dýrðina, nema þessi útlendingur? 

19 Og hann sagði við hann: Statt upp og far leiðar 
þinnar; trú þín hefir gjört þig heilan. 

Ei En er hann var aðspurður af Fariseunum, hve- 
nær guðsríki mundi koma, svaraði hann þeim og 
sagði: Guðsríki kemur ekki þannig, að á það verði 

21 bent; og ekki munu menn segja: Sjá, það er hjer, 
eða það er þar; þvi sjá, guðsriki er hið innra í yður. 

Og hann sagði við lærisveinana: Dagar munu 
koma, er þjer munuð þrá að sjá einn af dögum 

2 mannsins sonar, og þjer munuð ekki sjá hann. Og 
menn munu segja við yður: Sjá, hann er þar, sjá, 
hann er hjer; farið þá ekki burt nje fylgið þeim. 

24 Því að eins og eldingin, er hún ieiftrar úr einni átt 
undir himninum, skín í annari átt undir himninum, 

25 eins mun mannsins sonur verða á degi sínum. En 
áður hlýtur hann að líða margt og verða útskúfaður 

26 af kynslóð þessari. Og eins og var á dögum Nóa, 

13 


194 Lúkas 17,27—18,5. 


27 svo mun og verða á dögum mannsins sonar. Menn 
átu, drukku, kvæntust og giftust alt til þess dags, er 
Nói gekk inn í örkina, og flóðið kom og tortimdi þeim 

28 öllum. Sömuleiðis, eins og var á dögum Lots: menn 
átu, drukku, keyptu, seldu, plöntuðu og reistu hús- 

2 En á þeim degi, er Lot fór úr Sódómu, rigndi eldi 
og brennisteini af himni og tortímdi þeim öllum. 

30 kins mun verða á þeim degi, er mannsins sonur 

81 opinberast. Sá sem á þeim degi er staddur uppi á 
þaki og á muni sína í húsinu, hann fari ekki ofan 
til að taka þá; og sömuleiðis snúi sá, sem er á akri, 

32 ekki aftur. Minnist konu Lots. Hver sem reynir að 

38 á vinna lif sitt, mun týna þvi, en hver sem týnir því, 

34 mun varðveita það. Jeg segi yður: á þeirri nóttu 
munu tveir vera í einni hvilu; annar mun verða 

8 tekinn, og hinn eftir skilinn. Tvær munu mala sam- 

86 an: önnur mun verða tekin, en hin eftir skilin. Og 
þeir svara og segja við hann: Hvar, herra? En 
hann sagði við þá: Þar sem hræið er, þar munu 
og ernirnir safnast. 

18 Og hann sagði þeim dæmisögu um það, að: 
þeir ættu stöðugt að biðja og ekki þreytast, 

2? og mælti: Í borg nokkurri var dómari, sem ekki 
óttaðist Guð og skeytti ekki um nokkurn mann. 

3 En í borg þeirri var ekkja, og hún kom til hans og 
mælti: lát þú mig ná rjetti yfir mótstöðumanni 

£ minum. En hann vildi það ekki um hrið. En síðan 
sagði hann við sjálfan sig: Þótt jeg óttist ekki Guð 

5 nje skeyti um nokkurn mann, þá vil jeg samt láta 
ekkju þessa ná rjetti sínum, vegna þess að hún 
gjörir mjer ónæði, til þess að hún sje ekki ávalt að 


Lúkas 18,6—17. 195 


6 koma og kvelja mig. Og Drottinn sagði: Hevrið, 
1 hvað rangláti dómarinn segir. Og mun þá Guð ekki 
láta sína útvöldu ná rjetti sínum, þá er hrópa til 
8 hans dag og nótt, og er hann seinlátur við þá? Jeg 
segi yður: hann mun láta þá ná rjetti sinum skjót- 
lega. Alt um það, mun þá mannsins sonur finna 
trúna á jörðunni, er hann kemur? 
9 En hann sagði líka dæmisögu þessa við nokkra, 
sem treystu sjálfum sjer, að þeir væru rjettlátir, og 
10 fyrirlitu aðra: Tveir menn gengu upp í helgidóm- 
inn, til að biðjast fyrir; annar var Farísei og hinn 
lí tollheimtumaður. Faríseinn stóð og baðst þannig 
fyrir með sjálfum sjer: Guð, jeg þakka þjer, að jeg 
er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, óráðvandir, 
hórkarlar eða jafnvel eins og þessi tollheimtumaður. 
12 Jeg fasta tvisvar í viku, jeg geld tíund af öllu, sem 
1 jeg eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá, 
og vildi ekki einu sinni hefja augu sin til himins, 
heldur barði sjer á brjóst og sagði: Guð, ver þú 
14 mjer syndugum líknsamur! Jeg segi yður: þessi mað- 
ur fór rjettlættur heim til sín fremur en hinn; því 
að sjerhver sem upp hefur sjálfan sig, mun niður- 
lægjast, en sá sem niðurlægir sjálfan sig, mun upp 
hafinn verða. 
A Og menn færðu jafnvel ungbörnin til hans, til 
þess að hann snerti þau. En er lærisveinarnir sáu 
16 það, ávituðu þeir þá. En Jesús kallaði þau til sín 
og mælti: Leyfið börnunum að koma til min, og 
bannið þeim það eigi; þvi að slíkra er guðsríkið. 
17 Sannlega segi jeg yður: hver sem ekki meðtekur 
guðsríkið eins og barn, mun alls eigi inn í það koma. 
13* 


196 Lúkas 18,18—32. 


18 Og höfðingi nokkur spurði hann og sagði: Góði 
meistari, hvað á jeg að gjöra, til þess að jeg erfi ei- 
19 líft lif? En Jesús sagði við hann: Hví kallar þú 
mig góðan? Enginn er góður, nema einn, það er 
20 Guð. Þú þekkir boðorðin: Þú skalt ekki drýgja hór; 
Þú skalt ekki morð fremja; þú skalt ekki stela; þú 
skalt ekki bera ljúgvitni; heiðra föður þinn og móður. 
21 En hann sagði: Alls þessa hefi jeg gætt frá æsku 
22 minni. En er Jesús heyrði það, sagði hann við hann: 
Enn er þjer eins vant: sel þú allar eigur þinar og 
skift þeim meðal fátækra, og munt þú fjársjóð eiga 
28 á himnum; og kom og fylg mjer. En er hann heyrði 
þetta, varð hann mjög hryggur, því að hann var 
24 auðugur mjög. En er Jesús sá hann, sagði hann: 
Hversu torvelt mun verða fyrir þá, sem auðæfin 
% hafa, að ganga inn í guðsríkið! Því að auðveldara 
er fyrir úlfaldann að ganga gegnum nálaraugað en 
28 fyrir ríkan mann að ganga inn Í guðsríkið. En þeir 
er heyrðu það, sögðu: Hver getur þá orðið hólpinn? 
21 En hann mælti: Það sem ómögulegt er fyrir mönn- 
28 um, er mögulegt fyrir Guði. Og Pjetur sagði: Sjá, 
2 vjer höfum yfirgefið vort eigið og fylgt þjer. En 
hann sagði við þá: Sannlega segi jeg yður, að eng- 
inn er sá, sem hefir yfirgefið heimili eða konu eða 
30 bræður eða foreldra eða börn vegna guðsríkisins, að 
hann fái það ekki margfalt aftur á þessum tíma og 
í hinum komandi heimi eilift lif. 

SA En hann tók þá tólf til sín og sagði við þá: 
Sjá, vjer förum upp til Jerúsalem, og mun þá alt 
það, sem skrifað er af spámönnunum, fullgjörast á 

82 mannsins syni. Því að hann mun verða framseldur 


Lúkas 18,33—19,5. 197 


heiðingjunum, og hann mun verða hæddur, og honum 
mun verða misþyrmt, og það mun verða hrækt á 
8 hann; og þeir munu húðstrýkja hann og lifláta, og á 
84 þriðja degi mun hann upp rísa. — Og þeir skildu 
ekkert af þessu, og þetta orð var þeim hulið, og þeir 
skynjuðu ekki það, sem sagt hafði verið. 
#5 En svo bar við, er hann nálgaðist Jeríkó, að 
blindur maður nokkur sat við veginn og beiddist 
#6 ölmusu. Ög er hann heyrði, að fjöldi fólks fór fram 
#7 hjá, spurði hann, hvað þetta væri. En honum var 
88 sagt, að Jesús frá Nasaret færi hjá. Og hann hróp- 
aði og sagði: Jesú, sonur Davíðs, miskunna mjer! 
# En þeir sem á undan fóru, höstuðu á hann, til þess 
að hann skyldi þegja; en hann hrópaði þvi meir: 
40 Sonur Davíðs, miskunna mjer! Og Jesús nam staðar 
og bauð að leiða hann til sin. Og er hann nálgað- 
#1 ist, spurði hann hann: Hvað vilt þú að jeg gjöri 
við þig? Ög hann mælti: Herra, það, að jeg fái 
#2 aftur sjón mina. Ög Jesús sagði við hann: Verð þú 
#8 aftur sjáandi! trú þín hefir gjört þig heilan. Og jafn- 
skjótt fekk hann aftur sjónina og fylgdi honum, lof- 
andi Guð; og fólkið alt, er sá þetta, vegsamaði Guð. 
Og hann fór inn í Jeríkó og gekk í gegn- 
i um hana. Og sjá, þar var maður nokkur, er 
Sakkeus hjet, og hann var yfirtollheimtumaður og 
2 auðugur. Og hann leitaðist við að sjá Jesúm, hver 
hann væri, og hann gat það ekki fyrir mannfjöldan- 
“um, því að hann var lítill vexti. Og hann hljóp 
fram fyrir og steig upp í mórberjatrje, til þess að hann 
gæti sjeð hann, því að leið hans lá þar fram hjá. 
5 Ög er Jesús kom þangað, leit hann*upp og sagði við 


198 Lúkas 19,6— 18. 


hann: Sakkeus, flýt þjer ofan, því að í dag ber mjer 

S að dvelja í húsi þínu. Og hann flýtti sjer ofan og 

Ttók á móti honum glaður. Ög er þeir sáu þetta, 
mögluðu þeir allir og sögðu: Hann er farinn inn, til 

8 að gista hjá bersyndugum manni. En Sakkeus gekk 
fram og sagði við Drottin: Sjá, herra, helming eigna 
minna gef jeg fátækum, og hafi jeg haft nokkuð af 

?%nokkrum, gef jeg ferfalt aftur. Og Jesús sagði við 
hann: Í dag hefir heill hlotnast húsi þessu, þar eð 

10 einnig þessi maður er Abrahams sonur. Því að 
mannsins sonur er kominn til að leita að hinu týnda 
og frelsa það. 

11 En er þeir hlýddu á þetta, bætti hann við og 
sagði dæmisögu, því að hann var í nánd við Jerú- 
salem, og þeir ætluðu, að guðsríki mundi nú þegar 

12 birtast. Hann sagði þá: Maður nokkur göfugur að 
ætt ferðaðist í fjarlægt land, til þess að taka við 

18 konungdómi og koma siðan aftur. Og hann kallaði 
til sín tíu þjóna, seldi þeim í hendur tíu minur og 
sagði við þá: Verslið með þetta, þangað til jeg kem. 

14 En landar hans hötuðu hann og sendu erindreka á 
eftir honum og sögðu: Vjer viljum ekki að þessi 

15 maður sje konungur yfir oss. Og svo bar við, er 
hann var kominn aftur og hafði tekið við konung- 
dómnum, að hann bauð að kalla til sín þjóna þá, er 
hann hafði selt silfrið í hendur, til þess að hann fengi 

16 að vita, hvað þeir hefðu grætt. Kom þá hinn fyrsti 
og sagði: Herra, mina þin hefir ávaxtast um tíu 

1" mínur. Og hann sagði við hann: Gott, þú góði 
þjónn, af því að þú varst trúr í mjög litlu, þá skaltu 

18 hafa yfirráð yfir tíu borgum. Ög hinn annar kom og 





Lúkas 19,19—31. 199 


sagði: Mina þín, herra, hefir gefið af sjer fimm min- 
I yr, Og hann sagði sömuleiðis við hann: Þú skalt 
20 og ráða yfir fimm borgum. Ög enn annar kom og 
sagði: Herra, sjá, hjer er mina þin, sem jeg hefi 
21 haft geymda í sveitadúki; því að jeg óttaðist þig, þar 
eð þú ert maður strangur; þú tekur það, sem þú 
ekki niður lagðir, og upp sker það, sem þú ekki 
22 sáðir. Hann segir við hann: Eftir þinum eigin orð- 
um dæmi jeg þig, þú illi þjónn; þú vissir að jeg er 
maður strangur, sem tek það, sem jeg hefi ekki niður 
28 lagt, og upp Sker það, sem jeg ekki hefi sáð. Og 
hvers vegna ljest þú þá ekki fje mitt í banka, og 
þá hefði jeg getað fengið það með vöxtum, er jeg kom 
24 heim. Og hann sagði við þá, er viðstaddir voru: 
Takið minuna frá honum og fáið hana þeim, sem 
25 hefir tíu mínurnar. Og þeir sögðu við hann: Herra, 
26 hann hefir tíu minur. Jeg segi yður, að sjerhverjum 
sem hefir, mun verða gefið, en frá þeim sem ekki 
hefir, mun jafnvel það, sem hann hefir, tekið verða. 
#1 En þessa óvini mina, sem ekki vildu að jeg yrði kon- 
ungur yfir sjer, færið þá hingað og höggvið þá fyrir 
augum mjer. 
28 Og er hann hafði þetta sagt, hjelt hann áfram 
og fór upp til Jerúsalem. 
SN Og svo bar við, er hann nálgaðist Betfage og 
Betaniu hjá Olíufjallinu, sem svo er nefnt, að hann 
30 sendi tvo af lærisveinunum og mælti: Farið þið í 
þorpið þar yfir frá, og er þið komið þangað, munuð 
þið finna fola bundinn, sem enginn hefir nokkurn 
tima komið á bak; leysið hann og komið með hann. 
31 Og ef einhver spyr ykkur: Hvers vegna leysið þið 


200 Lúkas 19,32—46. 


hann? Þá segið á þessa leið: Herrann þarf hans 
82 við. Þeir fóru, sem sendir voru, og fundu eins og 
% hann hafði sagt þeim. En er þeir leystu folann, 
sögðu eigendur hans við þá: Hvers vegna leysið 
84 þið folann? Þeir mæltu: Herrann þarf hans við, og 
85 færðu hann til Jesú. Síðan köstuðu þeir klæðum 
86 sinum yfir folann og settu Jesúm á bak. En er hann 
var kominn á stað, breiddu menn yfirhafnir sínar á 
87 veginn. En er hann nú nálgaðist og kom þangað, 
sem farið er ofan af Olíufjallinu, tók allur flokkur 
lærisveina hans að lofa (Guð, fagnandi með hárri 
raustu, fyrir öll þau kraftaverk, er þeir höfðu sjeð, 
88 go mæltu: Blessaður sje konungurinn, sem kemur í 
nafni Drottins. Friður á himni og dýrð í upphæðum! 
88 Og nokkrir af Faríseunum í flokknum sögðu við. 
#0 hann: Meistari, hasta þú á lærisveina þína. En 
hann svaraði og sagði: Jeg segi yður, að ef þessir 
þegðu, mundu steinarnir hrópa. 
r Og er hann kom nær og sá borgina, grjet hann. 
#2 yfir henni og mælti: Ef einnig þú hefðir á þessum 
degi vitað það sem til friðar heyrir! en nú er það 
2 hulið fyrir augum þinum. Því að þeir dagar munu. 
koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra hervirki 
um þig og setjast um þig og þröngva þjer á alla 
% vegu; og þeir munu leggja þig að velli og börn þín, 
sem í þjer eru, og ekki skilja eftir stein yftr steini Í 
þjer, vegna þess að þú þektir ekki tíma vitjunar 
þinnar. 
ið Og hann gekk inn í helgidóminn, og tók að reka. 
48 út þá, er voru að selja, og sagði við þá: Ritað er: 


Lúkas 19,47—20,10. 201. 


Og hús mitt á að vera bænahús, en þjer hafið gjört 
Það að ræningjabæli. 
st Og daglega var hann að kenna í helgidóminum, 
en æðstu prestarnir og fræðimennirnir og hinir helstu 
menn þjóðarinnar leituðust við að ráða hann af dög- 
8 um. Ög þeir gátu eigi sjeð, hvað þeir gætu gjört, 
því að allur lýðurinn hjelt sjer fast að honum og 
hlýddi á hann. 
20 Og svo bar við einhvern daginn, er hann var 
að kenna lýðnum í helgidóminum og boða 
fagnaðarerindið, að æðstu prestarnir og fræðimenn- 
*irnir ásamt öldungunum gengu að honum. Og þeir 
töluðu til hans og sögðu: Seg þú oss, með hvaða 
valdi gjörir þú þetta, eða hver hefir gefið þjer þetta 
S vald? En hann svaraði og sagði við þá: Jeg vil 
*og leggja spurningu fyrir yður. Segið mjer: Var 
5 skirn Jóhannesar frá himnum eða frá mönnum? En 
þeir hugleiddu þetta með sjer og sögðu: Ef vjer 
segjum: frá himnum, mun hann segja: Hví trúðuð 
S þjer honum þá ekki? En ef vjer segjum: frá mönn- 
um, mun allur lýðurinn grýta oss; því að hann er 
7 sannfærður um að Jóhannes sje spámaður. Og þeir 
8 svöruðu, að þeir vissu eigi, hvaðan hún væri. Og 
Jesús sagði við þá: Þá segi jeg yður ekki heldur, 
með hvaða valdi jeg gjöri þetta. 
n En hann tók til að segja lýðnum dæmisögu þessa: 
Maður nokkur plantaði víngarð og seldi hann á leigu 
10 vingarðsmönnum og fór úr landi til langdvala. Og á 
rjettum tíma sendi hann þjón til vingarðsmannanna, 
til þess að þeir fengju honum nokkuð af ávexti vin- 
garðsins; en vingarðsmennirnir börðu hann og sendu 


202 Lúkas 20,11—22. 


1 hann burt tómhentan. Ög aftur sendi hann annan 
þjón, en þeir börðu hann einnig og svivirtu og 
12 sendu hann burt tómhentan. Og enn sendi hann 
hinn þriðja, en þeir veittu honum einnig áverka 
18 og köstuðu honum út. En herra vingarðsins sagði: 
Hvað á jeg að gjöra? Jeg ætla að senda son minn 
hinn elskaða; þeir munu þó bera virðingu fyrir hon- 
14 um. En er vingarðsmennirnir sáu hann, báru þeir 
ráð sin saman og sögðu: Þetta er eifinginn; drep- 
15 um hann, til þess að vjer fáum arfinn. Og þeir köst- 
uðu honum út fyrir vingarðinn og drápu hann. Hvað 
16 mun nú herra vingarðsins gjöra við þá? Hann mun 
koma og tortíma vingarðsmönnum þessum og gefa 
öðrum vingarðinn. En er þeir heyrðu þetta, sögðu 
17 þeir: Verði það aldrei. En hann leit til þeirra og 
mælti: Hvað er þá þetta sem ritað er: Steinninn, 
sem smiðirnir höfnuðu, sá hinn sami er orðinn að 
18 hyrningarsteini? Hver sem fellur á þennan stein, mun 
sundur molast, en þann sem hann fellur yfir, mun 
hann sundur merja. 

Í Og fræðimennirnir og æðstu yrestarnir vildu 
leggja hendur á hann á þeirri stundu, en þeir 
voru hræddir við lýðinn, því að þeir skildu að hann 

20 talaði dæmisögu þessa til þeirra. Og þeir höfðu gætur á 
honum og sendu út njósnarmenn, er láta skyldu sem 
væru þeir rjettlátir, til þess að þeir gætu haft á orð- 
um hans og selt hann í hendur yfirvaldinu og á vald 

#1 landstjórans. Og þeir spurðu hann og mæltu: Vijer 
vitum, meistari, að þú segir og kennir svo sem rjett 
er og gjörir þjer engan manna mun, heldur kennir 

22 þú í sannleika Guðs veg. Levfist oss að gjalda keis- 


Lúkas 20,23—40. 203 


28 granum skatt, eða ekki? En hann merkti flærð þeirra 
24 og sagði við þá: Sýnið mjer denar. Hvers mynd 
25 og yfirskrift hefir hann? En þeir sögðu: keisarans. 
Og hann sagði við þá: Gjaldið þá keisaranum það 
26 sem keisarans er, og Guði það sem Guðs er. Og 
þeir gátu ekki haft neitt á orðum hans í viðurvist 
lýðsins, og þeir undruðust svar hans og þögðu. 
a Og nokkrir af Saddúkeum, sem segja að eigi sje 
til upprisa, komu til hans og spurðu hann og sögðu: 
28 Meistari, Móse reit oss það boð, að ef kvæntur bróðir 
einhvers deyr, og hann er barnlaus, þá gangi bróðir 
hans að eiga konu hans og geti bróður sínum afkvæmi. 
29 Nú voru sjö bræður; hinn fyrsti tók sjer konu og dó 
30 barnlaus; og hinn annar og hinn þriðji gengu að 
31 ejoa hana; og sömuleiðis einnig þeir sjö; þeir ljetu 
32 engin börn eftir sig og dóu. Siðast dó og konan. 
38 Kona hvers þeirra verður hún nú í upprisunni, því 
34 að þeir sjö áttu hana fyrir konu? Og Jesús sagði 
við þá: Börn þessarar aldar kvænast og giftast; 
85 en þeir, sem álitast verðir að fá hlutdeild í hinni 
öldinni og upprisunni frá dauðum, kvænast hvorki 
26 nje giftast; því að þeir geta alls ekki framar dáið, 
þar eð þeir eru englum líkir og þeir eru (Guðs börn, 
#1 bar sem þeir eru synir upprisunnar. En að dauðir 
upprisi, það hefir jafnvel Móse sýnt, þar sem talað 
er um þyrnirunninn, er hann kallar Drottin Guð 
38 Abrahams og Guð Ísaks og Guð Jakobs. En ekki er 
hann Guð dauðra, heldur lifenda, því að honum lifa 
39 allir. En nokkrir af fræðimönnunum svöruðu og 
40 sögðu: Meistari, vel mæltir þú. Því að þeir dirfð- 
ust ekki framar að spyrja hann nokkurs. 


204 Lúkas 20,41—21,8. 


él En hann sagði við þá: Hvernig geta menn sagt, 
42 að Kristur sje sonur Davíðs? Því að sjálfur Davíð 
segir í sálmabókinni: Drottinn sagði við minn Drott- 
#8 in: set þig mjer til hægri handar, Þangað til jeg gjöri 
4 Gvini þína að skör fóta þinna. Davíð kallar hann þá 
Drottin, og hvernig er hann þá sonur hans? 
#5 En í áheyrn alls lýðsins sagði hann við læri- 
€6 sveina sina: Varið yður á fræðimönnunum, sem vilja 
ganga í dragkyrtlum og hafa mætur á að láta heilsa 
sjer á torgum og á efstu sætunum í samkundunum. 
#7 og helstu sætunum í veislunum, þeir er eta upp. 
heimili ekknanna og flytja langar bænir að yfirskini. 
Þeir munu fá þyngri dóm. 
21 En er hann leit upp, sá hann hina ríku, er 
2 voru að leggja gjafir sínar í fjárhirsluna. Og 
hann sá ekkju eina fátæka, er lagði í hana tvo smá- 
8 peninga. Og hann sagði: Sannlega segi jeg yður, 
að þessi fátæka ekkja hefir meira lagt en hinir allir: 
í því að þessir hafa allir lagt fram til gjafanna af 
nægtum sínum, en hún lagði af skorti sínum alla þá 
björg, er hún átti. 
j Og er nokkrir sögðu um helgidóminn, að hann 
væri prýddur með fögrum steinum og heitgjöfum, 
6 sagði hann: Þetta, sem þjer sjáið — þeir dagar 
munu koma, að hjer mun ekki verða skilinn eftir 
steinn yfir steini, er eigi mun verða rifinn niður. 
7 En þeir spurðu hann og sögðu: Meistari, hve nær 
mun þá þetta verða og hvert verður táknið, er þetta 
Sá að fara að koma fram. Og hann sagði: Gætið 
þess, að þjer verðið ekki leiddir í villu, því að margir 
munu koma í minu nafni, segjandi: Það er jeg, og: 


Lúkas 91,9—23. 205 


9 Tíminn er nálægur; en farið ekki á eftir þeim. En 
er þjer heyrið um hernað og upphlaup, þá skelfist 
ekki, þvi að þetta hlýtur fyrst að koma fram, en 
endirinn er ekki þá þegar kominn. 

30 Þá sagði hann við þá: Þjóð mun rísa gegn þjóð 

11 og konungsríki gegn konungsríki, og miklir land- 
skjálftar munu verða og á ýmsum stöðum hungurs- 
neyð og drepsóttir; og verða munu voðafyrirburðir 

2 og tákn mikil af himni. En á undan öllu þessu 
munu þeir leggja hendur á yður og ofsækja yður og 
framselja yður til samkundnanna og í fangelsi og 
draga yður fyrir konunga og landshöfðingja, fyrir 

1 sakir nafns mins. Og þetta mun verða yður til 

14 vitnisburðar. Látið það því vera fast í huga yðar, 
að þjer ekki fyrirfram sjeuð að íhuga, hvernig þjer 

15 eigið að verja yður. Því að jeg mun gefa yður 
talanda og visku, sem allir mótstöðumenn yðar munu 

16 ekki megna að standa á móti eða mótmæla. En 
þjer munuð framseldir verða jafnvel af foreldrum og 
bræðrum og frændum og vinum, og nokkra af yður 

7 munu þeir lifláta. Og þjer munuð verða hataðir af 

18 öllum vegna nafns mins; en ekkert hár af höfði yðar 

19 skal þó farast. Með stöðuglyndi yðar munuð þjer 
ávinna sálir yðar. 

0 En er þjer sjáið Jerúsalem umkringda af her- 

21 fylkjum, þá vitið, að eyðing hennar er í nánd. Þá 
skulu þeir, sem eru í Júdeu, flýja til fjallanna, og 
þeir sem eru inni í borginni, flytji sig burt; og þeir 

22 sem eru á sveitabýlunum, fari ekki inn í hana. Þvi 
að þetta eru refsingardagar, til þess að uppfyllist alt 

28 það sem ritað er. Vei þeim, sem þungaðar eru, og 


206 Lúkas 21,24—86. 


þeim sem börn hafa á brjósti á þeim dögum, því að 
mikil neyð mun þá verða í landinu og reiði yfir lýð 

2 þessum. Og þeir munu falla fyrir sverðseggjum og 
herleiddir verða til allra þjóða, og Jerúsalem mun 
verða fótum troðin af heiðingjum, þangað til tímar 

25 heiðingjanna eru fullnaðir. Og tákn munu verða á 
sólu, tungli og stjörnum og á jörðunni angist meðal 

26 þjóðanna í ráðaleysi við dunur hafs og sjávar; og 
menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir 
því, er koma mun yfir heimsbygðina, þvi að kraftar 

21 himnanna munu bifast. Og þá munu menn sjá 
mannsins son komandi í skýi með mætti og mikilli 

2 dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá litið 
upp og lyftið upp höfðum yðar, því að lausn yðar 
er í nánd. 

s Og hann sagði þeim líkingu: Gætið að fíkju- 

80 trjenu og öllum trjám; þegar þau fara að skjóta 
frjóöngum, þá sjáið þjer og vitið af sjálfum yður, að 

31 sumarið er í nánd. Þannig skuluð þjer og vita, að 
þá er þjer sjáið þetta fram koma, er guðsríki í nánd. 

82 Sannlega segi jeg yður, að þessi kynslóð mun ekki líða 

88 undir lok, uns þetta alt kemur fram. Himinn og 
jörð munu líða undir lok, en mín orð munu ekki 
undir lok liða. 

5 En gætið sjálfra yðar, að hjörtu yðar ekki ofþyng- 
ist við svall og drykkjuskap og áhyggju fyrir þessu 
lifi, og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður 

85 eins og snara; því að koma mun hann yfir alla þá, 

Sé sem búa á öllu yfirborði jarðarinnar. Verið því ávalt 
vakandi og biðjandi, til þess að þjer megnið að um- 


Lúkas 21,337—22,12. 207 


flýja alt þetta, sem fram mun koma, og að standast 
frammi fyrir mannsins syni. 
81 Á daginn var hann að kenna í helgidóminum, 
en á næturnar gekk hann út og hafði náttstað á. 
38 Olíufjallinu, sem svo er nefnt. Og alt fólkið flyktist 
að honum hvern morgun í helgidóminum, til að hlýða 
á hann. 
22 En hátíð ósýrðu brauðanna nálgaðist, sú er 
2 nefnist páskar. Og æðstu prestarnir og fræði- 
mennirnir velktu fyrir sjer, hvernig þeir gætu ráðið 
hann af dögum, því að þeir voru hræddir við lýðinn. 
8 En Satan fór í Júdas, er kallaður var Ískariot, 
í er var einn í tölu þeirra tólf. Og hann fór og kom 
að máli við æðstu prestana og varðforingjana um 
5 það, hvernig hann ætti að framselja þeim hann. Og 
6 þeir urðu glaðir og ákváðu að gefa honum fje. Og 
hann gekk að því og leitaði færis til að framselja. 
þeim hann, án þess að uppþot yrði. 
En dagur ósýrðu brauðanna kom, þá er slátra 
ð átti páskalambinu. Og hann sendi Pjetur og Jóhannes. 
og sagði: Farið þið og búið fyrir oss páskamáltiðina, 
9 til þess að vjer getum matast. En þeir sögðu við 
10 hann: Hvar vilt þú að við búum hana? En hann 
sagði við þá: Sjá, þegar þið komið inn í borgina, 
mun ykkur mæta maður, sem ber vatnskrús; fylgið 
honum til þess húss, er hann fer inn í, og segið við 
n húsráðandann: Meistarinn segir við þig: Hvar er 
herbergið, þar sem jeg megi neyta páskalambsins 
12 með lærisveinum minum? Og hann mun sýna ykkur 
loftsal mikinn, búinn hægindum; gjörið þar fyrir- 


208 Lúkas 22,13—27. 


18 búnað. Og þeir fóru og hittu fyrir alt eins og hann 
hafði sagt þeim, og efndu til páskamáltiðarinnar. 
#2 Og er stundin var komin, gekk hann undir borð 
15 og postularnir með honum. Og hann sagði við þá: 
Hjartanlega hefi jeg þráð að neyta þessarar páska- 
16 máltíðar með yður áður en jeg lið; þvi að jeg segi 
yður: Jeg mun ekki neyta hennar, uns hún full- 
17 komnast í guðsríki. Og hann tók bikar, gjörði 
þakkir og mælti: Takið þetta og skiftið þvi á meðal 
18 yðar; því að jeg segi yður, að jeg mun ckki upp frá 
þessu drekka af ávexti vinviðarins, uns guðsriki 
19 kemur. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, braut það 
og gaf þeim og sagði: Þetta er likami minn, sem 
fyrir yður er gefinn; gjörið þetta í mína minningu. 
20 Og á sama hátt tók hann estir kvöldmáltíðina bikar- 
inn og mælti: Þessi bikar er hinn nýi sáttmáli í 
21 mínu blóði, sem fyrir yður er úthelt. En sjá, hönd 
22 þess, er mig svikur, er á borðinu með mjer. Þvi að 
mannsins sonur fer að sönnu hjeðan, eftir þvi sem 
ákveðið er, en vei þeim manni, sem því veldur að 
2 hann verður framseldur. Og þeir tóku að spyrj- 
ast á, hver þeirra það mundi vera, er þetta mundi 
gjöra. 
“4 En það hófst lika deila meðal þeirra um það, 
25 hver þeirra væri talinn mestur. Og hann sagði við 
þá: Konungar þjóðanna drotna yfir þeim, og þeir 
sem láta þær kenna á valdi sínu, eru nefndir vel- 
26 gjörðamenn. En eigi skuluð þjer svo vera, heldur 
verði sá, sem mestur er yðar á meðal, eins og hinn 
27 yngsti, og foringinn eins og sá er þjónar. Því að 
hvor er meiri, sá sem situr til borðs, eða sá sem 


Lúkas 22,28—40. 209 


þjónar? Er það ekki sá, sem situr til borðs? En jeg 
28 er meðal yðar eins og sá, er þjónar. En þjer eruð 
þeir, sem stöðugir hafið verið með mjer í freistingum 
29 minum. Og jeg fæ yður ríki í hendur, eins og faðir 
30 minn hefir fengið mjer, til þess að þjer getið etið og 
drukkið við borð mitt í ríki mínu; og þjer skuluð 
sitja í hásætum og dæma hinar tólf ættkvíslir Ísraels. 
#1 Símon, Simon, sjá, Satan krafðist yðar, til að sælda 
82 yður eins og hveiti; en jeg hefi beðið fyrir þjer, til 
þess að trú þín þrjóti ekki, og styrk þú bræður þina, 
„3 begar þú síðar ert snúinn við. En hann sagði við 
hann: Herra, með þjer er jeg reiðubúinn að fara 
34 bæði í fangelsi og dauða. Og hann mælti: Jeg 
segi þjer, Pjetur: Haninn mun ekki gala í dag, 
fyr en þú hefir þrisvar neitað þvi, að þú þekkir 
mig. 
29 Og hann sagði við þá: Þegar jeg sendi yður 
út án pyngju, mals og skóa, brast yður þá nokkuð? 
36 Og þeir sögðu: Nei, ekkert. Og hann sagði við þá: 
En nú skal sá, sem hefir pyngju, taka hana með 
sjer, Sömuleiðis einnig mal, og sá, sem ekki hefir 
#1 sverð, skal selja yfirhöfn sina og kaupa það. Því 
jeg segi yður, að þetta, sem ritað er, hlýtur að ræt- 
ast á mjer: sog með lögbrotsmönnum var hann talinn, 
38 því að það, er mig snertir, uppfyllist. En þeir sögðu: 
Herra, sjá, hjer eru tvö sverð. Og hann sagði við þá: 
Það er nóg. 
í Og hann gekk út og fór eftir venju sinni til 
Olíufjallsins, og lærisveinarnir fylgdust og með hon- 
40 um. Og þegar hann var kominn á staðinn, sagði 
hann við þá: Biðjið, að þjer fallið ekki í freistingu. 
14 


210 Lúkas 92,41—55. 


#1 Qg hann fór frá þeim hjer um bil steinsnar og fjell 
42 á, knje og baðst fyrir, segjandi: Faðir, ef þú vilt, 
þá tak þennan bikar frá mjer! En verði þó ekki 
2 minn, heldur þinn vilji! Og honum birtist engill af 
44 himni, sem styrkti hann. Ög er hann var í dauðans 
angist, baðst hann enn ákalar fyrir; en sveiti hans 
45 varð eins og blóðdropar, er fjellu á jörðina. Og er 
hann stóð upp frá bæninni og kom til lærisveinanna, 
46 fann hann þá sofandi af hrygð. Og hann sagði við 
þá: Hví sofið þjer? Risið upp og biðjið, til þess að 
þjer fallið ekki í freistingu. | 
#1 Meðan hann enn var að tala, sjá, þá kom flokkur 
manna, og sá sem Júdas hjet, einn af þeim tólf, gekk 
á undan þeim. Og hann gekk að Jesú til að kyssa 
48 hann. En Jesús sagði við hann: Júdas, svíkur þú 
49 mannsins son með kossi? En er þeir, er hjá honum 
voru, sáu hvað verða mundi, sögðu þeir: Herra, 
90 eigum Vjer að slá með sverði? Úg einn af þeim hjó 
til þjóns æðsta prestsins og sneið af honum hægra 
Sl eyrað. En Jesús svaraði og sagði: Látið hjer við 
staðar nema. Ög hann snart eyrað og læknaði hann. 
52 Og Jesús sagði við æðstu prestana og varðforingja 
helgidómsins og öldungana, sem komnir voru á móti 
honum: Lögðuð þjer af stað eins og móti ræningja 
58 með sverðum og bareflum? Þegar jeg daglega var 
hjá yður í helgidóminum, þá rjettuð þjer ekki út 
hendur gegn mjer, en þetta er yðar tími og vald myrk- 
ursins. 
DA Og þeir handtóku hann og fóru burt með hann, 
og þeir fóru með hann inn í hús æðsta prestsins; en 
55 Pjetur fór á eftir álengdar. Og er þeir höfðu kveikt 


Lúkas 22,56—70. 211 


eld í miðjum hallargarðinum og sest við hann, settist 
56 Pjetur meðal þeirra. En þerna nokkur sá hann sitja 
við eldsbirtuna og starði á hann og mælti: Þessi 
67 maður var líka með honum. En hann neitaði og 
58sagði: Kona, jeg þekki hann ekki. Litlu síðar sá 
annar hann og sagði: Þú ert og einn af þeim. En 
9 Pjetur sagði: Maður, jeg er það ekki. Og að lið- 
inni hjer um bil einni stundu fullyrti og annar maður 
þetta og sagði: Í sannleika var þessi maður einnig 
60 með honum, því að hann er og Galileumaður. En 
Pjetur mælti: Jeg skil ekki, maður, hvað þú segir. 
Og í sama bili, áður en hann hafði slept orðinu, gól 
61 haninn.  Ög Drottinn sneri sjer við og leit til 
Pjeturs, og Pjetur mintist orðs Drottins, er hann 
mælti við hann: Áður en haninn galar í dag, muntu 
82 þrisvar afneita mjer. Og hann gekk út fyrir og 
grjet sáran. 
08 En þeir menn, sem hjeldu honum, hæddu hann 
64 gg börðu hann. Ög þeir byrgðu fyrir augu hans og 
spurðu hann og sögðu: Spá þú, hver er það, sein 
tó sló þig? Ög margt annað sögðu þeir við hann last- 
mælandi. | 
a Og er dagur rann, kom öldungaráð lýðsins saman, 
bæði æðstu prestar og fræðimenn, og færðu hann á 
91 ráðsamkomu sína, og sögðu: Ef þú ert Kristur, þá 
seg oss það. En hann sagði við þá: Þótt jeg segi 
$8 yður það, þá munuð þjer ekki trúa; og ef jeg spyr 
9 yður, þá svarið þjer ekki. En upp frá þessu mun 
mannsins sonur sitja til hægri handar Guðs kraftar. 
70 Óg þeir sögðu allir: Ert þú þá sonur Guðs? Og 
hann sagði við þá: Þjer segið það, því að jeg er 
14* 


212 Lúkas 29,71—23,12. 


71 það. En þeir sögðu: Hvað þurfum vjer nú framar 
vitnis við, því að sjálfir höfum vjer heyrt það af 
munni hans? 

23 Og þeir stóðu upp, allur hópurinn, og færðu 

2 hann til Pílatusar. Og þeir tóku að ákæra 
hann, segjandi: Vjer höfum komist að raun um að 
þessi maður leiðir þjóð vora afvega, og bannar að 
gjalda keisaranum skatt, og segist sjálfur vera Krist- 

% ur konungur. Og Pilatus spurði hann og sagði: 
Ertu konungur Gyðinga? En hann svaraði hon- 

4 um og sagði: Þú segir það. Og Pilatus sagði við 
æðstu prestana og fólkið: Jeg finn enga sök hjá þess- 

um manni. En þeir urðu því ákafari og sögðu: 
Hann æsir upp lýðinn, með því að hann kennir um 
alla Júdeu, alt frá Galileu, þar sem hann byrjaði, 

% og hingað. En er Pilatus heyrði það, spurði hann, 

7 hvort maðurinn væri Galilei. Og er hann varð þess 
vis, að hann var úr umdæmi Heródesar, sendi hann 
hann til Heródesar, sem þessa daga var einnig Í 
Jerúsalem. | 

í En er Heródessá Jesúm, varð hann næsta glaður, 
því að lengi hafði hann langað til að sjá hann, þar 
eð hann hafði heyrt um hann; og hann gjörði sjer 

9 von um, að sjá eitthvert tákn gjört af honum. Og 
hann spurði hann með mörgum orðum, en hann 

10 svaraði honum engu. En æðstu prestarnir og fræði- 

11 mennirnir stóðu hjá og ákærðu hann harðlega. En 
Heródes, ásamt hermönnum sinum, óvirti hann og 
spottaði, og lagði um hann ljómandi klæði og sendi 

12 hann aftur til Pílatusar. Og þennan dag urðu þeir 


Lúkas 23,13—26. 213 


Pílatus og Heródes vinir sín á milli, því að áður 
hafði verið fjandskapur með þeim. 
18 Nú kallaði Pílatus saman æðstu prestana og 
14 höfðingjana og fólkið og sagði við þá: Þjer hafið 
fært mjer þennan mann, svo sem þann, er leiddi lýð- 
inn afvega; og sjá, jeg hefi í viðurvist yðar yfir- 
heyrt hann og enga sök fundið hjá manni þessum í 
15 því, er þjer ákærið hann fyrir. Ekki heldur Heródes, 
því að hann sendi hann aftur til vor. Ög sjá, ekk- 
ert er það af honum drygt, sem dauða sje vert. 
16 Ætla jeg því að refsa honum og láta hann lausan. 
18 En þeir kölluðu upp allir í einu hljóði og sögðu: 
Burt með þennan mann, en gef oss Barrabas lausan! 
en hann var maður, sem varpað hafði verið í fang- 
elsi fyrir upphlaup nokkurt, er orðið hafði í borg- 
2 inni, og manndráp. Og Pílatus talaði aftur til þeirra, 
21 því að hann vildi láta Jesúm lausan. En þeir æptu 
22 og sögðu: Krossfestu, krossfestu hann! Og í þriðja 
sinn Sagði hann við þá: Hvað ilt hefir þá þessi 
maður aðhafst? Jeg hefi enga dauðasök fundið hjá 
honum; jeg ætla þvi að refsa honum og láta hann 
2 lausan. En þeir sóttu á með ópi miklu og beiddu 
um, að hann yrði krossfestur; og hróp þeirra tóku 
2 yfir. Óg Pílatus lagði þann úrskurð á, að beiðni 
25 þeirra skyldi verða fullnægt. Ög hann gaf lausan 
manninn, sem fyrir upphlaup og manndráp hafði 
verið settur í fangelsi, þann er þeir báðu um, en 
Jesúm framseldi hann vilja þeirra. | 
Og er þeir leiddu hann út, tóku þeir Símon 
nokkurn frá Kyrene, sem kom utan af landsbvgð, og 


914 Lúkas 23,27—39. 


lögðu krossinn á hann, til þess að hann bæri hann 
eftir Jesú. 
21 En honum fylgdi mikill fjöldi af fólkinu og af 
28 konum, sem hörmuðu og grjetu yfir honum. En 
Jesús sneri sjer til þeirra og mælti: Jerúsalem- 
dætur, grátið ekki yfir mjer, en grátið yfir sjálfum 
29 yður og yfir börnum yðar. Því að sjá, þeir dagar 
munu koma, að menn munu segja: Sælar eru óbyr- 
jur og þau móðurlif, er ekki hafa barn alið, og þau 
30 brjóst, er ekki hafa gefið að sjúga. Þá munu menn 
taka að segja við fjöllin: Hrynjið yfir oss! og við 
%1 hálsana: Hyljið oss! Því að ef menn gjöra þetta við 
hið græna trjeð, hvernig mun þá fara fyrir hinu 
visna? 


32 Með honum voru og færðir til lífláts tveir menn 
aðrir, og voru það illvirkjar. 
. Og er þeir komu til þess staðar, sem kallaður 


er Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar og illvirkjana, 
34 annan til hægri handar, en hinn til vinstri. En Jes- 
ús sagði: Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki 
hvað þeir gjöra. Og þeir skiftu klæðum hans milli 
35 sín og köstuðu hlutum um. Og fólkið stóð og horfði 
á; en höfðingjarnir gjörðu og gys að honum og sögðu: 
Öðrum bjargaði hann; bjargi hann nú sjálfum sjer, 
36 ef hann er hinn smurði Guðs, hinn útvaldi. Sömu- 
leiðis hæddu hann hermennirnir, komu og báru hon- 
87 um edikog sögðu: Ef þú ert konungur Gyðinganna, 
38 þá bjargaðu sjálfum þjer. Yfirskrift var og yfir hon- 
um: ÞESSI ER KONUNGUR GYÐINGANNA. 
að En annar af illvirkjunum, sem upp voru hengd- 
ir, lastmælti honum og sagði: Ert þú ekki Kristur? 


Lúkas 25,40—óð. 215 


40 Bjargaðu sjálfum þjer og okkur. En hinn svaraði, 
ávitaði hann og sagði: Hræðist þú ekki einu sinni 
41 Guð, þar sem þú ert þó undir sama dómi? Og við 
erum það með rjettu, því að við fáum makleg gjöld 
fyrir það, sem við höfum gjört, en þessi hefir ekkert 
# rangt aðhafst. Og hann sagði: Jesú, minst þú mín, 
#8 þegar þú kemur í ríki þínu! Og hann sagði við 
hann: Sannlega segi jeg þjer:í dag skaltu vera með 
mjer í Paradís. 
Bi Og nú var hjer um bil sjetta stund, og myrkur 
kom yfir alt landið alt til niundu stundar, við það 
45 að sólin misti birtu sinnar. Og fortjald musterisins 
46 rifnaði sundur í miðju. Og Jesús kallaði hárri raustu 
og sagði: Faðir, í þínar hendur fel jeg anda minn; 
og er hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andann. 
#1 Og er hundraðshöfðinginn sá það, er við bar, veg- 
samaði hann Guð og sagði: Sannlega var þessi mað- 
$8 ur rjettlátur. Og er alt fólkið, sem komið hatði 
saman til að sjá þetta, sá það er gjörðist, barði það 
49 sjer á brjóst og sneri aftur. En allir þeir, sem hon- 
um voru kunnugir, og konur þær, er honum höfðu 
fylgt úr Galileu, stóðu langt frá og sáu þetta. 
Og sjá, maður er nefndur Jósef; hann var ráð- 
51 herra, góður maður og rjettvís, og hafði hann ekki 
samþykt ráð og athafnir þeirra; hann var frá Arima- 
52 þeu, borg Gyðinga, og vænti guðsríkisins. Þessi 
maður gekk til Pílatusar og bað hann um líkama 
58 Jesú. Og hann tók hann ofan, sveipaði hann í lín- 
klæði, og lagði hann í gröf, höggna út í stein, sem 
54 enginn hafði áður legið i. Og það var aðfangadagur, 
55 og hvildardagurinn fór í hönd. Og konur þær, er 


PA 


216 Lúkas 23,56 —24,14. 


komið höfðu með Jesú úr Galíleu, fylgdu eftir og 
56 sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Og 
þær sneru aftur og bjuggu út ilmjurtir og smyrsl. 
2 4 Og hvíldardaginn hjeldu þær kyrru fyrir, sam- 
kvæmt boðorðinu. En í birtingu hinn fyrsta 
dag vikunnar komu þær til grafarinnar með ilmjurt- 
2 irnar, er þær höfðu út búið. Og þær fundu steininn 
8 veltan frá gröfinni. Og er þær gengu inn, fundu 
í bær ekki líkama Drottins Jesú. Og svo bar við, er 
þær skildu ekkert í þessu, sjá, þá stóðu tveir menn 
5 hjá þeim í skinandi klæðum. Og er þær urðu mjög 
. hræddar og hneigðu andlit sín til jarðar, sögðu þeir 
við þær: Hví leitið þjer hins lifanda meðal hinna 
6 dauðu? Hann er ekki hjer, heldur er hann uppris- 
inn; minnist þess, hvernig hann talaði við yður, 
í meðan hann enn var í Galileu, og sagði, að manns- 
ins sonur ætti að verða framseldur í hendur synd- 
ugra manna og verða krossfestur og upprísa á þriðja. 
8 degi. Og þær mintust orða hans, og sneru aftur frá 
* gröfinni, og kunngjörðu alt þetta þeim ellefu og öll- 
10 um hinum. En það voru þær María Magdalena og 
Jóhanna og María, móðir Jakobs; og hinar aðrar 
1 með þeim sögðu postulunum þetta. Og orð þess 
voru Í augum þeirra eins og hjegómi, og þeir trúðu 
12 konunum ekki. En Pjetur stóð upp og hljóp til graf- 
arinnar, og er hann gægðist inn, sá hann líkblæjurn- 
ar einar; og hann fór heim, undrandi yfir því sem 
við hafði borið. 
18 Og sjá, þennan sama dag voru tveir af þeim“á 
ferð til þorps nokkurs, sem er hjer um bil sextiu 
14 skeiðrúm frá Jerúsalem, að nafni Emmaus, og voru 


Lúkas 24,15—28. 917 


þeir að tala sín í milli um alt þetta, er við hafðt 
15 borið. Og svo bar við, er þeir voru að tala saman 
og ræða um þetta, að sjálfur Jesús nálgaðist þá og 
16 slóst í ferð með þeim. En augu þeirra voru haldin, 
17 svo að þeir þektu hann ekki. Og hann sagði við þá: 
Hvaða samræður eru þetta, sem þið hafið ykkar á 
milli á leið ykkar? Ög þeir námu staðar, daprir í 
18 bragði. Ög annar þeirra, að nafni Kleófas, svaraði 
og sagði við hann: Ert þú eini aðkomumaðurinn í 
Jerúsalem og veist ekki það, sem gjörst hefir í henni 
MP á þessum dögum? Og hann sagði við þá: Hvað þá? 
En þeir sögðu við hann: Það um Jesúm frá Nasaret, 
sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir 
2 Guði og öllum lýðnum; hvernig æðstu prestarnir og 
höfðingjar vorir framseldu hann til dauðadóms og 
#1 krossfestu hann. En vjer vonuðum, að hann væri 
“sá er frelsa mundi Ísrael; já, og auk alls þessa er í 
2 dag þriðji dagurinn síðan þetta bar við. Enn fremur 
hafa og konur nokkrar úr vorum flokki, er árla voru 
2 við gröfina, gjört oss forviða; þær fundu ekki líkam- 
ann, og komu og sögðu, að þær hefðu jafnvel sjeð 
2 engla í sýn, sem hefðu sagt hann lifa. Ög nokkrir 
af þeim, sem með oss voru, fóru til grafarinnar og 
fundu alt eins og konurnar höfðu sagt, en hann sáu 
2%% þeir ekki. Og hann sagði við þá: Ó, þjer heimskir 
og í hjartanu tregir til að trúa öllu því, sem spá- 
26 mennirnir hafa talað! Átti ekki Kristur að líða 
21 þetta og ganga inn í dýrð sína? Og hann byrjaði á 
Móse og á öllum spámönnunum, og útlagði fyrir 
þeim í öllum ritningunum það, er hljóðaði um hann. 
280 þeir nálguðust nú þorpið, sem þeir ætluðu til, og 


218 Lúkas 94,29—43. 


29 hann ljet sem hann ætlaði að fara lengra. Og þeir 
lögðu fast að honum og sögðu: Vertu hjá oss, því 
að kvölda tekur og liðið er á daginn. Og hann fór 

30 inn, til að vera hjá þeim. Og svo bar við, er hann 
sat til borðs með þeim, að hann tók brauðið, bless- 

31 aði og braut það og fekk þeim. Þá opnuðust augu 
þeirra, og þeir þektu hann, og þá varð hann þeim 

32 ósvnilegur. Og þeir sögðu hvor við annan: Brann 
ekki hjartað í okkur, meðan hann talaði við okkur 
á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum? 

83 ()g þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerú- 
salein og fundu þá ellefu samansafnaða og þá, sem 

44 með þeim voru, sem sögðu: Sannarlega er Drottinn 

35 upprisinn og hefir birst Símoni. Og hinir sögðu frá 
þvi, sem við hafði borið á veginum, og hvernig þeir 
hefðu þekt hann, í því er brauðið var brotið. 

fi En þegar þeir voru að tala um þetta, stóð hann 

31 sjálfur meðal þeirra og segir við þá: Friður sje 
með yður! En þeir urðu skelfdir og hræddir og 

38 hugðust sjá anda. Og hann sagði við þá: Hví eruð 
þjer óttaslegnir? og hvers vegna vakna efasemdir í 

39 hjarta yðar? Litið á hendur minar og fætur, að það 
er jeg sjálfur. Þreifið á mjer og lítið á; því að andi 
hefir ekki hold og bein, eins og þjer sjáið mig hafa. 

40 Og er hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hend- 

#1 ur sínar og fætur. En er þeir enn þá trúðu ekki 
fyrir fögnuði og voru fullir undrunar, sagði hann við 

#2 þá: Hafið þjer hjer nokkuð til matar? Ög þeir 

48 Jögðu fyrir hann stykki af steiktum fiski. Og hann 
tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. 


Lúkas 24,44—53. Jóhannes 1,1—3 219 


#4 En hann sagði við þá: Þetta eru þau orð min, 
sem jeg talaði við yður, meðan jeg enn var með yð- 
ur, að rætast ætti alt það, sem ritað er í lögmáli 

#5 Móse og spámönnunum og sálmunum um mig. Síðan 
lauk hann upp hugskoti þeirra, til þess að þeir skildu 

48 ritningarnar, og sagði við þá: Svo er skrifað, að 
Kristur mundi líða og upp rísa frá dauðum á þriðja 

#1 degi, og að boðað skyldi verða í nafni hans öllum 
þjóðum iðrun og svndafyrirgefning, sem byrja skyldi 

48 í Jerúsalem. Þjer eruð vottar þessara hluta. Og 

# sjá, jeg sendi fyrirheit föður míns yfir yður; en þjer 
skuluð vera kyrrir í borginni, uns þjer íklæðist 
krafti frá hæðum. 

50 Og hann fór með þá út í nánd við Betaníu, og 

51 hann hóf upp hendur sínar og blessaði þá. Og svo 
bar við, meðan hann var að blessa þá, að hann 
skildist frá þeim og varð upp numinn til himins. 

2 Ög þeir tilbáðu hann og sneru aftur til Jerúsalem 

53 með miklum fögnuði. Og þeir voru stöðugt í helgi- 
dóminum og lofuðu Guð. 


Jóhannesar guðspjall. 


Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, 
é og orðið var Guð; það var í upphafi hjá Guði. 
3 Allir hlutir eru gjörðir fyrir það, og án þess varð 


220 Jóhannes 1,4—2l. 


4 ekkert til, sem til er orðið. Í því var líf, og lífið 
ó var ljós mannanna; og ljósið skin í myrkrinu, og 
6 myrkrið meðtók það ekki. Maður kom fram, sendur 
7 af Guði, hann hjet Jóhannes. Þessi maður kom til 
vitnisburðar, til þess að vitna um ljósið, til þess að 
8 allir skyldu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, 
9 heldur átti hann að vitna um ljósið. Hið sanna ljós, 
sem upplýsir hvern mann, var að koma í heiminn. 
7 Hann var í heiminum, og heimurinn varð til fyrir 
1 hann, og heimurinn þekti hann ekki. Hann kom til 
2 sinna eigin, og hans eigin meðtóku hann ekki. En 
öllum þeim sem meðtóku hann, gaf hann vald til að 
18 verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans, sem 
ekki eru af blóði, nje af holds vilja, nje af manns 
1 vilja, heldur af Guði fæddir. Ög orðið varð hold og 
hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og vjer 
sáum dýrð hans, dýrð sem eingetins sonar frá föð- 
15 urnum. Jóhannes vitnar um hann og kallar, segjandi: 
Þessi var sá sem jeg sagði um: Hann sem kemur á 
eftir mjer, hefir verið á undan mjer; því að hann 
18 var fyrri en jeg. Því að af gnægð hans höfum vjer 
17 allir fengið, og það náð á náð ofan; því að lögmálið 
var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn varð 
18 fyrir Jesúm Krist. Guð hefir enginn nokkurn tíma 
sjeð; sonurinn eingetni, sem er í skauti föðursins, 
hann hefir lýst honum. 
A Og þessi er vitnisburður Jóhannesar, þá er (Gyð- 
ingarnir sendu til hans frá Jerúsalem presta og Levita,. 
20 til þess að spyrja hann: Hver ert þú? Og hann 
játaði og neitaði ekki, og haun játaði: Ekki er jeg 
#1 Kristur. Og þeir spurðu hann: Hvað þá? Ertu 


Jóhannes 1,22—36. 221 


Elias? Og hann segir: Ekki er jeg. Ertu spámað- 
22 uyrinn? Og hann svaraði: Nei. Þeir sögðu þá við 
hann: Hver ert þú? til þess að vjer getum gefið 
svar þeim, er osssendu. Hvað segir þú um sjálfan þig? 
23 Hann sagði: Jeg er rödd manns, er hrópar í óbygð- 
inni: Gjörið beinan veg Drottins, eins og Jesajas spá- 
24 maður hefir sagt. En þeir voru sendir frá Fariseunum. 
25 Og þeir spurðu hann og sögðu við hann: Hví skirir þú 
þá, ef þú ert ekki Kristur, ekki heldur Elías, nje spámað- 
26 yrinn? Jóhannes svaraði þeim og sagði: Jeg skiri með 
vatni; mitt á meðal yðar stendur sá, sem þjer þekkið 
27 ekki, hann sem kemur eftir mig, og skóþvengi hans 
28 er jeg ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu 
hinumegin Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skíra. 
“r Daginn eftir sjer hann Jesúm koma til sin og 
segir: Sjá, lambið Guðs, er ber synd heimsins! 
30 Hann er sá, sem jeg sagði um: „Eftir mig kemur 
maður, sem hefir verið á undan mjer; því að hann 
31 var fyrri en jeg<. Og ekki þekti jeg hann, en til þess 
að hann yrði kunnur Ísrael, — til þess er jeg kom- 
%inn og skiri með vatni. Og Jóhannes vitnaði og 
sagði: Jeg hefi horft á andann stiga niður af himni 
3 eins og dúfu, og hann hvildi yfir honum. Og jeg 
þekti hann ekki, en sá sem sendi mig, til þess að 
skíra með vatni, hann sagði við mig: Sá sem þú 
sjer andann stiga niður yfir og hvila yfir, hann er sá 
% gem skírir með heilögum anda. Og jeg hefi sjeð það, 
og jeg hefi vitnað, að þessi er guðssonurinn. 
nÐ Daginn eftir var Jóhannes þar aftur staddur og 
96 tveir af lærisveinum hans. Og hann horfði á Jesúm, 
þar sem hann gekk um kring, og segir: Sjá, lambið 


222 Jóhannes 1,3(—48. 


„81 Guðs! Og lærisveinarnir tveir heyrðu hann tala 
88 hetta, og fóru á eftir Jesú. En Jesús sneri sjer við, 
og er hann sá þá koma á eftir sjer, segir hann við 
39 þá: Hvers leitið þið“ En þeir sögðu við hann: 
Rabbi — það þyðir útlagt: meistari, — hvar dvelur 
þú“ Hann segir við þá: Komið, og þá getið þið 
sjeð það. Þeir komu þá og sáu hvar hann dvaldi, 
og voru hjá honum þann dag. Var það um tíundu 
40 stundu. Andrjes, bróðir Símonar Pjeturs, var annar 
af þessum tveimur, sem höfðu heyrt til Jóhannesar 
#1 og. farið á eftir honum. Hann finnur fyrst bróður 
sinn Símon og segir við hann: Við höfum fundið 
42 Messías, það er útlagt: Kristur; og hann fór með 
hann til Jesú. Jesús leit á hann og sagði: Þú ert 
Simon, sonur Jóhannesar; þú skalt heita Kefas, það 
er útlagt: Pjetur. 
að Daginn eftir hafði hann í hyggju að fara á stað 
til Galíleu, og hittir Filippus; og Jesús segir við hann: 
44 Fylg þú mjer! En Filippus var frá Betsaída, úr borg 
45 þeirra Andrjesar og Pjeturs. Filippus finnur Natanael 
og segir við hann: Vjer höfum fundið þann, sem 
Móse hefir ritað um í lögmálinu og spámennirnir, 
46 Jesúm Jósefsson frá Nasaret. Og Natanael sagði við 
hann: Getur nokkuð gott verið frá Nasaret? Filippus 
£i segir við hann: Kom þú og sjá. Jesús sá Natanael 
koma til sín og segir um hann: Sjá, sannarlega er 
48 þar Ísraelíti, sem ekki eru sviki. Natanael segir við 
hann: Hvaðan þekkir þú mig? Jesús svaraði og sagði 
við hann: Áður en Filippus kallaði á þig, sá jeg þig, 
49 þar sem þú varst undir fíkjutrjenu. Natanael svar- 
aði honum: Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert kon- 


Jóhannes 1,50—2,12. 223 


0 ungur Ísraels. Jesús svaraði og sagði við hann: 
Trúir þú, af því jeg sagði við þig: Jeg sá þig undir 
fíkjutrjenu? Þú skalt sjá það sem þessu er meira. 

#1 Qg hann segir við hann: Sannlega, sannlega segi 
jeg yður: Þjer munuð sjá himininn opinn og engla 
Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannsins son. 

Og á þriðja degi var haldið brúðkaup í Kana í 

2 Galileu. Og móðir Jesú var þar, en Jesús var 

8 og boðinn til brúðkaupsins og lærisveinar hans. Og 
er vín þraut, segir móðir Jesú við hann: Þeir hafa 

4 ekki vin. Og Jesús segir við hana: Kona, hvað 
skiftir þú þjer af mjer? Minn tími er enn ekki 

5 kominn. Móðir hans segir við þjónana: Hvað sem 

6hann segir yður, skuluð þjer gjöra. En þar voru 
sett sex vatnsker úr steini, samkvæmt hreinsunar- 
siðum Gyðinga, og tók hvert þeirra tvo eða þrjá mæla. 

7Jesús segir við þá: Fyllið nú kerin vatni; og þeir 

8 fyltu þau á barma. Þá segir hann við þá: Ausið 
nú upp og færið kæmeistaranum, og þeir færðu hon- 

9 um. En sem kæmeistarinn bergði á vatni þvi, er að 
víni var orðið, og vissi ekki hvaðan það var, — en 
þjónarnir, sem vatnið höfðu ausið, vissu það, — kallar 

10 kæmeistarinn á brúðgumann og segir við hann: Hver 
maður setur fyrst góða vínið fram, en þegar menn 
eru orðnir ölvaðir, hið lakara; þú hefir geymt góða 

1 vínið þangað til nú. Þessa byrjun jartegnanna gjörði 
Jesús í Kana í Galileu, og opinberaði dýrð sina; og 
lærisveinar hans trúðu á hann. 

12 Eftir þetta fór hann niður til Kapernaum, hann 
sjálfur og móðir hans og bræður og lærisveinar hans, 
og voru þau þar nokkra daga. 


224 Jóhannes 2,13—3,2. 


78 Og páskar Gyðinga fóru í hönd, og Jesús fór 
14 upp til Jerúsalem. Óg hann fann í helgidóminum 
þá, sem seldu naut og sauði og dúfur, og vixlarana 
15 sitjandi þar. Og hann gjörði sjer svipu úr köðlum 
og rak alla út úr helgidóminum, bæði sauðina og 
nautin; og hann steypti niður smápeningum vixlar- 
1€lanna og hratt um borðum þeirra. Og við dúfnasal- 
ana sagði hann: Takið þetta burt hjeðan; gjörið 
17 ekki hús föður mins að verslunarbúð. Lærisveinum 
hans kom í hug, að ritað er: Vandlæti vegna húss 
18 þíns mun uppeta mig. Gyðingarnir svöruðu þá og 
sögðu við hann: Hvert tákn sýnir þú oss, þar eð 
19 þú gjörir þetta? Jesús svaraði og sagði við þá: 
Brjótið þetta musteri, og á þrem dögum mun jeg reisa 
20 það. Þá sögðu Gyðingarnir: Í fjörutíu og sex ár 
hefir musteri þetta verið í smíðum, og munt þú reisa 
21 það á þremur dögum? En hann talaði um musteri 
22 líkama sins. Þegar hann þvi var upprisinn frá dauðum, 
mintust lærisveinar hans, að hann hafði talað þetta, og 
þeir trúðu ritningunni og þvi orði, sem Jesús hafði talað. 
28 En er hann var í Jerúsalem á páskunum, á há- 
tíðinni, trúðu margir á nafn hans, er þeir sáu tákn 
24 hans, þau er hann gjörði. En Jesús sjálfur trúði þeim 
eigi fyrir, hver hann væri, því að hann þekti alla, 
25 og þurfti þess ekki, að nokkur vitnaði um manninn, 
þvi að hann vissi, hvað með manninum bjó. 
3 En það var maður nokkur af flokki Fariseanna, 
að nafni Nikódemus, höfðingi meðal Gyðinga. 
2 Hann kom til hans um nótt og sagði við hann: 
Rabbi, vjer vitum, að þú ert meistari kominn frá 
Guði, þvi að enginn getur gjört þessi tákn, semgþú 


Jóhannes 3,3—17. 225 


8 gjörir, nema Guð sje með honum. Jesús svaraði og 
sagði við hann: Sannlega, sannlega segi jeg þjer: 
Enginn getur sjeð guðsríki nema hann endurfæðist. 

á Nikódemus segir við hann: Hvernig getur maður 
fæðst, þegar hann er orðinn gamall? Hvort getur 
hann aftur komist inn í kvið móður sinnar og fæðst? 

3 Jesús svaraði: Sannlega, sannlega segi jeg þjer, ef 
maðurinn fæðist ekki af vatni og anda, getur hann 

6 ekki komist inn í guðsríkið. Það sem af holdinu er 
fætt, er hold, og það sem af andanum er fætt, er 

7 andi. Undrast þú ekki, að jeg sagði þjer: YÝður ber 

8 að endurfæðast. Vindurinn blæs, hvar sem hann vill, 
og þú heyrir þytinn, en ekki veistu, hvaðan hann 
kemur eða hvert hann fer; eins er farið hverjum, 

9 sem af andanum er fæddur. Nikódemus svaraði og 

10 sagði við hann: Hvernig má þetta verða? Jesús 
svaraði og sagði við hann: Þú ert lærimeistari í 

11 Ísrael, og veist ekki þetta? Sannlega, sannlega segi 
jeg þjer, að vjer tölum það sem vjer vitum, og 
vitnum um það, sem vjer höfum sjeð, og vitnisburð 

12 vorn meðtakið þjer ekki. Hafi jeg sagt yður jarð- 
neska hluti, og þjer trúið eigi, hvernig munuð þjer 

18 þá trúa, ef jeg segi yður himneska? Og enginn 
hefir stigið upp til himins, nema sá er niður stje af 

14 himni, mannsins sonur, sem er á himni. Og eins og 
Móse hóf upp höggorminn á eyðimörkinni, þannig á 

15 mannsins sonur að verða upp hafinn, til þess að hver, 

16 sem trúir, hafi í honum eilift lif. Því að svo elskaði 
Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til 
þess að hver, sem á hann trúir, glatist ekki, heldur 

17 hafi eilift líf. Því að ekki sendi Guð soninn í heim- 

15 


226 Jóhannes 3,18—30. 


inn, til þess að hann skyldi dæma heiminn, heldur 
18 til þess að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá. 
sem trúir á hann, dæmist ekki; sá sem ekki trúir, 
er þegar dæmdur, þvi að hann hefir ekki trúað á. 
19 nafn eingetins sonar Guðs. En þessi er dómurinn, 
að ljósið er komið í heiminn, og mennirnir elskuðu 
myrkrið meir en ljósið, þvi að verk þeirra voru 
20 vond. Því að hver sem ilt aðhefst, hatar ljósið og 
kemur eigi til ljóssins, til þess að verk hans verði 
21 ekki átalin. En sá sem sannleikann gjörir, kemur 
til ljóssins, til þess að verk hans verði augljós, því 
að þau eru í Guði gjörð. 
sr Eftir þetta kom Jesús og lærisveinar hans til 
Júdeulands; og þar dvaldist hann ásamt þeim og 
28 skirði. En Jóhannes skirði líka í Ainon nálægt 
Salem, því að þar var vatn mikið. Og menn komu 
24 þangað og ljetu skirast; þvi að Jóhannesi hafði enn 
25 ekki verið varpað í fangelsi. Þá kom upp þræta af 
hálfu lærisveina Jóhannesar og Gyðings nokkurs um 
26 hreinsanir. Og þeir komu til Jóhannesar og sögðu 
við hann: Meistari, sá sem var með þjer hinu- 
megin Jórdanar, hann, sem þú vitnaðir um, sjá, 
2 hann skírir, og allir koma til hans. Jóhannes svar- 
aði og sagði: Enginn maður getur tekið neitt, nema 
28 honum sje gefið það af himni. Þjer eruð sjálfir vottar 
minir, að jeg sagði: Ekki er jeg Kristur, heldur: 
29 Jeg er sendur á undan honum. Sá sem á brúðina, 
hann er brúðgumi, en vinur brúðgumans, sem 
stendur hjá honum og hlýðir á hann, gleðst inni- 
lega við rödd brúðgumans. Þessi gleði min er því 
30 orðin fullkomin. Hann á að vaxa, en jeg að minka- 


Jóhannes 3,31-—4,10. 227 


#1 Sá sem að ofan kemur, er yfir öllum. Sá sem er 
af jörðunni, hann er af jörðunni og talar af jörðunni. 
82 Sá sem kemur af himni, er yfir öllum; og það sem 
hann hefir sjeð og heyrt, það vitnar hann, og vitnis- 
88 hurð hans meðtekur enginn. En sá sem hefir með- 
tekið vitnisburð hans, hefir staðfest, að Guð sje sann- 
84 orður. Því að sá, sem Guð sendi, talar Guðs orð, 
85 því að ómælt gefur hann andann. Faðirinn elskar 
86 soninn og hefir gefið alla hluti í hönd honum. Sá 
sem trúir á soninn, hefir eilift líf, en sá sem óhlýðn- 
ast syninum, Skal ekki sjá lifið, heldur varir reiði 
Guðs yfir honum. 
4 Þegar nú Drottinn varð þess vís, að Farísearnir 
hefðu frjett, að Jesús fengi fleiri lærisveina og 
2 skirði fleiri en Jóhannes, — Jesús skirði þó ekki 
8 sjálfur, heldur lærisvéinar hans, — yfirgaf hann 
4 Júdeu og fór aftur til Galíleu. En hann varð að 
ó leggja leið sina um Samaríu. Kemur hann þá til 
bæjar í Samaríu, sem Síkar heitir, nálægt landi þvi, 
6 sem Jakob gaf Jósef syni sinum. En þar var Jakobs- 
brunnur. Þar eð Jesús nú var orðinn vegmóður, 
settist hann rakleiðis niður við brunninn; það var 
7 um sjettu stund. Kona nokkur samversk kemur þá, 
til þess að ausa upp vatni. Jesús segir við hana: 
8 Gef mjer að drekka! því að lærisveinar hans höfðu 
farið burt inn í bæinn, til þess að kaupa vistir. 
9 Samverska konan segir þá við hann: Hvernig biður 
þú, sem ert (Gyðingur, mig, samverska konu, um 
að drekka? Því að Gyðingar eiga ekki mök við 
1 gamverska menn. Jesús svaraði og sagði við hana: 
Ef þú þektir gjöf Guðs og hver sá er, sem segir við 
15* 


228 Jóhannes 4,11—23. 


þig: Gef mjer að drekka! þá mundir þú hafa beðið hann, 
11 og hann mundi hafa gefið þjer lifandi vatn. Konan 
segir við hann: Herra, þú hefir enga ausu og brunnur- 
inn er djúpur; hvaðan hefir þú þá hið lifandi vatn? 
12 Eða ertu meiri föður vorum Jakob, sem gaf oss 
brunninn og drakk sjálfur úr honum og synir hans 
18 og kvikfje? Jesús svaraði og sagði við hana: Hver 
sem drekkur af þessu vatni, hann mun þyrsta aftur, 
Wen hver sem drekkur af því vatni, sem jeg mun 
gefa honum, hann mun að eilifu ekki þyrsta, heldur 
mun vatn það, sem jeg mun gefa honum, verða í 
15 honum að lind, er sprettur upp til eilifs lífs. Konan 
segir við hann: Herra, gef mjer þetta vatn, til þess 
að mig skuli ekki þyrsta, nje heldur þurfi jeg að 
16 fara hingað, til að ausa upp vatni. Jesús segir við 
hana: Far þú, kallaðu á mann þinn og kom hingað. 
17 Konan svaraði og sagði við hann: Jeg á engan 
mann. Jesús segir við hana: Rjett sagðir þú: Jeg 
18 á engan mann; því að þú hefir átt fimm menn, og 
sá sem þú átt nú, er ekki maður þinn; þetta hefir 
19 þú sagt satt. Konan segir við hann: Herra, jeg sje, 
20 að þú ert spámaður. Feður vorir tilbáðu á þessu 
fjalli, og þjer segið, að í Jerúsalem sje staðurinn, þar 
21 gem tilbiðja eigi. Jesús segir við hana: Trú þú mjer, 
kona, sú stund kemur, er þjer hvorki munuð tilbiðja 
22 föðurinn á þessu fjalli nje í Jerúsalem. Þjer tilbiðjið 
það sem þjer þekkið ekki; vjer tilbiðjum það sem 
vjer þekkjum; því að frá Gyðingum er hjálpræðið. 
28 En sú stund kemur, og er nú komin, er hinir sönnu 
tilbiðjendur skulu tilbiðja föðurinn í anda og sann- 
leika, því að einmitt faðirinn leitar slíkra tilbiðjenda. 


Jóhannes 4,24—38. 229 


24 (Guð er andi, og þeir sem tilbiðja hann, eiga að til- 
25 þiðja hann í anda og sannleika. Konan segir við 
hann: Jeg veit, að Messías kemur, sem kallast 
Kristur; þegar hann kemur, mun hann kunngjöra 
26 ogg alt. Jesús segir við hana: Jeg er hann, jeg, 
sem við þig tala. 
a Og í því bili komu lærisveinar hans og undruð- 
ust, að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn: 
28 Hvað viltu henni? eða: Hvað ertu að tala við hana? 
Konan skildi þá eftir skjólu sína, gekk burt inn í 
29 bæinn og segir við menn: Komið og sjáið mann, 
sem sagði mjer alt, sem jeg hefi aðhafst; mundi ekki 
80 þessi maður vera Kristur? Þeir gengu út úr borg- 
Sl inni og komu til hans. Meðan á þessu stóð, báðu 
lærisveinarnir hann og sögðu: Rabbi, neyttu matar! 
82 Hann sagði við þá: Jeg hefi fæðu að eta, sem þjer 
88 vitið ekki af. Lærisveinarnir sögðu þá hver við 
8 gnnan: Ætli nokkur hafi fært honum að eta? Jesús 
segir við þá: Minn matur er að gjöra vilja þess 
85 sein sendi mig og fullkomna hans verk. Segið þjer 
ekki: Enn eru fjórir mánuðir, þá kemur upp- 
skeran? Sjá, jeg segi yður: hefjið upp augn yðar 
og litið á akrana, þeir eru þegar hvitir til uppskeru. 
86 Hver sem upp sker, fær laun og safnar ávexti til 
eilifs lífs, til þess að bæði sá sem sáir, og sá sem 
#7 upp sker, geti glaðst sameiginlega. Því að í þessu 
efni er orðið satt: >Einn er sá sem sáir, og annar 
58 gá er upp skerc. Jeg hefi sent yður til þess að 
uppáskera það, sem þjer ekki hafið unnið að; 
aðrir hafa erfiðað, en þjer eruð gengnir inn Í vinnu 
þeirra. 


230 Jóhannes 4,39—52. 


39 En úr þessum bæ trúðu margir af Samverjun- 
um á hann fyrir orð konunnar, sem vitnaði: Hann 
40 sagði mjer alt, sem jeg hefi aðhafst. Þegar því 
Samverjarnir komu til hans, beiddu þeir hann að 
t1 dveljast hjá sjer; og hann dvaldist þar tvo daga, og 
#2 miklu fleiri tóku trú fyrir orð hans; og við konuna 
sögðu þeir: Það er eigi framar fyrir þitt tal, að 
vjer trúum, því að sjálfir höfum vjer heyrt og 
vitum, að þessi maður er. í sannleika frelsari 
heimsins. 
48 En eftir þá tvo daga hjelt hann burt þaðan til: 
4 Galíleu. Því að Jesús vitnaði sjálfur, að spámaður 
45 væri ekki í metum í föðurlandi sínu. Er hann nú 
kom til Galíleu, tóku Galileumenn við honum, 
sem sjeð höfðu alt það, er hann gjörði á hátíðinni 
í Jerúsalem; því að þeir höfðu einnig sótt hátiðina. 
Hann kom þá aftur til Kana í Galileu, þar sem 
hann gjörði vatnið að víni. Ög þar var konungs- 
maður nokkur, og lá sonur hans sjúkur í Kapernaum. 
#7 Þegar hann frjetti, að Jesús væri kominn frá Júdeu 
til Galíleu, fór hann til hans og bað hann að koma 
og lækna son sinn, því að hann lægi fyrir dauðan- 
48 um. Jesús sagði þá við hann: Þjer trúið ekki, 
49 nema þjer sjáið tákn og stórmerki. Konungsmaður- 
inn segir við hann: Herra, kom þú áður en barnið 
50 mitt andast. Jesús segir við hann: Far þú, sonur 
þinn lifir. Maðurinn trúði orði því, sem Jesús talaði 
öl til) hans, og fór burt. En á heimleiðinni mættu 
honum þjónar hans og sögðu, að sonur hans væri á 
52 lífi. Þá spurði hann þá að, hve nær honum hefði 
farið að ljetta; og þeir sögðu við hann: Í gær um 


Jóhannes 4,53—5,14. 231 


58 sjöundu stundu hvarf sóttin frá honum. Þá sá faðir- 
inn, að það var á þeirri stundu, er Jesús hafði 
sagt við hann: Sonur þinn lifir. Og hann tók 

54 trú og alt hans heimafólk. Þetta var önnur jar- 
tegnin, sem Jesús gjörði, er hann kom til Galíleu 
frá Júdeu. 

Eftir þetta var hátíð Gyðinga, og Jesús fór upp 
til Jerúsalem. 

2 En í Jerúsalem er við sauðahliðið laug, sem 
kallast á hebresku Beþesda, og hefir fimm súlnagöng. 

3 Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra, vis- 

5inna. En þar var maður nokkur, sem sjúkur hafði 

% verið í þrjátíu og átta ár. Þegar Jesús sá hann 
liggja og vissi, að hann þegar hafði lengi sjúkur 
verið, segir hann við hann: Viltu verða heill? 

7 Sjúklingurinn svaraði honum: Herra, jeg hefi engan 
mann, til þess að láta mig í laugina, þegar vatnið 
hrærist; en meðan jeg er á leiðinni, fer annar ofan 

2í á undan mjer. Jesús segir við hann: Ris upp, tak 

9? sæng þína og gakk. Og jafnskjótt varð maðurinn 
heill, tók upp sængina og gekk. 

2 En sá dagur var hvíldardagur. Því sögðu Gyð- 
ingarnir við hinn læknaða mann: Það er hvildar- 
dagur, og þjer er ekki leyfilegt að bera sængina. 

11 En hann svaraði þeim: Sá sem mig gjörði heilan, 

12 hann sagði mjer: Tak þú sæng þína og gakk. Þeir 
spurðu hann: Hver er sá maður, sem sagði við þig: 

18 Tak þú sæng þína og gakk? En læknaði maðurinn 
vissi ekki, hver það var, því að Jesús hafði leynst 

14 burt, með því að fjöldi fólks var á staðnum. Eftir 
þetta hittir Jesús hann í helgidóminum og sagði við 


232 Jóhannes #,15—25. 


hann: Sjá, þú ert orðinn heill, syndga þú ekki 
framar, til þess að þjer vilji ekki annað verra til. 
15 Maðurinn gekk burt og sagði Gyðingunum frá, að 
16 Jesús væri sá, er hefði gjört sig heilan, og vegna 
þess ofsóttu Gyðingarnir Jesúm, að hann gjörði þetta 
17 á hvildardegi. En Jesús svaraði þeim: Faðir minn 
18 starfar alt til þessa, jeg starfa einnig. Fyrir því 
leituðust Gyðingarnir nú enn frekar við að ráða 
hann af dögum, að hann ekki einuugis braut hvildar- 
daginn, heldur kallaði einnig Guð föður sinn og 
gjörði sjálfan sig Guði jafnan. 
SR Jesús svaraði þá og sagði við þá: 

Sannlega, sannlega segi jeg yður: Sonurinn 
getur ekkert gjört af sjálfum sjer, nema það sem hann 
sjer föðurinn gjöra, því að það sem hann gjörir, það 

2 gjörir og sonurinn sömuleiðis. Því að faðirinn elskar 
soninn og sýnir honum alt, sem hann gjörir, og hann 
mun sýna honum meiri verk en þessi, til þess að 

21 þjer skulið furða yður. Því að eins og faðirinn upp 
vekur hina dauðu og lífgar, þannig lífgar og sonur- 

2 inn þá sem hann vill. Því að faðirinn dæmir ekki 
heldur nokkurn, heldur hefir hann falið syninum á 

28 hendur allan dóm, til þess að allir heiðri soninn eins 
og þeir heiðra föðurinn. Sá sem ekki heiðrar son- 

% inn, heiðrar ekki föðurinn, sem sendi hann. Sann- 
lega, sannlega segi jeg yður: Sá sem heyrir mitt 
orð og trúir þeim sem sendi mig, hefir eilift lif og 
kemur ekki til dóms, heldur hefir hann stigið yfir 

2 frá dauðanum til lifsins. Sannlega, sannlega segi jeg 
yður: Sú stund kemur, og er nú komin, er hinir 
dauðu munu heyra raust Guðs sonar, og þeir, sem 


Jóhannes 5,26—39. 233 


28 heyra, munu lifa. Því að eins og faðirinn hefir lif í 
sjálfum sjer, þannig hefir hann einnig gefið syninum 
21 að hafa lif í sjálfum sjer; og hann hefir gefið hon- 
um vald til að halda dóm, því að hann er mannsins 
2 sonur. Undrist ekki þetta, því að sú kemur stund, 
er allir þeir sem í gröfunum eru, munu heyra raust 
2 hans, og þeir munu ganga út, þeir sem gott hafa 
gjört, til upprisu lífsins, en þeir sem ilt hafa aðhafst, 
til upprisu dómsins. 
eu Ekki megna jeg að gjöra neitt af sjálfum mjer; 
Jeg dæmi eins og jeg heyri; og minn dómur er rjett- 
vís, því að jeg leita ekki mins vilja, heldur vilja þess 
#1 er sendi mig. Ef jeg vitna um sjálfan mig, þá er 
92 vitnisburður minn ekki sannur. Annar er, sem vitn- 
ar um mig, Og jeg veit, að vitnisburðurinn er sannur, 
#3 gem hann vitnar um mig. Þjer hafið sent til Jó- 
84 hannesar, og hann bar sannleikanum vitni. En 
vitnisburðinn tek jeg ekki hjá manni, heldur segi jeg 
65 þetta, til þess að þjer verðið hólpnir. Hann var 
brennandi og skínandi lampi, en þjer hafið aðeins 
88 um stund viljað gleðjast við ljós hans. En jeg hefi 
þann vitnisburð, sem meiri er en Jóhannesar, því að 
þau verk, sem faðir minn fekk mjer að leysa af 
hendi, einmitt þau verk, sem jeg gjöri, vitna um 
87 mis, að faðirinn hefir sent mig. Og faðirinn, sem 
sendi mig, hann hefir vitnað um mig. Hvorki 
hafið þjer nokkurn tíma heyrt rödd hans, nje sjeð 
öð ásýnd hans. Og ekki hafið þjer orð hans varanlegt: 
í yður, því að þeim sem hann sendi, honum trúið 
39 þjer ekki. Þjer rannsakið ritningarnar, því að í þeim 
hugsið þjer, að þjer hafið eilíft lif, og þær eru það, 


234 Jóhannes 5,40—6,9. 


#0 sem vitna um mig; og ekki viljið þjer koma til mín, 
#1 til þess að þjer hafið lifið. Jeg tek ekki heiður af 
42 mönnum, en jeg þekki yður, að þjer hafið ekki Guðs 
43 kærleika í yður. Jeg er kominn í nafni föður míns, 
og þjer meðtakið mig ekki. Ef annar kæmi í sinu 
4 eigin nafni, munduð þjer meðtaka hann. Hvernig 
getið þjer trúað, þjer, sem takið heiður hver hjá 
öðrum, en leitið ekki þess heiðurs, sem er hjá Guði 
#5 einum? Ætlið ekki, að jeg muni ákæra yður fyrir 
föðurnum; sá er til sem ákærir yður, Móse, sem þjer 
46 hafið bygt von yðar á. Því að ef þjer tryðuð Móse, 
þá tryðuð þjer og mjer, því að hann hefir ritað um 
#1 mig. En ef þjer trúið ekki ritum hans, hvernig ættuð 
þjer þá að trúa orðum minum? 
Q Eftir þetta fór Jesús burt til landsins hinu- 
megin við Galíleu-vatnið, sem kent er við 
2 Tiberias. En mikill mannfjöldi fylgdi honum, þvi að 
menn sáu þau tákn, sem hann gjörði á hinum sjúku. 
3 En Jesús fór upp á fjallið og settist þar niður ásamt 
4 lærisveinum sínum. En páskar, hátið Gyðinga, voru 
5 í nánd. Þegar Jesús nú hóf upp augu sin og sá, að 
fjöldi fólks kom til hans, segir hann við Filippus: 
Hvar eigum vjer að kaupa brauð, til þess að menn 
% þessir fái etið? En þetta sagði hann, til þess að 
reyna hann, því að sjálfur vissi hann, hvað hann 
7 ætlaði sjer að gjöra. Filippus svaraði honum: Brauð 
fyrir tvö hundruð denara er ekki nóg handa þeim, 
8 til þess að hver einn fái lítið eitt. Segir þá einn af 
lærisveinum hans, Andrjes, bróðir Símonar Pjeturs, 
2 við hann: Hjer er ungmenni, sem hefir fimm bygg- 
brauð og tvo smáfiska, en hvað er þetta handa svo 


Jóhannes 6,10—22. 235 


20 mörgum? Jesús sagði: Látið fólkið setjast niður. En 
gras mikið var á staðnum. Settust þá niður karl- 
11 mennirnir, að tölu nær fimm þúsundir. Jesús tók þá 
brauðin, og er hann hafði gjört þakkir, skifti hann 
þeim meðal þeirra, sem sest höfðu niður; sömuleiðis 
2 0g af fiskunum, svo mikið sem þeir vildu. En er 
þeir voru mettir, segir hann við lærisveina sína: 
Takið saman brotnu brauðin, sem afgangs eru, til 
13 þess að ekkert fari til ónýtis. Þeir söfnuðu þeim þá 
saman og fyltu tólf karfir með molum af byggbrauð- 
unum fimm, sem gengu af hjá þeim, er neytt höfðu. 
14 Þegar fólkið nú sá það tákn, sem hann gjörði, sagði 
það: Þessi er sannarlega spámaðurinn, sem á.að 
koma í heiminn. 
£5 Þegar Jesús því varð þess var, að þeir ætluðu 
að koma og taka hann með valdi, til þess að gjöra 
hann að konungi, veik hann aftur afsíðis upp á fjallið 
einn saman. 
Rr En er kveld var komið, fóru lærisveinar hans 
17 niður að vatninu, og þeir stigu á skip, og hjeldu yfir 
um vatnið til Kapernaum; og það var þegar orðið 
18 dimt, og Jesús var enn ekki kominn til þeirra. En 
vatnið tók að ókyrrast, því að veður bljes mikið. 
19 Þegar þeir nú höfðu róið hjer um bil tuttugu og 
fimm eða þrjátíu skeiðrúm, sjá þeir Jesúm gangandi 
á vatninu og kominn nálægt skipinu, og þeir urðu 
20 hræddir. En hann segir við þá: Það er jeg, óttist 
#1 ekki. Vildu þeir þá taka hann upp í skipið, og 
jafnskjótt kom skipið að landi, þar sem þeir reru að. 
Sr Daginn eftir sá fólkið, sem stóð hinumegin 
vatnsins, að þar hafði eigi verið nema einn bátur og 


236 Jóhannes 6,23—35. 


að Jesús hafði ekki stigið á skip með lærisveinum 
sinum, heldur höfðu lærisveinarnir farið einir saman, 
23 — aftur á móti voru þar komnir bátar frá Tíberías, 
nálægt þeim stað, sem þeir átu brauðið, er Drottinn 
24 hafði gjört þakkir; — þegar þvi fólkið sá, að Jesús 
var ekki þar, nje heldur lærisveinar hans, stigu þeir 
í bátana og komu til Kapernaum, til þess að leita. 
25 að Jesú. Og er þeir fundu hann hinumegin vatnsins, 
sögðu þeir við hann: Meistari, hve nær komstu hingað ? 
26 Jegús svaraði þeim og sagði: Sannlega, sannlega. 
segi jeg yður: Þjer leitið min ekki af því að þjer 
sáuð jartegnir, heldur af þvi, að þjer neyttuð brauð- 
21 anna og urðuð mettir. Aflið yður ekki þeirrar fæðu, 
sem eyðist, heldur þeirrar fæðu, sem varir til eilíifs. 
lifs, sem mannsins sonur mun gefa yður: því að hann 
28 hefir faðirinn, Guð, innsiglað. Þeir sögðu því við 
hann: Hvað eigum vjer að gjöra, til þess að vjer 
29 vinnum verk Guðs? Jesús svaraði og sagði við þá: 
Þetta er verk Guðs, að þjer trúið á þann, sem hann 
30 sendi. Þeir sögðu því við hann: Hvert tákn gjörir 
þú þá, til þess að vjer sjáum og trúum þjer? Hvaða. 
81 verk vinnur þú? Feður vorir átu manna á eyðimörk- 
inni, eins og ritað er: Brauð af himni gaf hann þeim 
82 gð eta. Þá sagði Jesús við þá: Sannlega, sannlega. 
segi jeg yður: Ekki gaf Móse yður brauð af himni, 
heldur gefur faðir minn yður hið sanna brauð af 
88 himni. Því að brauð (Guðs er það, sem stígur niður 
8t af himni og gefur heiminum lif. Þá sögðu þeir við 
85 hann: Herra, gef oss ávalt þetta brauð. Jesús sagði. 
við þá: Jeg er brauð lifsins. Þann mun ekki hungra, 
sem til min kemur, og þann aldrei þyrsta, sem á mig 


Jóhannes 6,36—51. 237 


86 trúir. En jeg hefi sagt yður, að þjer hafið sjeð mig 
21 og trúið þó ekki. Alt, sem faðirinn gefur mjer, mun 
koma til min, og þann, sem til min kemur, mun jeg 
88 alls ekki burt reka. Því að jeg hefi stigið niður af 
himni, ekki til þess að gjöra vilja minn, heldur vilja 
„39 þess er sendi mig. En þetta er vilji hans er sendi 
mig, að af öllu því sem hann hefir gefið mjer, skuli 
jeg ekki láta neitt glatast, heldur upp vekja það á 
40 efsta degi. Þvi að þetta er vilji föður mins, að hver 
sem sjer soninn og trúir á hann, hafi eilift lif; og jeg 
mun upp vekja hann á efsta degi. 
#1 Þá mögluðu Gyðingarnir um hann, af því að 
hann sagði: Jeg er það brauð, sem kom niður af 
2 himni. Og þeir sögðu: Er hann ekki Jesús, sonur 
Jósefs? Og þekkjum vjer ekki föður hans og móður? 
Hvernig segir hann þá nú: Jeg hefi stigið niður af 
48 himni? Jesús svaraði og sagði við þá: Möglið ekki 
4t yðar á meðal; enginn getur komið til mín, nema faðir- 
inn, Sem sendi mig, dragi hann, og jeg mun upp vekja 
45 hann á efsta degi. Ritað er í spámönnunum: Þeir 
munu allir verða af Guði fræddir; hver sem heyrir 
46 föðurinn og lærir, sá kemur til min. Ekki að nokkur 
hafi sjeð föðurinn, nema sá sem er frá Guði, hann 
41 hefir sjeð föðurinn. Sannlega, sannlega segi jeg yður: 
48 Sá sem trúir, hefir eilift lif. Jeg er brauð lifsins. 
49 Feður yðar átu manna í eyðimörkinni og dóu. Þetta 
50 er brauðið, sem kemur niður af himni, til þess að 
51 maður neyti af þvi og deyi ekki. Jeg er hið lifandi 
brauð, sem kom niður af himni; ef nokkur etur af 
þessu brauði, mun hann lifa til eilífðar; og það brauð, 
sem jeg mun gefa, er hold mitt, heiminum til lífs. 


238 Jóhannes 6,52—66. 


58 Þá þráttuðu Gyðingarnir sín á milli og sögðu: 
58 Hvernig getur hann gefið oss hold sitt að eta? Því 
sagði Jesús við þá: Sannlega, sannlega segi jeg yður: 
Ef þjer ekki etið hold mannsins sonar og drekkið 
54 hlóð hans, hafið þjer ekki líf í yður. Sá sem etur 
hold mitt og drekkur blóð mitt, hefir eilift líf, og jeg 
55 mun upp vekja hann á efsta degi; því að hold mitt. 
56 er sönn fæða, og blóð mitt er sannur drykkur. Sá 
sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt, sá er í mjer 
57 og jeg í honum; eins og hinn lifandi faðir sendi mig, 
og jeg lifi fyrir föðurinn, eins mun sá lifa fyrir mig, 
58 gem mig etur. Þetta er það brauð, sem komið er 
niður af himni; ekki eins og feðurnir átu og dóu; sá 
59 gem etur þetta brauð, mun lifa að eilifu. Þetta sagði 
hann í samkundunni, er hann var að kenna í Kap- 
ernaum. 
S0 Margir af lærisveinum hans, sem hlýddu á, sögðu 
þá: Hörð er þessi ræða, hver getur hlýtt á hana? 
61 En er Jesús vissi með sjálfum sjer, að lærisveinar 
hans mögluðu um þetta, sagði hann við þá: Hneykslar 
62 þetta yður? Hvað þá, ef þjer sæjuð mannsins son 
68 stíga upp þangað, sem hann áður var? Það er and- 
- inn, Sem lífgar, holdið gagnar ekkert; orðin, sem jeg 
64 hefi talað við yður, eru andi og eru lif. En þeir eru 
nokkrir meðal yðar, sem ekki trúa, — þvi að Jesús 
vissi frá upphafi hverjir þeir voru, sem ekki trúðu, 
65 og hver sá var, sem mundi svíkja hann. — Og hann 
sagði: Fyrir því hefi jeg sagt við yður: Enginn getur 
komið til min, nema honum sje það gefið af föðurnum. 
si Upp frá þessu fóru margir af lærisveinum hans 
burt frá honum aftur, og voru ekki framar með hon- 


Jóhannes 6,67—7,12. 239 


67 um. Jesús sagði því við þá tólf: Viljið þjer einnig 
68 fara burt? Símon Pjetur svaraði honum: Herra, til 
hvers ættum vjer að fara? Þú hefir orð eilifs lifs, 
69 og vjer höfum trúað og vitum, að þú ert hinn heilagi 
70 Guðs. Jesús svaraði þeim: Hefi jeg ekki útvalið 
"1 yður tólf? Og einn yðar er djöfull! En hann átti 
við Júdas, son Símonar Ískariot, því að hann varð 
síðan til að svíkja hann, einn af þeim tólf. 
Og eftir þetta ferðaðist Jesús um í Galileu, því 
að ekki vildi hann ferðast um í Júdeu, af því að 
2 Gyðingarnir sátu um lif hans. En hátið Gyðinga, 
8 laufskálahátíðin, var í nánd. Þá sögðu bræður hans 
við hann: Tak þig upp hjeðan og far til Júdeu, til 
þess að einnig lærisveinar þínir þar sjái þau verk, 
á sem þú gjörir. Því að enginn sá gjörir nokkuð leyni- 
lega, sem alkunnur vill verða; ef þú gjörir þetta, þá- 
5 sýn þig sjálfan heiminum; því að bræður hans trúðu 
6 ekki heldur á hann. Þá segir Jesús við þá: Minn 
tími er enn ekki kominn, en yðar tími er jafnan fyrir 
7 hendi. Ekki getur heimurinn hatað yður, en mig 
hatar hann, af því að jeg vitna um hann, að verk 
8hans eru vond. Farið þjer til hátiðarinnar; jeg fer 
ekki að sinni til þessarar hátíðar, því að minn tími 
9 er enn ekki fullnaður. Þetta sagði hann við þá, og 
var kyr í Galileu. 
0 En er bræður hans voru farnir til hátíðarinnar, 
þá fór hann og sjálfur þangað, ekki opinberlega, 
1 heldur eins og á laun. Gyðingarnir leituðu hans því 
12 á hátíðinni og sögðu: Hvar er-hann? Og mikill 
kurr var um hann meðal fólksins; nokkrir sögðu: 
Hann er góður maður; en aðrir sögðu: Nei, heldur 


240 - Jóhannes 7,13—27. 


18 leiðir hann fólkið í villu. Þó talaði enginn opinskátt 
um hann af ótta fyrir Gyðingunum. 
18 En er hátíðin var hálfnuð, gekk Jesús upp í 
15 helgidóminn og kendi. Gyðingana furðaði nú á því, 
og þeir sögðu: Hvaðan hefir þessi maður lærdóm 
18 sinn og hefir þó enga tilsögn hlotið? Jesús svaraði 
þeim því og sagði: Min kenning er ekki min, held- 
17 yr þess sem sendi mig. Ef sá er nokkur, sem vill 
gjöra vilja hans, hann mun, hvað kenninguna snertir, 
komast að raun um, hvort hún er frá Guði, eða jeg 
18 tala af sjálfum mjer. Sá sem talar af sjálfum sjer, 
leitar eigin vegsemdar, en sá er leitar vegsemdar 
þess er sendi hann, er sannorður, og ranglæti er ekki 
19 í honum. Gaf Móse yður ekki lögmálið, og enginn 
yðar heldur lögmálið? Hví sitjið þjer um lif mitt? 
20 Fólkið svaraði: Þú hefir anda; hver situr um lif 
21 þitt? Jesús svaraði og sagði við þá: Eitt verk 
22 gjörði jeg, og yður furðar alla á því. Móse gaf yður 
umskurnina, — ekki að hún sje frá Móse, heldur frá 
feðrunum, — og þjer umskerið mann á hvildardegi. 
23 þf maður meðtekur umskurn á hvildardegi, til þess 
að Móse-lögmál verði ekki brotið, reiðist þjer mjer 
þá fyrir það, að jeg gjörði allan manninn heilan á 
21 hvildardegi? Dæmið ekki eftir ásýndum, heldur 
dæmið rjettlátan dóm. 
#0 Þá sögðu nokkrir af Jerúsalem-búum: Er það 
26 ekki þessi maður, sem þeir sitja um að lífláta? Og 
sjá, hann talar opinberlega, og þeir segja ekkert við 
hann. Skyldu höfðingjarnir hafa komist að því með 
27 sanni, að hann sje Kristur? En um þennan mann 
vitum vjer, hvaðan hann er; en þegar Kristur kemur, 


Jóhannes 7,28—39. 241 


28 veit enginn, hvaðan hann er. Jesús kallaði þá, þar 
sem hann var að kenna í helgidóminum, og sagði: 
Bæði þekkið þjer mig og vitið, hvaðan jeg er. Og 
af sjálfum mjer er jeg ekki kominn, en sá er sann- 

2 ur, sem sendi mig, en hann þekkið þjer ekki. Jeg 
þekki hann, því að jeg er frá honum, og hann hefir 

30 gent mig. Þeir leituðust þá við að handtaka hann. 
Þó lagði enginn hendur á hann, því að stund hans 

81 yar enn ekki komin. En margir af fólkinu trúðu á 
hann og sögðu: Þegar Kristur kemur, mun hann þá 

82 sjöra fleiri jartegnir en þessi maður hefir gjört? Fari- 
searnir heyrðu, að fólkið var þannig að þrátta um 
hann; og æðstu prestarnir og Farísearnir sendu þjóna, 

88 tjl| þess að handtaka hann. Jesús sagði þvi: Enn 
þá er jeg hjá yður lítinn tíma, og fer svo til hans, er 

34 sendi mig. Þjer munuð leita mín og þjer munuð 
ekki finna mig, og þar sem jeg er, þangað getið þjer 

85 ekki komist. Gyðingarnir sögðu þá sín á milli: Hvert 
skyldi hann ætla að fara, svo að vjer finnum hann 
ekki? Skyldi hann ætla að fara til þeirra, sem 

36 dreifðir eru meðal Grikkja, og kenna Grikkjum? Hvað 
er þetta orð, sem hann sagði: Þjer munuð leita min 
og þjer munuð ekki finna mig? Og: Þar sem jeg 
er, þangað getið þjer ekki komist? 

#7 En síðasta daginn, hátíðisdaginn mikla, gekk 
Jesús fram og kallaði, segjandi: Ef nokkurn þyrstir, 

%8 þá komi hann til mín og drekki! Sá sem trúir á 
mig, úr hans kviði munu, eins og ritningin hefir sagt, 

39 renna lækir lifandi vatns. En þetta sagði hann um 
andann, er þeir mundu meðtaka, er á hann tryðu, 
því að enn þá var andinn ekki gefinn, af því að 

16 


942 Jóhannes 7,40—8,5. 


#0 Jesús var ekki enn þá dýrðlegur orðinn. Því sögðu 
nokkrir af fólkinu, sem heyrðu þessi orð: Þetta er 
41 sannarlega spámaðurinn. Aðrir sögðu: Þessi maður 
er Kristur. En sumir sögðu: Mundi Kristur þá koma 
42 frá Galíleu? Hefir ekki ritningin sagt, að Kristur 
muni koma af Daviðs sæði og frá Betlehem, þorpinu 
48 þar sem Davíð var? Nú varð ágreiningur um hann 
#4 meðal fólksins. En nokkrir af þeim vildu handtaka 
hann, þó lagði enginn hendur á hann. 
45 Þjónarnir komu þá til æðstu prestanna og Fari- 
seanna, og þeir sögðu við þá: Hví komuð þjer ekki 
46 með hann? Þjónarnir svöruðu: Aldrei hefir nokkur 
47 maður talað þannig. Farísearnir svöruðu þeim þá: 
48 Hvort hafið þjer einnig látið leiðast afvega? Hefir 
nokkur af höfðingjunum trúað á hann eða af Fari- 
49 geunum? En þessi múgur, sem ekki þekkir lögmálið, 
50 — þeir eru bölvaðir! Nikódemus, — sá sem kom til 
hans fyrrum, þótt hann væri einn af þeim, — segir 
51 við þá: Dæmir lögmál vort nokkurn mann, nema 
menn hafi yfirheyrt hann áður og viti, hvað hann 
52 hefst að? Þeir svöruðu og sögðu við hann: Ert þú 
líka frá Galileu? Rannsakaðu og sjáðu, að enginn 
spámaður kemur fram úr Galileu. 
S (Og þeir fóru hver heim til sín. 


* 8 En Jesús fór til Ólíufjallsins. En snemma morg-. 


uns kom hann aftur í helgidóminn, og alt fólkið 

kom til hans, og hann settist niður og kendi þeim. 
8 En fræðimennirnir og Farísearnir koma með konu, 
sem staðin hafði verið að hórdómi, og leiða hana 
í fram og segja við hann: Meistari, kona þessi er 
5 beinlinis staðin að því að drýgja hór. Móse hefir nú 


Jóhannes 8,6— 19. 243 


boðið oss í lögmálinu, að slíkar konur skuli grýta; 
6 hvað segir þú nú um hana? En þetta sögðu þeir til 
að freista hans, til þess að þeir hefðu eitthvað að 
ákæra hann fyrir. En Jesús laut þá niður og ritaði 
7 með fingrinum á jörðina. En þar eð þeir hjeldu 
áfram að spyrja hann, rjetti hann sig upp og sagði 
við þá: Sá yðar, sem syndlaus er, kasti fyrstur 
8 steini á hana. Og hann laut aftur niður og ritaði á 
9 jörðina með fingrinum. En er þeir heyrðu þetta, 
gengu þeir burt hver eftir annan, öldungarnir fyrstir, 
og Jesús var einn eftir og konan frammi fyrir hon- 
10 um. Ög Jesús rjetti sig upp og sagði við hana: Kona, 
lí hvar eru þeir? Sakfeldi enginn þig? En hún svar- 
aði: Enginn, herra. En Jesús sagði: Jeg sakfelli 
þig ekki heldur. Far þú; syndga ekki upp frá þessu.| 
12 Og enn talaði Jesús til þeirra og sagði: Jeg er 
ljós heimsins, hver sem fylgir mjer, mun ekki ganga 
Bí myrkrinu, heldur hafa ljós lifsins.  Farísearnir 
sögðu því við hann: Þú vitnar um sjálfan þig, 
14 vitnisburður þinn er ekki sannur. Jesús svaraði og 
sagði við þá: Þótt jeg vitni um sjálfan mig, er 
vitnisburður minn sannur; því að jeg veit, hvaðan 
jeg er kominn og hvert jeg fer. En þjer vitið ekki, 
15 hvaðan jeg kem eða hvert jeg fer. Þjer dæmið eftir 
„16 holdinu; jeg dæmi engan; og jafnvel þótt jeg dæmdi, 
er dómur minn sannur, því að jeg er ekki einn, held- 
1 ur jeg og faðirinn, sem sendi mig. Það er og ritað 
í lögmáli yðar, að vitnisburður tveggja manna sje 
1 sannur. Jeg er sá sem vitna um sjálfan mig, og 
19 faðirinn, sem sendi mig, vitnar um mig. Þeir sögðu 
„ þá við hann: Hvar er faðir þinn? Jesús svaraði: 
16* 


244 Jóhannes 8,20—31. 


Hvorki þekkið þjer mig nje föður minn; ef þjer 
20 þektuð mig, þá þektuð þjer og föður minn. Þessi 
orð talaði hann hjá fjárhirslunni, er hann var að 
kenna í helgidóminum, og enginn lagði hendur á hann, 
því að stund hans var enn ekki komin. 
1 Hann sagði nú aftur við þá: Jeg fer burt, og þjer 
munuð leita min og deyja í synd yðar. Þangað sem 
22 jeg fer, getið þjer ekki komist. Gyðingarnir sögðu 
þá: Mun hann ætla að fyrirfara sjer, þar eð hann 
segir: Þangað sem jeg fer, getið þjer ekki komist? 
28 Og hann sagði við þá: Þjer eruð neðan að, jeg er 
ofan að; þjer eruð af þessum heimi, jeg er ekki af 
24 þessum heimi. Þess vegna sagði jeg yður, að þjer 
munduð deyja í syndum yðar, því að ef þjer trúið 
ekki, að jeg sje sá sem jeg er, munuð þjer deyja Í 
25 syndum yðar. Þeir sögðu þá við hann: Hver ert 
þú? Jesús sagði við þá: Einmitt það sem jeg hefi 
26 frá upphafi talað til yðar. Jeg hefi margt um yður 
að tala og dæma; en hann, sem sendi mig, er sann- 
orður, og jeg tala það til heimsins, sem jeg hefi 
21 heyrt af honum. Þeir skildu ekki, að hann talaði 
28 um föðurinn við þá. Því sagði Jesús: Þegar þjer 
hefjið upp mannsins son, þá munuð þjer komast að 
raun um, að jeg er það, og að jeg gjöri ekkert af 
sjálfum mjer, heldur tala jeg þetta eins og faðirinn 
2 hefir kent mjer. Og sá sem sendi mig, er með mjer; 
ekki hefir hann látið mig einan, því að jeg gjöri 
80 ætið það sem honum er þóknanlegt. Þegar hann 
talaði þetta, tóku margir trú á hann. 
s Jesús sagði því við þá Gyðinga, sem tekið höfðu 
trúá hann: Ef þjer haldið stöðugt við orð mitt, þá er- 


LAERA 


Jóhannes 8,32—44. 245 


32 uð þjer sannarlega lærisveinar minir. Og þjer mun- 
uð þekkja sannleikann, og sannleikurinn mun gjöra 
88 yður frjálsa. Þeir svöruðu honum: Vjer erum sæði 
Abrahams, og höfum aldrei verið þrælar nokkurs 
manns; hvernig segir þú þá: Þjer skuluð verða 
34 frjálsir? Jesús svaraði þeim: Sannlega, sannlega 
Segi jeg yður, að sjerhver, sem drýgir syndina, er 
85 þræll syndarinnar. En þrællinn dvelur ekki um ald- 
ur og æfi í húsinu; sonurinn dvelur þar um aldur. 
86 Ef þvi sonurinn gjörir yður frjálsa, munuð þjer vera 
87 sannarlega frjálsir. Jeg veit, að þjer eruð Abrahams 
sæði, en þjer leitist þó við að lífláta mig, af því að 
88 orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Jeg tala það sem 
jeg hefi sjeð hjá föður minum; gjörið þjer þá og það, 
89 sem þjer hafið heyrt af föðurnum. Þeir svöruðu og 
sögðu við hann: Faðir vor er Abraham. Jesús seg- 
ir við þá: Ef þjer væruð Abrahams börn, þá mund- 
40 yð þjer vinna Abrahams verk. En nú leitist þjer 
við að deyða mig, mann, sem hefi talað til yðar 
sannleikann, sem jeg heyrði hjá Guði; þetta gjörði 
#1 Abraham ekki; þjer gjörið verk föður yðar. Þeir 
sögðu við hann: Vjer erum ekki hórgetnir, vjer 
42 höfum einn föður, Guð. Jesús sagði við þá: Ef 
Guð væri faðir yðar, þá elskuðuð þjer mig, þvi að 
frá Guði er jeg út genginn og kominn; því að ekki 
er jeg heldur kominn af sjálfum mjer, en hann hefir 
48 sent mig. Hví skiljið þjer ekki mál mitt? Af þvi að 
44 þjer getið ekki hlýtt á orð mitt. Þjer eigið að föður 
djöfulinn, og það sem faðir yðar girnist, viljið þjer 
gjöra. Hann var manndrápari frá upphafi, og ekki 
var hann stöðugur í sannleikanum, því að sannleiki 


246 Jóhannes 8,45—59. 


er ekki í honum; þegar hann talar lygi, talar hann 
af sínu eigin, því að lygari er hann og faðir lygar- 
45 ans. En af því að jeg tala sannleikann, trúið þjer 
48 mjer ekki. Hver yðar sannar á mig synd? Ef jeg 
#1 tala sannleikann, hví trúið þjer mjer ekki? Sá sem 
er af Guði, heyrir Guðs orð; þjer heyrið ekki, vegna 
48 þess að þjer eruð ekki af Guði. Gyðingarnir svör- 
uðu og sögðu við hann: Segjum vjer ekki rjett, að 
49 þú sjert Samverji og hafir anda? Jesús svaraði: 
Ekki hefi jeg anda, heldur heiðra jeg föður minn, en 
50 þjer smánið mig. En jeg leita ekki mins heiðurs; sá 
ól er til, sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sann- 
lega segi jeg yður: Ef nokkur varðveitir mitt orð, 
52 hann skal aldrei að eilifu sjá dauðann. Gyðingarnir 
sögðu við hann: Nú vitum vjer, að þú hefir anda. 
Abraham er dáinn og spámennirnir, og þú segir: Ef 
nokkur varðveitir mitt orð, sá mun aldrei að eilífu 
58 smakka dauðann. Ert þú meiri en faðir vor Abra- 
ham, sem er dáinn? Spámennirnir eru líka dánir. 
64 Hvilikan gjörir þú sjálfan þig? Jesús svaraði: Ef 
jeg vegsama sjálfan mig, er vegsemd min ekkert. 
Það er faðir minn, sem vegsamar mig, hann sem 
55 hjer segið, að sje Guð yðar. Og ekki þekkið þjer 
hann, en jeg þekki hann, og ef jeg segði: Jeg þekki 
hann ekki, þá mundi jeg vera lygari, eins og þjer; 
58 en jeg þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham 
faðir yðar hlakkaði til að sjá minn dag, og hann sá 
57 hann og gladdist. Þá sögðu Gyðingarnir við hann: 
Þú ert enn ekki fimtugur, og þú hefir sjeð Abraham? 
58 Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi jeg yð- 
59 yr: Áður en Abraham var, er jeg. Þeir tóku þá 


Jóhannes 9,1—15 247 


steina upp, til að kasta á hann, en Jesús duldist og 
fór út úr helgidóminun. 
9 Og er hann gekk fram hjá, sá hann mann, 
2 sem var blindur frá fæðingu. Og lærisveinar 
hans spurðu hann og sögðu: Meistari, hvor hefir 
syndgað, þessi maður eða foreldrar hans, að hann 
3 skyldi fæðast blindur? Jesús svaraði: Hvorki synd- 
gaði hann nje foreldrar hans, heldur er það til þess, 
í að Guðs verk verði opinber á honum. Oss ber að 
vinna verk þess er sendi mig, meðan dagur er; það 
5 kemur nótt, þegar enginn getur unnið. Meðan jeg 
Ser í heiminum, er jeg heimsins ljós. Þá er hann 
hafði þetta sagt, hrækti hann á jörðina, gjörði leðju 
7 úr hrákanum og reið leðjunni á augu hans. Og hann 
sagði við hann: Far þú og þvo þjer í Silóam-laug, 
— sem er útlagt: sendur; — fór hann þá burt og 
8 þvoði sjer og kom aftur sjáandi. Þá sögðu nágrann- 
arnir og þeir, sem höfðu sjeð hann áður, því hann 
var ölmusumaður: Er það ekki sá, sem setið hefir 
9 og beiðst ölmusu? Nokkrir sögðu: Það er hann. 
Aðrir sögðu: Nei, en hann er líkur honum. Sjálfur 
10 sagði hann: Jeg er sá hinn sami. Þeir sögðu þá 
ti við hann: Hvernig opnuðust þá augu þin? Hann 
svaraði: Maðurinn, sem heitir Jesús, gjörði leðju og 
reið á augu min og sagði við mig: Far þú til Silóam 
og þvo þjer. En er jeg nú fór og þvoði mjer, fekk 
1? jeg sjónina. Og þeir sögðu við hann: Hvar er hann? 
18 Hann segir: Jeg veit það ekki. 
Þeir færa nú manninn, sem áður var blindur, til Fari- 
seanna,; en hvildardagur var þann dag, er Jesús bjó til leð- 
15 juna oglauk upp augum hans. Nú spurðu líka Farísearnir 


248 Jóhannes 9,16—25. 


hann aftur, hvernig hann hefði fengið sjónina; en 
hann sagði við þá: Hann lagði leðju á augu min, 
16 og jeg þvoði mjer, og nú er jeg sjáandi. Þá sögðu 
nokkrir af Fariseunum: Ekki er maður þessi frá 
Guði, fyrst hann heldur ekki hvildardaginn. En aðrir 
sögðu: Hvernig getur syndugur maður gjört slíkar 
17 jartegnir? Og ágreiningur var með þeim. Þeir segja 
þá aftur við hinn blinda: Hvað segir þú um hann, 
þar sem hann lauk upp augum þínum? En hann 
18 sagði: Hann er spámaður. En Gyðingarnir trúðu 
því þá ekki um hann, að hann hefði verið blindur 
og væri orðinn sjáandi, fyr en þeir kölluðu á foreldra 
19 mannsins, sem var orðinn sjáandi, og spurðu þau og 
sögðu: Er þetta sonur ykkar, sem þið segið, að hafi 
verið fæddur blindur? Hvernig er hann þá nú orð- 
20 inn sjáandi? Foreldrar hans svöruðu og söðu: Við 
vitum, að hann er sonur okkar, og að hann fæddist 
21 blindur. En hvernig hann nú er orðinn sjáandi, vit- 
um við ekki, eða hver hefir lokið upp augum hans, 
það vitum við ekki. Spyrjið hann sjálfan; hann 
hefir aldurinn; hann getur sjálfur talað fyrir sig. 
22 þetta sögðu foreldrar hans, vegna þess að þau óttuð- 
ust Gyðingana, af því að nú höfðu Gyðingarnir kom- 
ið sjer saman um, að ef nokkur maður játaði, að 
hann væri Kristur, skyldi hann samkundurækur. 
28 Þess vegna sögðu foreldrar hans: Hann hefir aldur- 
4 inn, spyrjið hann sjálfan. Þeir kölluðu þá í annað 
sinn á manninn, Sem hafði verið blindur, og sögðu 
við hann: Gef þú Guði dýrðina; vjer vitum, að þessi 
2% er syndari. Þá svaraði hann: Hvort hann er synd- 
ari, Veit jeg ekki; eitt veit jeg, að jeg, sem var 


Jóhannes 9,27—41. 249 


blindur, er nú sjáandi. Þeir sögðu þá við hann: 
Hvað gjörði hann við þig? Hvernig lauk hann upp 
21 gugum þinum? Hann svaraði þeim: Jeg hefi þegar 
sagt yður það, og þjer heyrðuð ekki; hvers vegna 
viljið þjer heyra það aftur? Hvort viljið þjer lika 
38 verða lærisveinar hans? Og þeir atyrtu hann og 
sögðu: Þú ert lærisveinn hans, en vjer erum læri- 
2 sveinar Móse. Vjer vitum, að Guð hefir talað við 
Móse, en um þennan mann vitum vjer ekki, hvaðan 
80 hann er. Maðurinn svaraði og sagði við þá: Þá er 
þetta þó undarlegt, að þjer vitið ekki, hvaðan hann 
$1 er, og hann lauk upp augum minum. Vjer vitum, 
að Guð heyrir ekki syndara, en ef einhver er guð- 
rækinn og gjörir vilja hans, þann mann heyrir hann. 
82 Aldrei hefir það heyrst, að nokkur hafi opnað augu 
8 þess, er var fæddur blindur. Væri þessi maður ekki 
84 frá Guði, þá gæti hann ekkert gjört. Þeir svöruðu 
og sögðu við hann: Állur ert þú í syndum fæddur, 
og þú ert að kenna oss! Ög þeir ráku hann út. 
að Jesús frjetti, að þeir hefðu rekið hann út, og er 
hann fann hann, sagði hann: Trúir þú á Guðs son? 
86 Hann svaraði og sagði: Hver er sá, herra, að jeg 
87 geti trúað á hann? Jesús sagði við hann: Bæði 
hefir þú sjeð hann og hann er sá sem við þig talar. 
88 En hann sagði: Jeg trúi, herra! og hann fjell fram 
80 fyrir honum. Og Jesús sagði: Til dóms er jeg kom- 
inn í þennan heim, til þess að þeir sem ekki sjá, 
verði sjáandi, og þeir sem sjáandi eru, verði blindir. 
40 Þetta heyrðu þeir af Faríseunum, sem hjá honum 
voru, og Sögðu við hann: Hvort erum vjer þá líka 
#1 blindir? Jesús sagði við þá: Ef þjer væruð blindir, 


250 Jóhannes 10,1—15,. 


hefðuð þjer ekki synd, en nú segið þjer: Vjer er- 
um sjáandi. Synd yðar helzt við. 
1 O Sannlega, sannlega segi jeg yður: Sá sem ekki 
gengur um dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur stígur 
2 yfir annarstaðar, sá er þjófur og ræningi. En sá sem 
gengur inn um dyrnar, hann er hirðir sauðanna. 
8 Fyrir honum lýkur dyravörðurinn upp og sauðirnir 
heyra raust hans, og hann kallar sauði sína með 
4 nafni og fer út með þá. Þegar hann hefir látið út 
alla sauði sína, gengur hann á undan þeim og sauð- 
irnir fylgja honum, af því að þeir þekkja raust hans; 
5 en ókunnugum fylgja þeir alls ekki, heldur munu 
þeir flýja frá honum, af því þeir þekkja ekki raust 
$ ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jesús þeim, en þeir 
skildu ekki, hvað það var, sem hann talaði til þeirra. 
7 Jesús sagði því aftur við þá: Sannlega, sann- 
Slega segi jeg yður: Jeg er dyr sauðanna. Állir, 
sem komu á undan mjer, eru þjófar og ræningjar, 
9 en sauðirnir hlýddu þeim ekki. Jeg er dyrnar; ef 
einhver gengur inn um mig, sá mun hólpinn verða, 
og hann mun ganga inn og ganga út og fá fóður. 
10 þjófurinn kemur ekki nema til þess að stela og slátra 
og eyða. Jeg er kominn, til þess að þeir hafi lif og 
1 hafi nægtir. Jeg er góði hirðirinn; góði hirðirinn 
12 gefur lif sitt út fyrir sauðina; leiguliðinn og sá sem 
ekki er hirðir og ekki á sauðina, sjer úlfinn koma, 
og yfirgefur sauðina og flýr, — og úlfurinn hremmir 
18 þá og tvístrar þeim, -- af því að hann er leiguliði 
14 og honum er ekki ant um sauðina. Jeg er góði hirð- 
15 jrinn, og jeg þekki mína, og mínir þekkja mig, eins 
og faðirinn þekkir mig og jeg þekki föðurinn; og jeg 


Jóhannes 10,16-—-32. 251 


16 sef út lif mitt fyrir sauðina. Og jeg hefi aðra sauði, 
sem ekki eru af þessu sauðabyrgi; þá byrjar mjer 
og að leiða, og þeir munu heyra mína raust; og það 

17 mun verða ein hjörð, einn hirðir. Fyrir því elskar 
faðirinn mig, að jeg læt lif mitt, til þess að jeg taki 

18 það aftur. Enginn tekur það frá mjer, heldur læt 
jeg það sjálfviljuglega. Jeg hefi vald til að láta það, 
og jeg hefi vald til að taka það aftur. Þetta boðorð 
hefi jeg meðtekið af föður minum. 

sg Enn varð ágreiningur meðal Gyðinganna vegna 

20 þessara orða. Og margir þeirra sögðu: Hann hefir 

21 anda og er óður, hví hlýðið þjer á hann? Aðrir 
sögðu: Þetta eru ekki orð manns, sem haldinn er 
af anda; mun andi geta opnað augu blindra? 

Ss Nú kom vigsluhátíðin í Jerúsalem, og þá var 

2 vetur. Og Jesús var á gangi í helgidóminum í súlna- 

4 göngum Salómons. Þá flyktust Gyðingarnir að hon- 
um og sögðu við hann: Hversu lengi ætlar þú að 
halda sálum vorum í óvissu? Ef þú ert Kristur, þá 

2% seg oss það berlega. Jesús svaraði þeim: Jeg hefi 
sagt yður það, en þjer trúið ekki. Verkin, sem jeg 

2 gjöri í nafni föður mins, þau vitna um mig. En þjer 
trúið ekki, þvi að þjer eruð ekki af minum sauðum. 

#1 Mínir sauðir heyra raust mína, og jeg þekki þá, og 

2 þeir fylgja mjer, og jeg gef þeim eilift lif, og þeir 
skulu aldrei að eilífu glatast, og enginn skal slíta þá 

úr hendi minni. Faðir minn, sem hefir gefið mjer 
þá, er öllum meiri, og enginn getur slitið þá úr hendi 

30 föðursins. Jeg og faðirinn erum eitt. Enn tóku 

% Gyðingarnir upp steina, til að grýta hann. Jesús 

% svaraði þeim: Mörg góðverk sýndi jeg yður frá 


252 Jóhannes 10,33—11,4. 


föðurnum; fyrir hvert af þessum verkum grýtið þjer 
83 mig? Gyðingarnir svöruðu honum: Fyrir gott verk 
grýtum vjer þig ekki, heldur fyrir guðlast og fyrir 
það, að þú, sem ert maður, gjörir sjálfan þig að 
84 Guði. Jesús svaraði þeim: Er ekki ritað í lögmáli 
85 yðar: Jeg hefi sagt: Þjer eruð guðir. Ef hann kall- 
ar þá guði, sem Guðs orð kom til, og ritningin getur 
86 ekki raskast, segið þjer þá við þann, sem faðirinn 
helgaði og sendi í heiminn: Þú guðlastar! af því að 
87 jeg sagði: Jeg er sonur Guðs? Ef jeg gjöri ekki 
88 verk föður mins, þá trúið mjer ekki. En ef jeg 
gjöri þau, þá trúið verkunum, þótt þjer ekki trúið: 
mjer, til þess að þjer vitið og komist að raun um, 
20 að faðirinn er í mjer og jeg í föðurnum. Þá leituð- 
ust þeir aftur við að taka hann, en hann komst burt: 
úr höndum þeirra. 
st Og hann fór aftur yfir um Jórdan til þess stað- 
ar, þar sem Jóhannes skirði fyrst, og dvaldi þar- 
#1 Ög margir komu til hans, og þeir sögðu: Jóhannes 
gjörði að sönnu enga jartegn, en alt það sem Jó- 
2 hannes sagði um hann, var satt. Og þar trúðu 
margir á hann. 
11 En maður nokkur var sjúkur, Lasarus frá Bet- 
aníu, úr þorpi Maríu og Mörtu systur hennar. 
2 En María var sú, sem smurði Drottin smyrslum og 
þerraði fætur hans með hári sínu, og það var bróðir 
8 hennar Lasarus, sem var sjúkur. Sendu þær systur 
þvi til hans og ljetu segja honum: Herra, sjá, sá 
4 sem þú elskar, er sjúkur. En er Jesús heyrði það, 
sagði hann: Þessi sótt er ekki til dauða, heldur 
vegna dýrðar Guðs, til þess að sonur Guðs vegsamist 


Jóhannes 11,5—21. 253 


* fyrir hana. En Jesús elskaði þau Mörtu og systur 
% hennar og Lasarus. Þegar hann nú heyrði, að hann 
væri sjúkur, dvaldi hang þó tvo daga á þeim stað, 
7 þar sem hann var. Siðan segir hann eftir þetta við 
8 lærisveinana: Förum aftur til Júdeu. Lærisvein- 
arnir segja við hann: Meistari, nýlega ætluðu Gyð- 
ingarnir að grýta þig, og nú fer þú þangað aftur! 
9 Jesús svaraði: Eru ekki tólf stundir í deginum? Ef 
einhver er á gangi að degi til, hrasar hann ekki, því 
10 að hann sjer ljós þessa heims; en ef hann er á gangi 
' á næturþeli, hrasar hann, af því að ljósið er ekki í 
1 honum. Þetta talaði hann, og eftir það segir hann 
við þá; Lasarus vinur vor er sofnaður, en jeg fer 
2 nú að vekja hann. Lærisveinarnir sögðu þá við 
hann: Herra, ef hann er sofnaður, þá mun honum 
18 batna. En Jesús hafði talað um dauða hans, en þeir 
lá hjeldu, að hann ætti við hvíld svefnsins; því sagði 
Jesús þeim þá með berum orðum: Lasarus er dáinn; 
15 0g það gleður mig yðar vegna, að jeg var þar ekki, 
til þess að þjer skulið trúa. En förum nú til hans. 
18 Þá sagði Tómas, sem kallaður er Didymos, við sam- 
lærisveina sína: Vjer skulum og fara, til þess að 
vjer deyjum með honum. 
17 En er Jesús nú kom, varð hann þess vís, að 
18 hann hafði þegar legið fjóra daga í gröfinni. En 
Betanía var nálægt Jerúsalem, hjer um bil fimtán 
19 skeiðrúm þaðan. En margir af Gyðingum voru komnir 
til Mörtu og Maríu, til þess að hugga þær eftir bróð- 
20 uyrinn. Þegar Marta nú heyrði, að Jesús kæmi, gekk 
#1 hún á móti honum, en Maria sat heima. Marta sagði 
þá við Jesúm: Herra, ef þú hefðir verið hjer, væri 


254 Jóhannes 11,22—37. 


22 bróðir minn ekki dáinn. Einnig nú veit jeg, að hvað 
sem þú biður Guð um, það mun Guð veita þjer. 
23 Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upp rísa. 
% Marta segir við hann: "Jeg veit, að hann mun upp 
23 rísa í upprisunni á efsta degi. Jesús sagði við hana: 
Jeg er upprisan og lifið; sá sem trúir á mig, mun 
26 lifa, þótt hann deyi. Og hver sá sem lifir og trúir 
á mig, hann skal aldrei að eilifu deyja. Trúir þú 
27 þessu? Hún segir við hann: Já, herra, jeg hefi trú- 
„ að, að þú ert Kristur, sonur Guðs, sem kemur í heim- 
inn. Og er hún hafði þetta mælt, fór hún burt og 
kallaði á systur sína Maríu, og sagði einslega: Meist- 
2 arinn er hjer og vill finna þig. En hún stóð skjótt 
80 ypp, er hún heyrði þetta, og fór til hans. En Jesús 
var enn ekki kominn til þorpsins, heldur var hann 
enn á þeim stað, þar sem Marta hafði mætt honum. 
81 Þegar nú Gyðingarnir, sem voru hjá Maríu í húsinu 
og voru að hugga hana, sáu, að hún stóð upp og 
gekk út í skyndi, fóru þeir eftir henni og hugðu, að 
82 hún færi til grafarinnar, til að gráta þar. En er 
María nú kom þangað sem Jesús var, og sá hann, 
fjell hún honum til fóta og sagði við hann: Herra, 
ef þú hefðir verið hjer, væri bróðir minn ekki dáinn. 
88 Þegar nú Jesús sá hana gráta og Gyðingana gráta, 
sem með henni höfðu komið, hrygðist hann í andan- 
84 um og komst sjálfur við og sagði: Hvar hafið þjer 
lagt hann? Þeir segja við hann: Herra, kom þú og 
55 sjá. Jesús táraðist. Þá sögðu Gyðingarnir: Sjá, hve 
88 hann hefir elskað hann. En nokkrir sögðu: Gat 
81 ekki þessi maður, sem opnaði augu hins blinda, einnig 
Sjeð svo um, að þessi maður skyldi ekki deyja? 


Jóhannes 11,38—50. 255 


28 Jegús hrygðist þá aftur með sjálfum sjer og kemur 
til grafarinnar; en hún var hellir og lá steinn fyrir 
39 honum. Jesús sagði: Takið steininn burt. Marta, 
systir hins framliðna, segir við hann: Herra, það er 
nú þegar komin nálykt af honum, því að hann hefir 
40 legið þar fjóra daga. Jesús segir við hana: Sagði 
jeg þjer ekki, að ef þú tryðir, mundir þú sjá dýrð 
#1 (Guðs? Þeir tóku þá steininn burt, en Jesús hóf upp 
augu sín og mælti: Faðir, jeg þakka þjer, að þú 
42 hefir heyrt mig. Jeg vissi að sönnu, að þú ávalt 
heyrir mig, en vegna mannfjöldans, sem stendur hjer 
umhverfis, sagði jeg það, til þess að þeir skuli trúa, 
48 að þú hafir sent mig. Og er hann hafði þetta mælt, 
44 kallaði hann hárri röddu: Lasarus, kom þú út! Og 
hinn dáni kom út, bundinn líkblæjum á fótum og 
höndum, og fyrir andlit hans var bundinn sveita- 
dúkur. Jesús segir við þá: Leysið hann og látið 
hann fara. 
ha Margir af Gyðingunum, sem komnir voru til 
Maríu og höfðu sjeð það sem hann gjörði, trúðu á 
46 hann. En nokkrir þeirra fóru til Faríseanna og sögðu 
þeim, hvað Jesús hefði gjört. 
sá Æðstu prestarnir og Farísearnir söfnuðu því ráð- 
inu saman og sögðu: Hvað eigum vjer að gjöra? 
48 Því að þessi maður gjörir margar jartegnir. Ef vjer 
látum hann nú afskiftalausan, munu allir trúa á hann, 
og svo munu Rómverjar koma og taka bæði land 
49 vort og þjóð. En einn af þeim, Kaifas, sem það ár 
50 var æðsti prestur, sagði við þá: Þjer vitið alls ekk- 
ert og hugleiðið ekki heldur, að yður er gagnlegra, 
að einn maður deyi fyrir lýðinn, en að öll þjóðin 


256 Jóhannes 11,51—12,5. 


51 fyrirfarist. En þetta talaði hann ekki af sjálfum 
sjer, heldur spáði hann, með því að hann var æðsti 
prestur það ár, að Jesús ætti að deyja fyrir þjóðina, 

52 og ekki einungis fyrir þjóðina, heldur til þess að 
hann einnig safnaði í eina heild hinum sundur dreifðu 

58 börnum Guðs. Upp frá þeim degi ráðguðust þeir því 
um að lifláta hann. 

Á Jesús gekk því ekki framar berlega um meðal 
Gyðinganna, heldur fór hann burt þaðan út á lands- 
bygðina nálægt eyðimörkinni, til bæjar, sem heitir 
Efraím, og þar dvaldist hann ásamt lærisveinunum. 

55 Wn páskar Gyðinga voru í nánd. Og margir fóru úr 
landsbygðinni upp til Jerúsalem fyrir páskana, til að 

56 hreinsa sig. Þeir leituðu þá að Jesú, og sögðu hver 
við annan, þar sem þeir stóðu í helgidóminum: Hvað 
virðist yður? Ætli hann komi alls ekki til hátíðar- 

51 innar? En æðstu prestarnir og Farísearnir höfðu þá 
gefið þá skipun, að ef nokkur vissi, hvar hann væri, 
skyldi hann segja til, svo að þeir gætu handtekið 
hann. | 
12 Sex dögum fyrir páska kom Jesús þá til Bet- 

aniu, þar sem Lasarus var, sem Jesús hafði 

2 vakið upp frá dauðum. Þá gjörðu menn honum þar 
kvöldverð, og Marta gekk um beina, en Lasarus var 

8 einn af þeim, sem sátu til borðs með honum. Þá tók 
Maria pund af ómenguðum og dýrum nardus-smyrsl- 
um og smurði fætur Jesú, og þerraði með hári sínu 

4 fætur hans, en húsið fyltist af ilm smyrslanna. Þá 
segir Júdas Ískaríot, einn af lærisveinum hans, sem 

5 síðan varð til þess að svíkja hann: Hví voru þessi 
smyrsl ekki seld fyrir þrjú hundruð denara og gefin 


Jóhannes 12,6—19. 257 


$ fátækum? En þetta sagði hann ekki af því, að hon- 
um væri ant um fátæka, heldur af því að hann var 
þjófur; og með því að hann hafði pyngjuna, tók hann 

7 það sem í hana var látið. Þá sagði Jesús: Lát hana 
í friði; hún hefir geymt þetta til greftrunardags míns; 

8 þvi að fátæka hafið þjer ávalt hjá yður, en mig hafið 
þjer ekki ávalt. 

# Nú komst almenningur meðal Gyðinga að þvi, 
að hann væri þar, og þeir komu ekki að eins vegna 
Jesú, heldur og til að sjá Lasarus, sem hann hafði 

10 vakið upp frá dauðum. En æðstu prestarnir ráðg- 

tl yðust um að deyða einnig Lasarus; því að hans vegna 
fóru margir Gyðingar og trúðu á Jesúm. 

12 Daginn eftir, þegar hinn mikli fjöldi, sem kom- 
inn var til hátíðarinnar, heyrði, að Jesús væri að 

48 koma til Jerúsalem, tóku þeir pálmaviðargreinar og 
gengu út til móts við hann, og þeir hrópuðu: Hósanna, 
blessaður sje sá, sem kemur í nafni Drottins, Ísraels- 

1é konungurinn! En Jesús fekk sjer ungan asna og 

1 settist upp á hann, eins og ritað er: Óttast ekki, 
dóttir Ston! sjá, konungur þinn kemur ríðandi á ösnu- 

16 fola. Þetta skildu ekki lærisveinar hans í fyrstu; 
en þegar Jesús var dýrðlegur orðinn, mintust þeir 
þess, að þetta var ritað um hann, og að þeir höfðu gjört 

17 þetta honum til handa. En fólkið, sem var með hon- 
um, er hann kallaði Lasarus út úr gröfinni og upp- 

18 vakti hann frá dauðum, vitnaði nú. Þess vegna gekk 
og múgurinn á móti honum, því að menn höfðu heyrt, 

19 að hann hefði gjört þessa jartegn. Þá sögðu Faríse- 
searnir sin á milli: Þjer sjáið, að þjer komið engu 
til vegar. Sjá, allur heimur eltir hann. 

17 


258 Jóhannes 12,20—34. 


20 En meðal þeirra, sem fóru upp til þess að til- 
21 þiðja á hátíðinni, voru nokkrir Grikkir. Þeir gengu 
þá til Filippusar frá Betsaida í Galileu, og báðu hann 
22 og sögðu: Herra, oss langar til að sjá Jesúm. fFil- 
ippus kemur og segir Andrjesi. Andrjes og Filippus 
28 koma og segja Jesú. En Jesús svarar þeim og segir: 
Stundin er komin, að mannsins sonur verði dýrðlegur. 
24 Sannlega, sannlega segi jeg yður: Deyi ekki hveiti- 
kornið, sem fellur í jörðina, verður það einsamalt, 
25 en deyi það, ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar 
lif sitt, glatar þvi, og sá sem hatar líf sitt í þessum 
26 heimi, mun varðveita það til eilífs lífs. Hver sem 
þjónar mjer, fylgi mjer eftir, og hvar sem jeg er, 
þar skal og þjónn minn vera; hvern sem mjer þjón- 
21 ar, hann mun faðirinn heiðra. Nú er sál min skelfd, 
og hvað á jeg að segja? Faðir, frelsa þú mig frá 
þessari stundu? En vegna þessa er jeg kominn að 
28 þessari stundu. Faðir, gjör nafn þitt dýrðlegt. Þá 
kom rödd af himni: Bæði hefi jeg gjört það dýrð- 
29 legt og mun aftur gjöra það dýrðlegt. En fólkið, 
sem stóð þar og heyrði, sagði þá, að þruma hefði 
komið. Aðrir sögðu: Engill talaði við hann. 
80 Jesús svaraði og sagði: Ekki min, heldur yðar vegna 
81 kom rödd þessi. Nú gengur dómur yfir heim þenn- 
82 an, nú skal höfðingja þessa heims kastað út. Og jeg 
mun, er jeg verð hafinn frá jörðu, draga alla til mín. 
88 En þetta sagði hann, til þess að tákna, með hvaða 
84 dauðdaga hann mundi deyja. Mannfjöldinn svaraði 
honum þá: Vjer höfum heyrt í lögmálinu, að Kristur 
verði til eilifðar, og hvernig segir þú þá: Mannsins 
sonur á að verða hafinn upp? Hver er þessi mannsins 


Jóhannes 12,35—48. 259 


85 sonur? Þá sagði Jesús við þá: Stutta stund er ljósið 
enn á meðal yðar; gangið meðan þjer hafið ljósið, 
til þess að myrkrið komi ekki yfir yður; og sá sem 

86 gengur í myrkrinu, veit ekki hvert hann fer. Meðan 
þjer hafið ljósið, þá trúið á ljósið, til þess að þjer 
verðið ljóssins synir. | 

| Þetta talaði Jesús og fór burt og fól sig fyrir 

87 þeim. En þótt hann hefði gjört svo margar jartegnir 

88 í augsýn þeirra, trúðu þeir þó ekki á hann; til þess 
að rættist orð Jesajasar spámanns, sem hann hafði 
talað: Drottinn, hver trúði því, sem hann heyrði hjá 

89 0sg? og hverjum opinberaðist armleggur Drottins? Þess 
vegna gátu þeir ekki trúað, því að Jesajas hefir sagt 

40 á öðrum stað: Hann hefir blindað augu þeirra og for- 
hert hjörtu þeirra, til þess að þeir ekki sjái með aug- 
unum og skilji með hjartanu og snúi sjer, og jeg lækni þá. 

tl Þetta sagði Jesajas, af því að hann sá dýrð hans og 

42 talaði um hann. En þó trúðu einnig margir af höfð- 
ingjunum á hann, en vegna Fariseanna játuðu þeir 

#8 ekki, til þess að þeir yrðu ekki samkundurækir; því 
að þeir elskuðu lofstir manna meir en Guðs dýrð. 

44 En Jesús kallaði og sagði: Sá sem trúir á mig, 
hann trúir ekki á mig, heldur á þann sem sendi mig; 

45 go sá sem sjer mig, sjer þann sem sendi mig. Jeg 

46 er ljós í heiminn komið, til þess að hver sem á mig 

#1 trúir, sje ekki í myrkrinu; og ef einhver heyrir orð 
min og gætir þeirra ekki, þá dæmi jeg hann ekki, 
því að ekki er jeg kominn til að dæma heiminn, 

#8 heldur til þess að frelsa heiminn. Sá sem hafnar 
mjer og meðtekur ekki orð mín, hefir þann sem 
dæmir hann; orðið, sem jeg hefi talað, það mun dæma 

17* 


260 Jóhannes 12,49—13,11. 


49 hann á efsta degi. Því að jeg hefi ekki talað af 
sjálfum mjer, heldur hefir faðirinn, sem sendi mig, 
sjálfur gefið mjer boðorð, hvað jeg skuli segja og 

50 hvað jeg skuli tala. Og jeg veit, að boðorð hans er 
eilíft líf; það sem jeg því tala, það tala jeg eins og 
faðirinn hefir sagt mjer. 
| 3 En fyrir páskahátiðina — Jesús, sem vissi, að 

stund hans var komin, að hann færi burt 
úr heimi þessum til föðursins, og hafði elskað sina, 

2 þá er í heiminum voru, elskaði þá alt til enda. Og 
er kvöldmáltíð stóð yfir — en djöfullinn hafði þegar 
skotið þvi í brjóst Júdasi Símonarsyni Ískaríot, að 

% svíkja hann, og þó að Jesús vissi, að faðirinn hefði 
selt honum í hendur alla hluti og að hann var út- 

4 genginn frá Guði og fór til Guðs, stendur hann upp 
frá máltíðinni og leggur af sjer yfirhöfnina, og hann 
5 tók lindúk og gyrti sig. Eftir það hellir hann vatni 
í mundlaug, og tók að þvo fætur lærisveinanna og 
6 þerra með lindúk þeim, er hann var gyrtur. Kemur 
hann þá til Símonar Pjeturs. Hann segir við hann: 
7 Herra, þvær þú fætur mína? Jesús svaraði og sagði 
við hann: Nú skilur þú ekki það sem jeg gjöri, en 

8seinna munt þú skilja það. Pjetur segir við hann: 
Aldrei til eilífðar skalt þú þvo fætur mína. Jesús svar- 
aði honum: Ef jeg ekki þvæ þig, hefir þú ekki hlut 

9 með mjer. Símon Pjetur segir við hann: Herra, þá 
ekki einungis fætur mína, heldur einnig hendurnar 

10 og höfuðið. Jesús segir við hann: Sá sem þveginn 
er, þarf ekki að þvost nema á fótum, heldur er hann 

1 allur hreinn, og þjer eruð hreinir, en ekki allir; því 
að hann þekti þann, sem varð til þess að svíkja 


Jóhannes 13,12—25. 261 


hann; fyrir því sagði hann: Þjer eruð ekki allir 
hreinir. 
12 Þegar hann nú hafði þvegið fætur þeirra og tekið 
yfirhöfn sína og sest aftur, sagði hann við þá: Skiljið 
18 þjer, hvað jeg hefi gjört við yður? Þjer kallið mig: 
„meistari! og >herra!c og þjer mælið rjett, því að 
Itjeg er það. Ef þá jeg, herrann og meistarinn, hefi 
þvegið fætur yðar, ber einnig yður að þvo hver ann- 
15 grg fætur; þvi að jeg hefi gefið yður eftirdæmi, til 
þess að þjer breytið eins og jeg breytti við yður. 
16 Sannlega, sannlega segi jeg yður: Ekki er þjónn 
meiri en húsbóndi hans; ekki er heldur postuli meiri 
17 en sá er sendi hann. Ef þjer skiljið þetta, eruð þjer 
18 sælir, ef þjer breytið eftir þvi. Jeg tala ekki um 
„yður alla; jeg þekki þá, sem jeg hefi útvalið, en til 
þess að ritningin rætist: Sá sem brauð mitt etur, 
19 hefir lyft upp hæl sínum á móti mjer. Hjeðan af segi 
jeg yður það, áður en það kemur fram, til þess að þjer 
trúið, þegar það er komið fram, að jeg er það. 
20 Sannlega, sannlega segi jeg yður: Hver sem með- 
tekur þann er jeg sendi, sá meðtekur mig, en sá sem 
meðtekur mig, meðtekur hann sem sendi mig. 
21 En er Jesús hafði þetta mælt, hrærðist hann Í 
andanum og vitnaði og sagði: Sannlega, sannlega 
22 segi jeg yður, að einn af yður mun svíkja mig. Þá 
litu lærisveinarnir hver á annan og voru Í óvissu, 
2 um hvern hann talaði. Þar var einn af lærisveinum 
hans, sem sat til borðs í faðmi Jesú, sá sem Jesús 
34 elskaði. Simon Pjetur gefur honum nú bendingu og 
segir við hann: Seg þú hver sá er, sem hann talar 
% um? Ög er hinn þannig hallaði sjer upp að brjósti 


262 Jóhannes 13,26—38. 


Jesú, segir hann við hann: Herra, hver er það? 
26 Þá svaraði Jesús: Hann er það, sem jeg gef bita þann, 
sem jeg nú dýfi í Er hann nú hafði dyfið í, tekur 
hann bitann og rjettir Júdasi Símonarsyni Ískariot. 
21 Og eftir að hann hafði fengið bitann, fór Satan inn 
„í hann. Þá segir Jesús við hann: Það sem þú gjör- 
2%ir, það gjör þú skjótt. En enginn þeirra, sem til 
borðsins sátu, vissi í hverju skyni hann sagði þetta 
29 við hann; því sumir hjeldu, af því að Júdas hafði 
pyngjuna, að Jesús hefði sagt honum: Kaup þú það, 
sem vjer þurfum til hátíðarinnar, eða að hann skyldi 
30 efa eitthvað fátækum. Þegar hann nú hafði tekið 
við bitanum, gekk hann þegar út; en þá var nótt. 
si Þegar hann nú var genginn út, segir Jesús: Nú 
er mannsins sonur dýrðlegur orðinn og Guð er orð- 
82 inn dýrðlegur í honum, og Guð mun gjöra hann dýrð- 
legan í sjer, og mun hann brátt gjöra hann dýrð- 
88 Jeean. Börnin min, skamma stund er jeg enn þá hjá 
yður; þjer munuð leita min; og eins og jeg sagði við 
Gyðingana: Þangað sem jeg fer, getið þjer ekki 
84 komist, það segi jeg nú við yður. Nýtt boðorð gef 
jeg yður, að þjer elskið hver annan; eins og jeg hefi 
95 elskað yður, að þjer einnig elskið hver annan. Af 
því skulu allir þekkja, að þjer eruð mínir lærisvein- 
ar, ef þjer berið elsku hver til annars. 
se Simon Pjetur segir við hann: Herra, hvert fer 
þú? Jesús svaraði: Þangað sem jeg fer, getur þú ekki 
87 fylgt mjer nú, en seinna munt þú fylgja mjer. Pjetur 
segir við hann: Herra, hvers vegna get jeg ekki 
fylgt þjer nú þegar? Jeg vil leggja lif mitt í söl- 
88 uyrnar fyrir þig. Jesús svarar: Vilt þú leggja lif 


Jóhannes 14,1— 13. 263 


þitt í sölurnar fyrir mig? Sannlega, sannlega segi 
jeg þjer: Ekki mun haninn gala, fyr en þú hefir 
afneitað mjer þrisvar. 
1 4 Hjarta yðar skelfist ekki; trúið á Guð og trúið 
á mig. Í húsi föður mins eru mörg híbýli; 
væri ekki svo, hefði jeg sagt yður það. Því jeg fer 
3 burt að búa yður stað; og þegar jeg er farinn burt, 
og hefi búið yður stað, kem jeg aftur og mun taka 
yður til sjálfs mín, til þess að þjer sjeuð og þar sem 
íjeg er. Og þjer þekkið veginn.þangað sem jeg fer. 
5 Tómas segir við hann: Herra, vjer vitum ekki hvert 
þú fer; hvernig skyldum vjer þá þekkja veginn? 
8 Jesús segir við hann: Jeg er vegurinn og sannleik- 
urinn og lifið; enginn kemur til föðursins nema fyrir 
7mig. Ef þjer hefðuð þekt mig, hefðuð þjer og þekt 
föður minn, og hjeðan í frá þekkið þjer hann og 
8 hafið sjeð hann. Filippus segir við hann: Herra, 
%sýn þú oss föðurinn, og þá nægir oss. Jesús segir 
við hann: Svo langa stund hefi jeg með yður verið, 
og þú, Filippus, þekkir mig ekki? Sá sem hefir sjeð 
mig, hefir sjeð föðurinn; hvernig segir þú: Sýn þú 
10 oss föðurinn? Trúir þú ekki, að jeg er í föðurnum 
og faðirinn í mjer? Þau orð, sem jeg tala til yðar, 
þau tala jeg ekki af sjálfum mjer; en faðirinn, sem 
11 í mjer er, hann gjörir verk sín. Trúið mjer, að jeg 
er í föðurnum og faðirinn í mjer; en ef ekki, þá trúrð 
12 mjer vegna sjálfra verkanna. Sannlega, sannlega 
segi jeg yður: Sá sem trúir á mig, mun einnig gjöra 
þau verk, sem jeg gjöri; og hann mun gjöra meiri 
28 verk en þessi, af því að jeg fer til föðursins; og hvað 
sem þjer biðjið um í mínu nafni, það mun jeg gjöra, 


264 Jóhannes 14,14—27. 


14 tjl þess að faðirinn vegsamist í syninum. Ef þjer 
16 biðjið einhvers í mínu nafni, mun jeg gjöra það. Ef 
þjer elskið mig, þá munuð þjer halda boðorð min. 
18 Og jeg mun biðja föðurinn, og hann mun gefa yður 
annan huggara, til þess að hann sje hjá yður eilíf- 
17 lega, anda sannleikans, hann, sem heimurinn getur 
ekki meðtekið, af því að hann sjer hann ekki og 
þekkir hann ekki heldur; þjer þekkið hann, af því 
18 að hann dvelur hjá vður og mun vera í yður. Ekki 
mun jeg skilja yður eftir munaðarlausa. Jeg kem til 
19 yðar. Innan skamms — og heimurinn mun ekki sjá 
mig framar, en þjer munuð sjá mig, því að jeg lifi 
20 gg þjer munuð lifa. Á þeim degi munuð þjer kom- 
ast að raun um, að jeg er í föður minum, og þjer í 
21 mjer, og jeg í yður. Sá sem hefir mín boðorð og 
heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem 
elskar mig, mun verða elskaður af föður minum, og 
22 jeg mun elska hann og sjálfur birtast honum. Júdas 
— ekki Júdas Ískariot —, segir við hann: Herra, 
hvernig stendur á því, að þú vilt sjálfur birtast oss 
28 og ekki heiminum? Jesús svaraði og sagði við hann: 
Hver sem elskar mig, mun varðveita mitt orð, og 
faðir minn mun elska hann, og til hans munum við 
2 koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Sá sem 
ekki elskar mig, hann varðveitir ekki mín orð, og 
það orð, sem þjer heyrið, er ekki mitt, heldur föð- 
ursins, sem sendi mig. 
25 Þetta hefi jeg talað við yður, meðan jeg var hjá 
26 yður, en huggarinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun 
senda í mínu nafni, hann mun kenna yður alt, og 
27 minna yður á alt, sem jeg hefi sagt yður. Frið læt 


Jóhannes 14,28—15,8. 265 


Jeg eftir hjá yður, minn frið gef jeg yður, ekki eins 
og heimurinn gefur, gef jeg yður. Hjarta yðar skelíf- 
28 ist ekki nje hræðist. Þjer heyrðuð, að jeg sagði við 
yður: Jeg fer burt og kem til yðar; ef þjer elskuð- 
uð mig, þá munduð þjer hafa glaðst af því, að jeg 
29 fer til föðursins; því að faðirinn er mjer meiri. Og 
nú hefi jeg sagt yður það, áður en það kemur fram, 
90 til þess að þjer trúið, þegar það er komið fram. Jeg 
mun ekki framar tala margt við yður, því að höfð- 
ingi heimsins kemur, og í mjer á hann alls ekkert. 
#1 En til þess að heimurinn viti, að jeg elska föðurinn, 
og að jeg gjöri eins og faðirinn hefir boðið mjer, þá 
standið upp, förum hjeðan. 
Í 5 Jeg er hinn sanni vínviður, og faðir minn er 
2 vinyrkinn. Sjerhverja grein á mjer, er ekki 
ber ávöxt, sníður hann af, og sjerhverja þá, sem ber 
ávöxt, hreinsar hann, til þess að hún beri meiri 
ávöxt. Þjer eruð þegar hreinir vegna orðsins, sem 
íjeg hefi talað til yðar. Verið í mjer, þá verð jeg 
líka í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt 
af sjálfri sjer, nema hún sje á vínviðinum, þannig 
S ekki heldur þjer, nema þjer sjeuð í mjer. Jeg er 
vinviðurinn, þjer eruð greinarnar; sá sem er Í mjer 
og jeg í honum, hann ber mikinn ávöxt, því að án 
6 min getið þjer alls ekkert gjört. Hver sem ekki er 
i mjer, honum verður snarað út eins og greininni, 
og hann visnar og menn safna. því saman og kasta 
7því á eld og það brennur. Ef þjer eruð í mjer og 
orð min eru í yður, þá biðjið um hvað sem þjer viljið, 
8 og það mun veitast yður. Með þessu vegsamast faðir 
minn, að þjer berið mikinn ávöxt, og þjer munuð 


266 Jóhannes 15,9—22. 


9 verða minir lærisveinar. Eins og faðirinn hefir elskað 
mig, eins hefi jeg elskað yður; verið í elsku minni. 
10 Ef þjer haldið mín boðorð, þá munuð þjer vera í 
elsku minni, eins og jeg hefi haldið boðorð föður 
l míns og er í elsku hans. Þetta hefi jeg talað til yðar, 
til þess að fögnuður minn sje hjá yður og fögnuður 
12 yðar fullkomnist. Þetta er mitt boðorð, að þjer elskið 
18 hver annan, eins og jeg hefi elskað yður. Meiri elsku 
hefir enginn en þá, að hann lætur líf sitt fyrir vini 
14 sína. Þjer eruð vinir mínir, ef þjer gjörið það sem 
15 jeg býð yður. Jeg kalla yður ekki framar þjóna, 
því að þjónninn veit ekki, hvað herra hans gjörir, en 
jeg hefi kallað yður vini, því að jeg hefi kunngjört 
yður alt það, sem jeg hefi heyrt hjá föður minum. 
16 Ekki hafið þjer útvalið mig, heldur hefi jeg útvalið 
yður og sett yður, til þess að þjer farið og berið 
ávöxt, og ávöxtur yðar vari við, til þess að hvað 
sem þjer biðjið föðurinn um í mínu nafni, það veiti 
1 hann yður. Þetta býð jeg yður, að þjer elskið hver 
18 annan. Ef heimurinn hatar yður, þá vitið, að hann 
19 hefir hatað mig fyrri en yður. Ef þjer væruð af 
heiminum, þá mundi heimurinn láta sjer þykja vænt 
um sitt eigið; en af því að þjer eruð ekki af heim- 
inum, en jeg hefi útvalið yður af heiminum, vegna 
20 þess hatar heimurinn yður. Minnist orðsins, sem jeg 
sagði yður: Ekki er þjónn meiri en húsbóndi hans. 
Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yð- 
ur; hafi þeir varðveitt mitt orð, munu þeir og varð- 
21 veita yðar. En alt þetta munu þeir gjöra við yður 
vegna nafns mins, af þvi að þeir þekkja ekki þann, 
23 sem sendi mig. Hefði jeg ekki komið og talað til 


Jóhannes 15,23—16,10. 267 


þeirra, þá hefðu þeir ekki synd, en nú hafa þeir 
33 enga afsökun synd sinni. Sá sem hatar mig, sá hatar 
% og föður minn. Ef jeg hefði eigi gjört þau verk á 
meðal þeirra, sem enginn annar hefir gjört, þá hefðu 
þeir ekki synd; en nú hafa þeir bæði sjeð þau og 
% hatað bæði mig og föður minn. En það er til þess 
að rætist orðið, sem ritað er í lögmáli þeirra: Þeir 
26 hötuðu mig án saka. En þegar huggarinn kemur, 
sem jeg mun senda yður frá föðurnum, andi sann- 
 leikans, sem útgengur frá föðurnum, hann mun vitna 
21 um mig; en þjer skuluð og vitna, því að þjer hafið 
frá upphafi með mjer verið. 
18 Þetta hefi jeg talað til yðar, til þess að þjer 
N hneyksluðust ekki. Þeir munu gjöra yður 
samkunduræka, já, sú stund kemur, að hver sem líf- 
3 lætur yður, mun þykjast veita Guði þjónustu; og 
þetta munu þeir gjöra, af því að þeir þektu hvorki 
4 föðurinn nje mig. En þetta hefi jeg talað til yðar, 
til þess að þjer, þegar sú stund kemur, minnist þess, 
að jeg hefi sagt yður það. En jeg hefi ekki sagt 
yður þetta frá upphafi, af því að jeg var með yður. 
6 En nú fer jeg burt til hans, sem sendi mig, og eng- 
Sinn yðar spyr mig: Hvert fer þú? heldur hefir hrygð 
fylt hjarta yðar, af því að jeg hefi talað þetta við 
Tyður. En jeg segi yður sannleikann: Það er yður 
til góðs, að jeg fari burt; þvi að fari jeg ekki burt, 
mun huggarinn ekki koma til yðar, en þegar jeg er 
8 farinn, mun jeg senda hann til yðar. Og þegar hann 
kemur, mun hann sannfæra heiminn um synd og um 
9 rjettlæti og um dóm: Um synd, af því að þeir trúa 
1 ekki á mig; en um rjettlæti, af þvi að jeg fer burt 


268 Jóhannes 16,11—22. 


MH til föðursins og þjer sjáið mig ekki lengur; en um 
12 dóm, af því að höfðingi þessa heims er dæmdur. Jeg 
hefi enn margt að segja yður, en þjer getið ekki 
18 borið það að sinni; en þegar hann, andi sannleikans, 
kemur, mun hann leiða yður inn í allan sannleikann, 
því að hann mun ekki tala af sjálfum sjer, heldur 
mun hann tala alt það, sem hann heyrir, og það sem 
14 koma á, mun hann kunngjöra yður. Hann mun veg- 
sama mig, því að af minu mun hann taka og kunn- 
15 gjöra yður. Alt það sem faðirinn hefir, er mitt; fyrir 
því sagði jeg, að hann taki af minu og kunngjöri 
16 yður. Innan skamms — og þjer sjáið mig ekki, og 
17 aftur innan skamms — og þjer munuð sjá mig! Þá 
sögðu nokkrir af lærisveinum hans hver við annan: 
Hvað er þetta, sem hann segir við oss: „Innan 
skamms — og þjer sjáið mig ekki, og aftur innan 
skamms — og þjer munuð sjá mig!< og: >Jeg Íer til 
18 föðursinsc? Þeir sögðu þvi: Hvað er þetta sem hann 
segir: „Innan skamms<? vjer skiljum ekki hvað 
1 hann talar. Jesús varð þess var, að þeir vildu spyrja 
hann, og sagði við þá: Þjer spyrjist á um það, að 
jeg sagði: Innan skamms — og þjer sjáið mig ekki, 
og aftur innan skamms — og þjer munuð sjá mig. 
20 Sannlega, sannlega segi jeg yður: Þjer munuð gráta 
og kveina, en heimurinn mun fagna; þjer munuð 
verða hryggir, en hrygð yðar mun snúast í fögnuð. 
#1 Þegar konan elur barn, hefir hún hrygð, því að stund 
hennar er komin; en þegar hún hefir alið barnið, 
minnist hún ekki framar þjáningarinnar vegna gleð- 
#2 innar yfir því, að maður er í heiminn borinn; einnig 
þjer hafið nú að sönnu hrygð, en jeg mun sjá yður 


Jóhannes 16,23—17,1. 269 


aftur, og hjarta yðar mun fagna, og enginn tekur 
2 fögnuð vðar frá yður. Og á þeim degi munuð þjer 
ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segi jeg 
yður: Hvað sem þjer biðjið föðurinn um, það mun 
24 hann veita yður í mínu nafni. Hingað til hafið þjer 
einskis beðið í mínu nafni; biðjið, og þjer munuð 
öðlast, til þess að fögnuður yðar verði fullkominn. 
25 Þetta hefi jeg talað til yðar í líkingum; sú stund 
kemur, að jeg mun ekki lengur tala við yður í lík- 
ingum, heldur mun jeg berlega segja yður frá föð- 
26 yrnum; á þeim degi munuð þjer biðja í minu nafni. 
Og ekki segi jeg yður, að jeg muni biðja föðurinn 
21 fyrir yður; því að faðirinn sjálfur elskar yður, af 
því að þjer hafið elskað mig og hafið trúað, að jeg 
28 sje útgenginn frá föðurnum. Jeg útgekk frá föðurn- 
um og er kominn í heiminn; jeg yfirgef heiminn aftur 
og fer til föðursins. 
= Lærisveinar hans segja: Sjá, nú talar þú ber- 
% lega og mælir enga líkingu. Nú vitum vjer, að þú 
veist alt og þarft þess ekki, að nokkur spyrji þig; 
þess vegna trúum vjer, að þú sjert frá Guði kominn. 
#1 Jesús svaraði þeim: Trúið þjer nú? Sjá, sú stund 
#2 kemur og er þegar komin, að þjer tvístrist hver til 
sin og skiljið mig eftir einan; en jeg er ekki einn, 
2 því að faðirinn er með mjer. Þetta hefi jeg talað til 
yðar, til þess að þjer hafið frið í mjer. Í heiminum 
hafið þjer þrenging, en verið hughraustir, jeg hefi 
sigrað heiminn. 
Í Þetta talaði Jesús, hóf augu sin til himins og 
sagði: Faðir, stundin er komin; gjör son þinn 
dýrðlegan, til þess að sonurinn gjöri þig dýrðlegan, 


270 Jóhannes 17,2—14. 


2 eins og þú hefir gefið honum vald yfir öllu holdi, til 
þess að hann gefi öllum, sem þú gafst honum, eilift 
8 líf. En þetta er hið eilifa líf, að þeir þekki þig einn 
sannan Guð og þann sem þú sendir, Jesúm Krist. 
4 Jeg hefi gjört þig dýrðlegan á jörðunni, með þvi að 
fullkomna það verk, sem þú fekst mjer að vinna; 
5 og nú, gjör þú mig dýrðlegan, faðir, hjá sjálfum þjer 
með þeirri dýrð, sem jeg hafði hjá þjer áður en heim- 
6 urinn var. Jeg hefi opinberað nafn þitt þeim mönn- 
um, sem þú gaft mjer af heiminum; þeir voru þinir 
og þú gafst mjer þá; og þeir hafa varðveitt þitt orð. 
1Nú vita þeir, að alt, sem þú hefir gefið mjer, er frá 
8 þjer, því að orðin, er þú gafst mjer, hefi jeg gefið 
þeim; og þeir hafa meðtekið þau og með sanni kom- 
ist að raun um, að jeg er kominn frá þjer, og hafa 
9trúað, að þú hafir sent mig. Jeg bið fyrir þeim; 
fyrir heiminum bið jeg ekki, heldur fyrir þeim, sem 
10 þú gafst mjer, af því að þeir eru þínir; og alt mitt 
er þitt, og þitt er mitt, og jeg er orðinn dýrðlegur í 
1 þeim. Jeg er ekki lengur í heiminum, en þeir erui 
heiminum, og jeg kem til þin. Heilagi faðir, varð- 
veit þá í þínu nafni, er þú hefir gefið mjer, til þess 
2 að þeir sjeu eitt eins og við. Þegar jeg var 
hjá þeim, varðveitti jeg þá í þinu nafni, sem þú hefir 
gefið mjer; ogjeg gætti þeirra, og enginn þeirra týnd- 
ist, nema glötunar-sonurinn, til þess að ritningin 
18 skyldi rætast. En nú kem jeg til þin; og þetta tala 
jeg í heiminum, til þess að þeir hafi í sjálfum sjer 
í föonuð minn fullkominn. Jeg hefi gefið þeim orð 
þitt, og heimurinn hataði þá, af því að þeir eru ekki 
af heiminum, eins og jeg er ekki af heiminum. 


Jóhannes 17,15—18,1. 271 


15 Kkki bið jeg, að þú takir þá úr heiminum, heldur að 
16 þú varðveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af 
17 heiminum, eins og jeg er ekki af heiminum. Helga 
18 þú þá í sannleikanum; þitt orð er sannleikur. Eins 
og þú hefir sent mig til heimsins, hefi jeg líka sent 
9 þá til heimsins; og þeirra vegna helga jeg sjálfan 
mig, til þess að þeir einnig skuli vera helgaðir í 
20 sannleika. En jeg bið ekki einungis fyrir þessum, 
heldur og fyrir þeim, sem trúa á mig fyrir orð þeirra;. 
21 tj) þess að þeir sjeu allir eitt, eins og þú, faðir, ert 
í mjer og jeg í þjer, til þess að þeir og sjeu í okkur; 
til þess að heimurinn skuli trúa, að þú hafir sent 
22 mig. Og dýrðina, sem þú hefir gefið mjer, hefi jeg 
gefið þeim, til þess að þeir sjeu eitt, eins og við er- 
28 um eitt, jeg í þeim og þú í mjer, til þess að þeir 
skuli vera fullkomlega sameinaðir; til þess að heim- 
urinn skuli komast að raun um, að þú hefir sent mig, 
og að þú hefir elskað þá, eins og þú hefir elskað mig. 
4 Faðir, jeg vil, að þar sem jeg er, skuli einnig þeir, 
sem þú hefir gefið mjer, vera hjá mjer, til þess að 
þeir skuli sjá dýrð mína, sem þú hefir gefið mjer; 
því að þú hefir elskað mig áður en veröldin var 
25 grundvölluð. Rjettláti faðir, og heimurinn þekti þig 
ekki, en jeg þekti þig, og þessir hafa komist að raun 
26 um, að þú hafir sent mig. Jeg hefi kunngjört þeim 
nafn þitt og mun kunngjöra, til þess að kærleikur- 
inn, sem þú hefir elskað mig með, sje í þeim og jeg 

í þeim. 
18 Að svo mæltu gekk Jesús út með lærisveinum 
sínum yfir um lækinn Kedron. Þar var gras- 
garður; inn í hann gekk hann sjálfur og lærisveinar 


272 Jóhannes 18,2—16. 


2 hans. En Júdas, sem sveik hann, þekti og staðinn, 
því að Jesús hafði oftlega komið þar saman ásamt 
8 lærisveinum sínum. Þá tók Júdas hersveitina með 
sjer og þjóna frá æðstu prestunum og Faríseunum, 
og kemur þangað með blysum og lömpum og vopn- 
4 um. Þá gekk Jesús, sem vissi alt, sem yfir hann 
mundi koma, fram og segir við þá: Að hverjum 
5leitið þjer? Þeir svöruðu honum: Að Jesú frá 
Nasaret. Jesús segir við þá: Jeg er hann. En hjá 
6 þeim stóð einnig Júdas, sem sveik hann. Þegar hann 
nú sagði við þá: Jeg er hann, hopuðu þeir á hæl 
10g fjellu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur: Að 
hverjum leitið þjer? En þeir sögðu: Að Jesú frá 
8 Nasaret. Jesús svaraði: Jeg sagði yður, að jeg væri 
hann; ef þjer því leitið að mjer, þá látið þessa fara; 
9 til þess að rættist orðið, sem hann sagði: Eigi glat- 
aði jeg neinum af þeim, sem þú hefir gefið mjer. 
10 Símon Pjetur, sem hafði sverð, brá því nú, hjó til 
þjóns æðsta prestsins og sneið af honum hægra eyr- 
1 að, en nafn þjónsins var Malkus. Jesús sagði þá við 
Pjetur: Sting sverðinu í slíðrin. Ætti jeg ekki að 
drekka bikarinn, sem faðirinn hefir gefið mjer? 
12 Hersveitin, sveitarforinginn og þjónar Gyðing- 
18 anna handtóku nú Jesúm og bundu hann, og færðu 
hann fyrst til Annasar, því að hann var tengdafaðir 
4 Kaifasar, sem það árið var æðsti prestur. En Kaifas 
var sá, sem gefið hafði Gyðingunum það ráð, að 
gagnlegt væri, að einn maður dæi fyrir lýðinn. 
25 En Símon Pjetur fylgdi Jesú og annar lærisveinn, 
en sá lærisveinn var kunnugur æðsta prestinum, og 
16 hann gekk inn með Jesú í höll æðsta prestsins, en 


Jóhannes 18,16— 28. 213 


16 Pjetur stóð fyrir utan við dyrnar. Þá gekk út hinn 
lærisveinninn, sem kunnugur var æðsta prestinum, 
17 talaði við dyravörðinn og leiddi Pjetur inn. Þernan, 
sem gætti dyranna, segir þá við Pjetur: Ert þú ekki 
lika einn af lærisveinum þessa manns? Hann segir: 
18 Ekki er jeg það. En þjónarnir og sveinarnir stóðu 
þar við kolaeld, sem þeir höfðu kveikt, því að kalt 
var, og vermdu sig; en Pjetur stóð og hjá þeim og 
vermdi sig. 
á Þá spurði æðsti presturinn Jesúm um lærisveina 
2 hans og um kenningu hans. Jesús svaraði honum: 
Jeg hefi talað opinberlega fyrir heiminum; jeg hefi 
ávalt kent í samkundum og í helgidóminum, þar sem 
allir Gyðingar koma saman, og ekkert hefi jeg talað 
#1 í leyni; hví spyr þú mig? Spyr þú þá sem heyrt 
2 hafa, hvað jeg hafi talað við þá; sjá); þeir vita, 
hvað jeg hefi sagt. En er hann sagði þetta, 
gaf einn af þjónunum, sem hjá stóð, Jesú kinnhest 
28 og sagði: Svarar þú svona æðsta prestinum? Jesús svar- 
aði honum: Hafi jeg illa mælt, þá sanna þú, að það hafi 
2 verið ilt, en hafi jeg talað rjett, hví slær þú mig? Annas 
sendi hann nú bundinn til Kaifasar æðsta prests. 
= En Símon Pjetur stóð og vermdi sig. Menn 
sögðu þá við hann: Ert þú ekki líka einn af læri- 
sveinum hans? Hann neitaði og sagði: Ekki er jeg 
28 það. Einn af þjónum æðsta prestsins, sem var frændi 
þess, er Pjetur sneið af eyrað, segir þá: Sá jeg þig 
#1 ekki í grasgarðinum með honum? Þá neitaði Pjetur 
aftur, og jafnskjótt gól haninn. 
la Nú færa þeir Jesúm frá Kaiífasi til hallar lands- 
höfðingjans, en það var snemma morguns, og þeir 
18 


274 Jóhannes 18,29—39. 


gengu ekki sjálfir inn í höllina, til þess að þeir 
saurguðust ekki, heldur mættu neyta páskalambsins. 
29 Pílatus gekk því út til þeirra og segir: Hverja á- 
80 kæru færið þjer gegn þessum manni? Þeir svöruðu 
og sögðu við hann: Væri hann ekki illræðismaður, 
81 þá hefðum vjer ekki framselt þjer hann. Pilatus sagði 
þá við þá: Takið þjer hann og dæmið hann eftir 
yðar lögum. Þá sögðu Gyðingarnir við hann: Oss 
82 leyfist ekki að lífláta nokkurn; til þess að rættist orð 
Jesú, er hann sagði, þá er hann gaf til kynna, hvaða 
dauða hann mundi deyja. 
88 Þá gekk Pilatus aftur inn í höllina og kallaði 
Jesúm til sín og sagði við hann: Ert þú konungur 
#4 Gyðinganna? Jesús svaraði:  Mælir þú þetta af 
sjálfum þjer, eða hafa aðrir sagt þjer um mig? 
85 Pílatus svaraði: Er jeg þá Gyðingur? Þjóð þin og 
æðstu prestarnir hafa framselt mjer þig; hvað hefir 
86 þú aðhafst? Jesús svaraði: Mitt riki er ekki af 
þessum heimi; væri mitt ríki af þessum heimi, 
þá hefðu þjónar mínir barist, til þess að jeg 
yrði ekki framseldur  Gyðingunum; en nú er 
87 mitt ríki ekki þaðan. Pilatus sagði þá við hann: 
Eftir því ert þú þá konungur! Jesús svaraði: Þú 
segir það, því að jeg er konungur; til þess er jeg 
fæddur og til þess kom jeg í heiminn, að jeg skuli 
vitna um sannleikann. Hver sem er af sannleikan- 
88 um, hlýðir minni röddu. Pílatus segir þá við hann: 
Hvað er sannleikur? 
Og er hann hafði þetta mælt, gekk hann út aftur 
til Gyðinganna og segir við þá: Jeg finn enga sök 
82 hjá honum. En það er venja hjá yður, að jeg gefi 
yður einn mann lausan á páskunum. „Viljið. þjer, þá; 


Jóhannes 18,40—19,12 275 


#0 að jeg gefi yður lausan Gyðinga-konunginn? Þeir 
æptu þá aftur og sögðu: Ekki hann, heldur Barra- 
bas; en Barrabas var ræningi. 

19 Þá tók Pilatus Jesúm og húðstrýkti hann. 

s Og hermennirnir fijettuðu kórónu af þyrnum 
og settu á höfuð honum, og færðu hann í purpura- 

8 kápu; og þeir gengu til hans og sögðu: Heill vert 
þú, konungur Gyðinganna! Og þeir gáfu honum 

í kinnhesta. Pilatus gekk þá aftur út og segir við þá: 
Sjá, jeg leiði hann nú aftur út til yðar, til þess að 

6 þjer vitið, að jeg finn enga sök hjá honum. Jesús 
gekk þá út með þyrnikórónuna á höfði og í purpura- 
kápunni, og Pílatus segir við þá: Sjá, þar er maður- 

Sinn! Þegar nú æðstu prestarnir og þjónarnir sáu 
hann, æptu þeir og sögðu: Krossfestu, krossfestu! 
Pilatus segir við þá: Takið þjer hann og krossfestið, 

7 því að jeg finn enga sök hjá honum. Gyðingarnir 
svöruðu honum: Vjer höfum lögmál, og eftir lög- 
málinu á hann að deyja, því að hann hefir gjört 

8 sjálfan sig að Guðs syni. Þegar nú Pílatus heyrði 

9 þetta, varð hann enn hræddari. Og hann gekk aftur 
inn í höllina og segir við Jesúm: Hvaðan ertu? En 

10 Jegús gaf honum ekkert andsvar. Pílatus segir þá 
við hann: Talar þú ekki við mig? Veistu ekki, að 
Jeg hefi vald til að láta þig lausan, og að jeg hefi 

1 vald til að krossfesta þig? Jesús svaraði honum: 
Ekki hefðir þú neitt vald yfir mjer, ef þjer hefði 
ekki verið gefið það að ofan; fyrir því hefir sá 

1 meiri synd, sem seldi mig þjer í hendur. Eftir þetta 
leitaðist Pílatus við að láta hann lausan; en Gyðing- 
arnir kölluðu og sögðu: Ef þú lætur hann lausan, 

18* 


276 Jóhannes 19,13—23. 


þá ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gjörir 
sjálfan sig að konungi, hann ris á móti keisaranum. 
18 Þegar Pilatus heyrði þessi orð, leiddi hann Jesúm út 
og settist á dómstólinn, á stað sem heitir Steinhlað, 
14 en á hebresku Gabbata. En þá var aðfangadagur 
páska, hjer um bil um sjettu stundu. Og hann segir 
15 við Gyðinganna: Sjá, þar er konungur yðar! Þá 
kölluðu þeir: Burt, burt með hann! Krossfestu 
hann! Pílatus segir við þá: Á jeg að krossfesta 
konung yðar? Þá svöruðu æðstu prestarnir: Vjer 
16 höfum engan konung, nema keisarann. Þá seldi 
hann þeim hann í hendur, til þess að hann yrði 
krossfestur. " 
17 Þeir tóku þá Jesúm. Og hann gekk út og bar 
kross sinn til svo kallaðs Hauskúpustaðar, sem nefn- 
18 ist á hebresku Golgoþa. Þar krossfestu þeir hann og 
með honum tvo aðra, sinn til hvorrar handar, en 
19 Jesúm í miðið. En Pilatus ritaði líka yfirskrift og 
festi á krossinn; en þar var ritað: JESÚS FRÁ 
20 NASARET, KONUNGUR GYÐINGANNA. Þessa yfir- 
skrift lásu nú margir Gyðingar, því að staðurinn, þar 
sem Jesús var krossfestur, var nærri borginni; og 
21 hún var rituð á hebresku, latinu og grisku. Þá sögðu 
æðstu prestar Gyðinga við Pílatus: Skrifa þú ekki: 
Konungur Gyðinganna, heldur að hann hafi sagt: Jeg 
22 er konungur Gyðinganna. Pilatus svaraði: Það sem 
jeg hefi skrifað, það hefi jeg skrifað. 
in Þegar nú hermennirnir höfðu krossfest Jesúm, 
tóku þeir klæði hans og skiftu í fjóra hluti, hverjum 
hermanni hlut, líka kyrtilinn; en kyrtillinn var ekki 
. saumaður, heldur frá ofanverðu niður úr prjónaður. 


Jóhannes 19,24—35. 277 


24 þeir sögðu því hver við annan: Skerum hann ekki 
í sundur, köstum heldur hlut um hann, hver skuli fá 
hann; til þess að sú ritning rættist, er segir: Þeir 
skiftu með sjer klæðum mínum og köstuðu hlut um 

25 kyrtil minn. Þetta gjörðu nú hermennirnir. En hjá 
krossi Jesú stóð móðir hans og móðursystir hans, 

26 Maria, kona Klópa, og Maria Magdalena. Þegar nú 
Jesús sá móður sína og lærisveininn, sem hann elsk- 
aði, standa þar, segir hann við móður sína: Kona, 

21 gjá, þar er sonur þinn! Síðan segir hann við læri- 
sveininn: Sjá, þar er móðir þin! Og frá þeirri stundu 
tók lærisveinninn hana heim til sín. 

38 Síðan, — er Jesús vissi, að alt var nú þegar 
fullkomnað, segir hann, til þess að ritningin skyldi 

29 rætast: Mig þyrstir. Þar stóð ker fult af ediki. Þeir 
settu þá njarðarvött fullan af ediki á ísópslegg og 

80 þáru honum að munni. Þegar nú Jesús hafði til sin 
tekið edikið, sagði hann: Það er fullkomnað! og hann 
hneigði höfuðið og gaf upp andann. 

si En þar eð aðfangadagur var, og til þess að likam- 
irnir væru ekki á krossinum um hvildardaginn, — 
því að sá hvildardagur var mikill, — beiddu Gyðing- 
arnir Pilatus, að bein þeirra væru brotin og þeir 

22 teknir burt. Hermennirnir komu því og brutu bein 
hins fyrsta og hins annars, sem með honum hafði 

88 verið krossfestur. En er þeir komu til Jesú og sáu, 
að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki bein hans. 

84 En einn af hermönnunum lagði spjóti í siðu hans, og 

85 jafnskjótt kom út blóð og vatn; og sá hefir vitnað 
það sem hefir sjeð, og vitnisburður hans er sannur, 
og hann veit, að hann segir satt, til þess að einnig 


278 Jóhannes 19,36—20,5. 


86 þjer trúið. Því að þetta varð, til þess að sú ritning 

7 skyldi rætast: Bein í því*) skal ekki brotið. Og enn 
segir önnur ritning: Þeir skulu snúa augum til hans, 
sem þeir stungu. 

38 En Jósef frá Arimaþeu, sem var lærisveinn Jesú, 
en heimullega, vegna ótta fyrir Gyðingunum, bað 
síðan Pilatus um, að hann mætti taka líkama Jesú, 
og leyfði Pilatus það. Hann kom þvi og tók líkama 

39 hans. En Nikódemus, hann sem í fyrstunni hafði 
komið til Jesú um nótt, kom einnig og hafði með 
sjer hjer um bil hundrað pund af myrrublönduðu 

40 glóe. Þeir tóku nú líkama Jesú og sveipuðu hann í 
lindúk með ilmjurtum, eins og siður er hjá Gyðing- 

#1 um að búa lík til greftrunar. En á þeim stað, þar 
sem hann hafði verið krossfestur, var grasgarður, og 
í grasgarðinum ný gröf, sem enginn hafði verið enn 

42 lagður í. Þar lögðu þeir þá Jesúm — því að gröfin 
var þar nærri — vegna aðfangadags Gyðinga. 
20 En á fyrsta degi vikunnar kemur Maria 

Magdalena snemma, meðan enn þá var dimt, 
til grafarinnar, og sjer að steinninn er tekinn frá 

2 gröfinni. Hún hleypur þá og kemur til Símonar 
Pjeturs og til hins lærisveinsins, þess, sem Jesús 
elskaði, og segir við þá: Þeir hafa tekið Drottin úr 
gröfinni, og vjer vitum ekki, hvar þeir hafa 

%lagt hann. Þá fór Pjetur út og hinn lærisveinn- 

finn, og þeir komu til grafarinnar. En þeir 
hlupu saman, og hinn lærisveinninn hljóp hrað- 

Sara en Pjetur, og kom fyrst að gröfinni; og er hann 
gægðist inn, sá hann lindúkana liggja þar, en þó 


*) Þ. e. páskalambinu. 


Jóhannes 20,6— 18. 279 


é gekk hann ekki inn. Þá kemur og Simon Pjetur, 
sem fylgdi á eftir honum, og gekk inn í gröfina, og 
7 hann sjer lindúkana liggja þar, og sveitadúkinn, sem 
verið hafði um höfuð hans, ekki liggjandi hjá lin- 
dúkunum, heldur út af fyrir sig, samanbrotinn á öðr- 
8 um stað. Þá gekk nú einnig hinn lærisveinninn inn, 
sem fyrst hafði komið til grafarinnar, og sá, og trúði; 
9 þvi að enn þá skildu þeir ekki ritninguna, að hann 
10 átti að rísa upp frá dauðum. Siðan fóru lærisvein- 
arnir aftur heim til sín. 
tl En María stóð hjá gröfinni úti fyrir grátandi; 
þegar hún nú var að gráta, gægðist hún inn í gröf- 
12 ina, og sjer tvo engla í hvitum klæðum, sitjandi 
annan til höfða, hinn til fóta, þar sem líkami Jesú 
18 hafði legið. Og þeir segja við hana: Kona, hví 
grætur þú? Hún segir við þá: Af því að þeir hafa 
tekið burt Drottin minn, og jeg veit eigi hvar þeir 
it hafa lagt hann. Þegar hún hafði þetta mælt, sneri 
hún sjer við og sjer Jesúm standa þar, en hún vissi 
15 ekki, að það var Jesús. Jesús segir við hana: Kona, 
hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hún hugði, 
að þetta væri grasgarðsvörðurinn, og segir við hann: 
Herra, hafir þú borið hann burt, þá segðu mjer, 
hvar þú hefir lagt hann, og mun jeg taka hann. 
16 Jesús segir við hana: María! Hún sneri sjer við og 
segir við hann á hebresku: Rabbúni! sem þýðir: 
17 meistari. Jesús segir við hana: Snert þú mig ekki, 
því að enn þá er jeg ekki uppstiginn til föður mins; 
en far þú til bræðra minna og seg þeim: Jeg stig 
upp til föður míns og föður yðar, til Guðs mins og 
18 Guðs yðar. María Magdalena kemur og boðar læri- 


280 Jóhannes 20,19—29. 


sveinunum: Jeg hefi sjeð Drottin! og að hann hafi 
sagt henni þetta. 

19 En er kveld var komið, þennan sama fyrsta dag 
vikunnar, og dyrum hafði verið lokað, þar sem læri- 
Sveinarnir voru, vegna ótta fyrir Gyðingunum, kom 
Jesús og stóð mitt á meðal þeirra og segir við þá: Friður 

20 gje með yður! Og er hann hafði mælt þetta, sýndi 
hann þeim hendurnar og síðuna. Lærisveinarnir 

21 yrðu þá glaðir, er þeir sáu Drottin. Jesús sagði þá 
aftur við þá: Friður sje með yður! Eins og faðirinn 

22 hefir sent mig, eins sendi jeg yður. Ög er hann 
sagði þetta, bljes hann á þá og segir við þá: Með- 

23 takið heilagan anda. Hverjum sem þjer fyrirgefið 
syndirnar, þeim eru þær fyrirgefnar, og hverjum, sem 
þjer synjið, þeim er synjað. 

a En Tómas, einn af þeim tólf, sem kallaður var 
Didymos, var ekki með þeim, þegar Jesús kom. 

# Hinir lærisveinarnir sögðu þá við hann: Vjer höfum 
sjeð Drottin! En hann sagði við þá: Sjái jeg ekki 
i höndum hans naglaförin, og láti fingur minn í 
naglaförin og leggi hönd mína í síðu hans, þá trúi 
jeg alls ekki. 

Og að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur 
inni og Tómas með þeim. Þá kemur Jesús, er dyr- 
um hafði verið lokað, og stóð mitt á meðal þeirra 

21 og sagði: Friður sje með yður! Síðan segir hann 
við Tómas: Kom hingað með fingur þinn og sjá 
hendur minar, og kom með hönd þina og legg í 
síðu mina; og ver ekki vantrúaður, heldur trúaður. 

28 Tómas svaraði og sagði við hann: Drottinn minn 

2 og Guð minn! Jesús segir við hann: Af því að þú 


Jóhannes 20,30—21,7. ast 


hefir sjeð mig, hefir þú trúað; sælir eru þeir sem 
ekki sáu, og trúðu þó. 

#0 Þannig gjörði Jesús og margar aðrar jartegnir í 
augsýn lærisveinanna, sem ekki eru ritaðar í þessari 
bók. En þetta er ritað, til þess að þjer skulið trúa, 
að Jesús er Kristur, sonur Guðs, og til þess að þjer, 
er þjer trúið, hafið líf í hans nafni. 


21 Eftir þetta birtist Jesús aftur lærisveinunum 
við Tíberíasvatnið. En hann birtist með þess- 
2%um hætti: Þar voru saman þeir Símon Pjetur og 
Tómas, sem kallaður er Didymos, og Natanael frá 
Kana í Galíleu og þeir synir Sebedeusar og tveir 
Saðrir af lærisveinum hans. Símon Pjetur segir við 
þá: Jeg fer út að fiska. Þeir segja við hann: Vjer 
komum líka með þjer. Þeir fóru út og stigu á skip- 
ið, og þá nótt fengu þeir ekkert. En er birti af degi, 
stóð Jesús á ströndinni; þó vissu lærisveinarnir ekki, 
að það var Jesús. Jesús segir þá við þá: Börnin 
góð, hvort hafið þjer nokkuð að eta? Þeir svöruðu: 
Nei. Hann sagði þá við þá: Leggið netið hægra 
Megin við skipið, og þjer munuð verða varir. Þeir lögðu 
því netið, og gátu nú ekki dregið það fyrir fiskimergð- 
"inni. Þá segir lærisveinn sá, sem Jesús elskaði, við 
Pjetur: Það er Drottinn. En er Símon Pjetur heyrði, 
að það væri Drottinn, gyrti hann kyrtilinn að sjer, 
— því að hann var fáklæddur, — og fleygði sjer í 


282 Jóhannes 21,8—18. 


8 vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum og 
drógu netið með fiskinum á eftir sjer, — því að þeir voru 
ekki langt frá landi, heldur svo sem tvö hundruð 

9 álnir. Þegar þeir nú voru stignir á land, sjá þeir 

10 þar vera kolaeld og fisk liggja þar og brauð. Jesús 
segir við þá: Komið með nokkuð af fiskunum, sem 

11 þjer veidduð. Símon Pjetur fór þá út í bátinn og 
dró netið á land, fult af stórum fiskum, hundrað fim- 
tíu og þremur; en þó að þeir væru svo margir, rifn- 

12 aði netið ekki. Jesús segir við þá: Komið og takið 
dagverð. En enginn af lærisveinunum dirfðist að 
spyrja hann: Hver ert þú? með því að þeir vissu, 

18 að það var Drottinn. Jesús kemur og tekur brauðið 

14 og gefur þeim, sömuleiðis og fiskinn. Þetta var nú 
í þriðja sinni, sem Jesús birtist lærisveinunum eftir 
að hann var upprisinn frá dauðum. 

15 En er þeir höfðu matast, segir Jesús við Símon 
Pjetur: Simon Jóhannesson, elskar þú mig meira en 
þessir? Hann segir við hann: Já, herra, þú veist, 
að þú ert mjer kær. Hann segir við hann: Gæt þú 

16 lamba minna. Enn segir hann í annað sinn: Símon 
Jóhannesson, elskar þú mig? Hann segir við hann: 
Já, herra, þú veist að þú ert mjer kær. Hann segir við 

17 hann: Hirð þú sauði mína. Hann segir í þriðja sinni við 
hann: Símon Jóhannesson, er jeg þjer kær? Þá 
hrygðist Pjetur, af því að hann sagði í þriðja sinni 
við hann: Er jeg þjer kær? og hann sagði við hann: 
Herra, þú þekkir alt; þú veist, að þú ert mjer kær. 

18 Jesús segir við hann: Gæt þú sauða minna. Sann- 
lega, sannlega segi jeg þjer: Þegar þú varst ungur, 
gyrtir þú þig og gekst hvert sem þú vildir; en er þú 


Jóhannes 21,19—25. 283 


eldist, muntu útbreiða hendur þinar, og annar mun 
gyrða þig og fara með þig, þangað sem þú vilt ekki. 
19 En þetta sagði hann, til þess að tákna, með hvaða 
dauða hann skyldi vegsama Guð. Og er hann hafði 
þetta mælt, segir hann við hann: Fylg þú mjer! 
20 En er Pjetur sneri sjer við, sjer hann lærisvein þann, 
sem Jesús elskaði, koma á eftir, þann sama, sem 
við kveldmáltíðina hallaði sjer upp að brjósti hans 
21 0g sagði: Herra, hver er sá sem svíkur þig? Þegar 
Pjetur sá hann, segir hann við Jesúm: Herra, en 
2 hvað verður um þennan? Jesús segir við hann: 
Ef jeg vil, að hann lifi þangað til jeg kem, hvað 
2 tekur það til þín? Fylg þú mjer. Því barst sú 
saga út til bræðranna, að þessi lærisveinn mundi 
ekki deyja; en Jesús sagði ekki við hann, að hann 
skyldi ekki deyja, heldur: Ef jeg vil, að hann lifi 
þangað til jeg kem, hvað tekur það til þin? 

Þessi er lærisveinninn, sem vitnar um þetta og 
hefir ritað þetta, og vjer vitum, að vitnisburður hans 
er sannur. 

Það er og margt annað, sem Jesús gjörði, og 
ætti það alt, hvað eina, að verða ritað upp, hygg 
jeg, að enda heimurinn mundi ekki rúma þær bækur, 
sem þá yrðu ritaðar. 


24 


25 


Postulasagan. 


1 Fyrri frásöguna samdi jeg, Þeófilus, um alt sem 
a Jesús hóf að gjöra og kenna, til þess dags er 
hann var upp numinn, eftir að hann hafði fyrir heil- 
agan anda boðorð gefið postulunum, er hann hafði 
* valið, sem hann og sýndi sig lifandi eftir pisl sína 
með mörgum órækum kennimerkjum, er hann ljet þá 
„ Sjá sig í fjörutíu daga, og talaði um það, sem guðs- 
4 ríki heyrir til; og er hann kom saman við þá, bauð 
hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur 
bíða eftir fyrirheiti föðursins, sem þjer — sagði hann 
5 —- hafið heyrt mig tala um, því að Jóhannes skirði 
með vatni, en þjer skuluð skirðir verða með heilögum 
anda, nú innan fárra daga. 
í Og er þeir nú komu saman, spurðu þeir hann 
og sögðu: Herra, endurreisir þú á þessum tíma ríkið 
7 handa Ísrael? Og hann sagði við þá: Ekki er það 
yðar að vita tíma eða tíðir, sem faðirinn setti af 
8 sjálfs síns valdi; en þjer munuð öðlast kraft, er heil- 
agur andi kemur yfir yður, og þjer munuð verða 
vottar minir bæði í Jerúsalem og í allri Júdeu og 
9 Samaríu og til ystu endimarka jarðarinnar. Ög er 
hann hafði talað þetta, varð hann upp numinn, að 
þeim ásjáandi, og ský nam hann frá augum þeirra. 
100g er þeir störðu til himins, þegar hann fór burt, 
sjá, þá stóðu tveir menn hjá þeim í hvítum klæðum, 
1 er sögðu: Galileumenn, hví standið þjer og horfið til 
himins? Þessi Jesús, sem var upp numinn frá yður 


Postulasagan 1,12—22. 285 


til himins, mun koma á sama hátt og þjer sáuð hann 
fara, til himins. 

12 Þá sneru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu, 
sem svo er nefnt og er í nánd við Jerúsalem, 

18 hvíldardagsleið þaðan. Og er þeir voru inn komnir, 
fóru þeir upp í loftstofuna, þar sem þeir hjeldu til, 
þeir Pjetur og Jóhannes og Jakob og Andrjes, Filipp- 
us og Tómas, Bartólómeus og Matteus, Jakob Al- 

14 feusson og Simon Selótes og Júdas Jakobsson. Allir 
þessir voru með einum huga stöðugir í bæninni, 
ásamt konunum og Mariu, móður Jesú, og ásamt 
bræðrum hans. 

15 Og á þessum dögum stóð Pjetur upp á meðal 
bræðranna — og þar var saman kominn flokkur 
manna, hjer um bil eitt hundrað og tuttugu að tölu 

16 .— og mælti: Þjer bræður, rætast hlaut ritning sú, 
er heilagur andi hafði fyrir sagt, fyrir munn Daviðs, 
um Júdas, sem gjörðist leiðtogi þeirra, er höndluðu 

17 Jesúm; því að hann var talinn í vorum hóp og hon- 

18 um hlotnaðist hlutdeild í þessari þjónustu; — þessi 
maður hefir nú eignast reit fyrir laun ranglætisins, 
og hann steyptist á höfuðið og brast sundur í miðju, 

19 og iðrin öll fjellu út; og það varð kunnugt öllum, 
sem í Jerúsalem búa, svo að reitur sá var kallaður 

20 á tungu þeirra Akeldama, það er: blóðreitur. — Því 
að ritað er í sálmabókinni: Bústaður hans skal á eyði 
verða, og enginn skal í honum búa, og annar taki við 

21 embætti hans. Þvi hæfir að einhver þeirra manna, 
sem með oss hafa verið allar stundir, meðan Drott- 

22 inn Jesús gekk inn og út vor á meðal, síðan er skirn 
Jóhannesar hófst, til þess dags er hann var upp num- 


286 Postulasagan 1,28—2,11. 


%8inn frá oss, verði vottur upprisu hans ásamt oss. Og 
þeir tóku tvo til, Jósef, kallaðan Barsabas, að auk- 
24 nefni Jústus, og Mattias; og þeir báðust fyrir og 
sögðu: Drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn 
25 þú, hvorn af þessum tveimur þú hefir valið til að 
taka sæti þjónustu þessarar og postuladóms, er Júdas 
26 varð fráskila, til að fara til síns eigin staðar. Og þeir 
hlutuðu um þá, og hluturinn fjell á Mattias, og var 
hann talinn með postulunum ellefu. 
2 Og er nú var kominn hvítasunnudagurinn, voru 
2 þeir allir saman komnir á einum stað; og 
skyndilega varð gnýr af himni, eins og aðdynjanda 
8 sterkviðris, og fylti alt húsið, sem þeir sátu í; og 
þeim birtust tungur, eins og af eldi væru, er kvísl- 
4 uðust og settust á einn og sjerhvern þeirra; og þeir 
urðu allir fullir af heilögum anda og tóku að tala 
öðrum tungum, eins og andinn gaf þeim að mæla. 
En þar voru Gyðingar búsettir í Jerúsalem, guð- 
6 ræknir menn, af öllum þjóðum undir himninum. En 
er þetta hljóð heyrðist, kom mannfjöldinn saman, og 
honum brá mjög við, þvi að þeir heyrðu, hver og 
7 einn, þá mæla á sína tungu. Ög allir urðu forviða 
og undruðust, segjandi: Sjá, eru ekki allir þessir, 
8 sem tala, Galileumenn? Og hvernig heyrum vjer, 
hver og einn, talað“á eigin tungu vorri, er vjer 
9 erum fæddir með: Partar og Medar og Elamitar, og 
vjer sem heima eigum í Mesopótamiu, Júdeu, Kappa- 
10 dókíu, Pontus og Asíu; í Frygiu og Pamfýliu, 
Egiptalandi og Libýubygðum við Kýrene, og vjer 
11 Rómverjar, sem hjer höfum sest að, bæði Gyðingar, 
og þeir, sem gjörst hafa Gyðingar, Kriteyingar og 


Postulasagan 2,12—24. 287 


Arabar, vjer heyrum þá tala á vorum tungum um 
12 stórmerki Guðs? En þeir urðu allir frá sjer og for- 
viða, og sögðu hver við annan: Hvað ætlar úr þessu 
18 áð verða? En aðrir höfðu að spotti og sögðu: Þeir 
eru drukknir af sætu víni. 

14 Og Pjetur reis upp ásamt þeim ellefu, hóf upp 
rödd sína og ávarpaði þá: Þjer Gyðingar, og allir 
þjer, sem í Jerúsalem búið, þetta sje yður vitanlegt, 

15 og ljáið eyru orðum mínum; því að eigi eru þessir 
menn drukknir, svo sem þjer ætlið, því að nú er 

16 þriðja stund dags; heldur er þetta það, sem sagt. 

17 hefir verið fyrir Jóel spámann: Ög það mun verða 
á hinum efstu dögum, segir Guð, að jeg mun úthella 
af anda mínum yfir alt hold; synir yðar og dætur 
yðar munu spá, og ungmenni yðar munu sjá sjónir, 

18 og gamalmenni yðar mun drauma dreyma. Já, einnig 
yfir þræla mína og yfir ambáttir mínar mun jeg á þeim 

1 dögum úthella af anda mínum, og Þau munu spá. Og 
Jeg mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á 

30 jörðu niðri, blóð og eld og reykjarsvælu. „Sólin mun 
enúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en hinn mikli 

2 og dýrðlegi dagur Drottins kemur. Og svo mun verða, 

2 að hver sem ákallar nafn Drottins, mun frelsast. Þjer 
Ísraelsmenn, heyrið þessi orð: Jesúm frá Nasaret, 
mann þann, er Guð auðkendi fyrir yður með krafta- 
verkum og undrum og táknum, sem Guð gjörði fyrir 
hann yðar á meðal, svo sem þjer sjálfir vitið, — 

28 hann hafið þjer, er hann var framseldur eftir fyrir- 
huguðu ráði Guðs og fyrirvitund, neglt á kross með 

A höndum vondra manna og tekið af lífi, — hann upp- 
vakti Guð, er hann ljetti af kvölum dauðans, því að 


288 Postulasagan 2,25—37. 


ekki var það mögulegt, að hann skyldi af honum 
35 haldinn verða; því að Davið segir með tilliti til hans: 
Ávalt hafði jeg Drottin fyrir augum mjer, því að hann 
er mjer til hægri hliðar, til þess að jeg bifist ekki. 
26 Fyrir því gladdist hjarta mitt, og tunga mín fagnaði, 
21 og meira að segja mun og hold mitt hvíla á von. Því 
að ekki munt þú eftir skilja sálu mína í helju, og eigi 
28 heldur munt þú láta þinn heilaga sjá rotnun. Kunna 
gjörðir þú mjer lífsins vegu; þú munt mig með fögnuði 
29 fylla fyrir þínu augliti. Þjer bræður, skorinort get 
jeg við yður talað um ættföðurinn Davið, að hann er 
bæði dáinn og grafinn, og leiði hans er til hjá oss 
30 alt til þessa dags. Af því að hann nú var spámaður, 
og vissi að Guð hafði með eiði svarið honum, að 
31 setja í hásæti hans mann af ávexti lendar hans, sá 
hann það fyrir og talaði um upprisu Krists, því að 
hvorki var hann eftir skilinn í helju, og eigi heldur 
32 sá hold hans rotnun; — þennan Jesúm uppvakti 
23 Guð, og erum vjer allir vottar þess. Þegar hann 
þvi nú með Guðs hægri hendi er upp hafinn, og 
hefir af föðurnum fengið fyrirheitið um heilagan 
anda, hefir hann úthelt honum, sem þjer sjáið og 
34 heyrið. Því að ekki stje Davið til himna, en hann 
segir sjálfur: Drottinn sagði við minn Drottin: Set 
85 þig mjer til hægri handar, Þangað til jeg gjöri óvini 
36 þína að fótaskör þinni. Með óbrigðanlegri vissu 
viti þá alt Ísraels hús, að Guð hefir gjört hann 
bæði að Drotni og að Kristi, þennan Jesúm, sem þjer 
krossfestuð. 
#1 En er þeir heyrðu þetta, stungust þeir í hjörtun 
og sögðu við Pjetur og hina postulana: Hvað eigum 


Postulasagan 2,38—3,3. | 289 


38 vjer að gjöra, bræður? En Pjetur sagði við þá: 
Gjörið iðrun og sjerhver yðar láti skirast í nafni Jesú 
. Krists til fyrirgefningar synda yðar, og þjer munuð 
39 öðlast gjöf heilags anda; þvi að yður er ætlað fyrir- 
heitið og börnum yðar og öllum þeim, sem í fjarlægð 
eru — öllum þeim, sem Drottinn Guð vor kallar til 
40 gin. Og með öðrum fleiri orðum bar hann vitni, og 
áminti þá, segjandi: Látið frelsast frá þessari rang- 
#1 gnúnu kynslóð. Þeir, sem þá meðtóku orð hans, voru 
skirðir, og á þeim degi bættust við hjer um bil þrjú 
42 þúsund sálir. Og þeir hjeldu sjer stöðuglega við 
kenningu postulanna og samfjelagið og brotning 
brauðsins og bænirnar. 
48 En ótti kom yfir sjerhverja sál, og mörg undur 
#4 og tákn gjörðust af postulunum. En allir þeir sem 
45 trúðu, voru saman og höfðu alt sameiginlegt, og þeir 
seldu eignir sinar og fjármuni, og skiftu þvi meðal 
46 allra, eftir því sem hver hafði þörf til. Og daglega 
hjeldu þeir sjer með einum huga stöðugt í helgi- 
dóminum og brutu brauð í heimahúsum, og neyttu 
41 fæðu með fögnuði og einfaldleik hjartans, og lof- 
uðu Guð og höfðu vinsældir af öllum lýð. En 
Drottinn bætti daglega við í hópinn þeim, er frels- 
ast ljetu. 
3 En Pjetur og Jóhannes gengu upp í helgidóm- 
S inn um bænastundina, níundu stund. „Og þangað 
var borinn maður, er haltur var frá móðurlifi, og 
menn lögðu hann daglega við þær dyr helgidómsins, 
er nefndar eru hinar fögru, svo að hann bæðist 
3 ölmusu af þeim, er inn gengu í helgidóminn. Er 
hann sá þá Pjetur og Jóhannes ætla að ganga inn í 
19 


290 Postulasagan 3,4—16. 


4 helgidóminn, beiddist hann ölmusu; en Pjetur horfðt 
á hann ásamt Jóhannesi og sagði: Littu á okkur. 
5 En hann blíndi á þá í þeirri von að fá eitthvað hjá 
6 þeim. En Pjetur sagði: Silfur og gull á jeg ekki, 
en það sem jeg hefi, það gef jeg þjer: Í nafni Jesú 
7 Krists frá Nasaret, þá gakk þú! Og hann tók í 
8 hægri hönd hans og reisti hann á fætur. En jafn- 
skjótt urðu fætur hans og öklar styrkir, og hann 
spratt upp, stóð og gekk, og fór með þeim inn í 
helgidóminn og gekk um kring og hljóp og lofaði 
9 Guð, og alt fólkið sá hann ganga um kring og lofa 
10 Guð. Og þeir könnuðust við hann, að þetta var 
maðurinn, sem sat við fögru dyrnar á helgidóm- 
inum, til að beiðast ölmusu, og þeir undruðust og 
furðuðu sig stórlega á því, sem fram við hann hafði 
komið. 
11 En er hann hjelt sjer að Pjetri og Jóhannesi, 
flyktist alt fólkið forviða til þeirra í súlnagöngin, 
12 sem kend eru við Salómon. En er Pjetur sá það, 
ávarpaði hann fólkið: Þjer Ísraelsmenn, hví furðar 
yður á þessu? eða hvi starið þjer á okkur, eins og 
við hefðum af eigin mætti eða guðhræðslu komið 
18 því til leiðar, að hann gengur? Guð Abrahams og 
Ísaks og Jakobs, Guð feðra vorra, hefir dýrðlegan 
gjört þjón sinn Jesúm, sem þjer framselduð og afneit- 
uðuð frammi fyrir Pílatusi, er hann hafði ályktað að 
14 láta hann lausan. En þjer afneituðuð hinum heilaga 
og rjettláta og beiddust að manndrápari yrði gefinn 
15 yður; en lifljetuð höfðingja lifsins, sem Guð uppvakti 
16 frá dauðum, og að því erum vjer vottar. Og við 
trúna á nafn hans hefir nafn hans gjört þennan 


Postulasagan 3,17—4,3. 291 


mann, er þjer sjáið og þekkið, styrkan, og trúin sem 
"er fyrir hann, hefir gefið honum þennan albata, fyrir 
17 allra yðar augum. Og nú veit jeg, bræður, að þjer 
gjörðuð það af vanþekkingu, eins og höfðingjar yðar; 
18 én Guð ljet þannig rætast það, sem hann hafði boð- 
að fyrirfram fyrir munn allra spámannanna, að hans 
19 Smurði skyldi pínast. Gjörið því iðrun og snúið yður, 
að syndir yðar verði afmáðar, til þess að endurlif- 
20 gunartímar komi frá augliti Drottins, og hann sendi 
#1 Krist, sem yður var fyrirhugaður, Jesúm. Við hon- 
um á himininn að taka alt til endurreisnartíma allra 
hluta, sem Guð hefir talað um fyrir munn sinna 
22 heilögu spámanna frá upphafi. Móse hefir sagt: Spd- 
mann mun Drottinn Guð uppvekja yður af bræðrum 
yðar eins og mig. Hlýðið honum í öllu, er hann talar 
28 fó) yðar. Ög svo mun verða, að sjerhver sál, sem 
ekki hlýðir þessum spámanni, skal gjöreyðast úr lýðn- 
2 ym. Og allir spámennirnir frá Samúel og þeir sem 
á eftir komu, svo margir sem talað hafa, þeir boð- 
25 yðu og þessa daga. Þjer eruð synir spámannanna 
og sáttmálans, sem Guð gjörði við feður yðar, er 
hann sagði við Abraham: Ög af þínu afkvæmi skulu 
26 gllar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Fyrir yður 
hefir Guð fyrst uppvakið þjón sinn, og hefir sent 
hann, til þess að blessa yður, með því að hver og 
einn yðar snúi sjer frá illverkum sínum. 
4 En meðan þeir voru að tala til fólksins, komu 
að þeim prestarnir og varðforingi helgidómsins 
2 og Saddúkearnir, sem voru sárgramir af því, að þeir 
. 3 kendu fólkinu og boðuðu upprisu dauðra í Jesú. Og 
þeir lögðu hendur á þá og settu þá í varðhald til 
19* 


292 Postulasagan 4,4—16. 


4 næsta morguns, því að kveld var komið. En margir 
þeirra, er heyrt höfðu orðið, tóku trú, og tala karl- 
manna varð um fimm þúsundir. 

5 Næsta morgun var það, að höfðingjarnir, öldung- 

8 arnir og fræðimennirnir komu saman í Jerúsalem, og 
Annas, æðsti presturinn, og Kaifas og Jóhannes og 
Alexander og allir, sem voru af æðsta prests ætt. 

7 Og þeir leiddu þá fram fyrir sig, og spurðu þá: Með 
hvaða krafti, eða í hvaða nafni hafið þið gjört þetta? 

8 Þá sagði Pjetur við þá, fyltur heilögum anda: Þjer 

9 höfðingjar lýðsins og öldungar! Úr því að í dag er 
haldin rannsókn yfir oss vegna góðverks við sjúkan 
mann, um það, við hvað þessi maður er heill orðinn, 

10 þá sje yður öllum vitanlegt og öllum Ísraelslýð, að Í 
nafni Jesú Krists frá Nasaret, sem þjer krossfestuð 
og Guð uppvakti frá dauðum, einmitt fyrir hann 
stendur þessi maður heilbrigður fyrir augum yðar. 

11 Hann er steinninn, sem einskis var virtur af yður, 
húsasmiðunum, hann er orðinn að hyrningarsteini. 

12 Og ekki er hjálpræðið í neinum öðrum, því að eigi 
er heldur annað nafn undir himninum, er menn 
kunna að nefna, er oss sje ætlað að verða hólpnir Í. 

18 En er þeir sáu djörfung Pjeturs og Jóhannesar 
og komust að þvi, að þeir voru ólærðir menn og 
leikmenn, undruðust þeir. Og þeir könnuðust við þá, 

4 að þeir höfðu verið með Jesú. Og er þeir sáu mann- 
inn, sem læknaður hafði verið, standa hjá þeim, höfðu 

15 þeir ekkert í móti að mæla. Ög þeir skipuðu þeim 
að ganga út frá ráðinu, báru sig saman og sögðu: 

16 Hvað eigum vjer að gjöra við þessa menn? Því að 
augljóst er öllum, sem í Jerúsalem búa, að vitanlegt 


Postulasagan 4,17—29. 293 


tákn er orðið af völdum þeirra, og vjer getum ekki 
17 neitað því. En til þess að það berist ekki frekar út 
meðal lýðsins, þá skulum vjer hóta þeim hörðu, 
tali þeir framar í þessu nafni við nokkurn mann. 
18 Síðan kölluðu þeir þá fyrir sig og bönnuðu þeim al- 
19 gjörlega að tala eða kenna í Jesú nafni. En Pjetur 
og Jóhannes svöruðu þeim og sögðu: Dæmið sjálfir, 
hvort það sje rjett fyrir augum Guðs, að hlýðnast 
20 yður fremur en Guði; því að vjer getum ekki annað 
21 en talað það, sem vjer höfum sjeð og heyrt. En þeir 
ógnuðu þeim enn frekar, og sleptu þeim, þvi þeim 
hugsaðist ekkert ráð til að hegna þeim vegna fólks- 
ins, því að allir lofuðu Guð fyrir þennan atburð; 
22 þvi að maðurinn var yfir fertugt, sem þetta lækn- 
ingartákn hafði komið fram við. 
28 En er þeim var slept, fóru þeir til fjelaga sinna 
og greindu þeim frá öllu því, sem æðstu prestarnir 
2 og öldungarnir höfðu við þá talað. En þegar þeir 
heyrðu það, hófu þeir með einum huga raust sína til 
Guðs og sögðu: Herra, þú ert sá, sem gjört hefir 
25 himininn og jörðina og hafið og alt, sem í þeim er, þú 
sem fyrir heilagan anda hefir fyrir munn Daviðs, 
föður vors, þjóns þíns, sagt: Hví æddu heiðingjarnir, 
28 0g hví tóku lýðirnir saman hjegómleg ráð? Konungar 
Jarðarinnar risu upp, og höfðingjarnir tóku sig saman 
% gegn Drotn og gegn hans Smurða. Því að 
sannarlega tóku sig saman í borg þessari gegn hin- 
um heilaga þjóni þinum Jesú, er þú smurðir, þeir 
Heródes og Pontíus Pilatus, ásamt heiðingjunum og 
28 lýðum Ísraels, til að gjöra alt það, er hönd þín og 
2 ráð þitt hafði fyrirhugað að verða skyldi. Og nú, 


294 Postulasagan 4,30 —ð,4. 


Drottinn, lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum 
30 með allri djörfung að tala orð þitt, er þú rjettir út 
hönd þína til lækninga, og til þess að tákn og 
undur verði fyrir nafn þins heilaga þjóns Jesú. 
%1 Qg er þeir höfðu beðist fyrir, hrærðist staðurinn, 
þar sem þeir voru saman komnir, og þeir fyltust 
allir heilögum anda, og töluðu orð Guðs með djörfung. 
32 En í hinum fjölmenna hóp þeirra, sem trú höfðu 
tekið, var eitt hjarta og ein sál, og enginn þeirra 
taldi neitt vera sitt, er hann átti, heldur var þeim 
38 alt sameiginlegt. Og með miklum krafti báru postul- 
arnir vitni um upprisu Drottins Jesú, og mikil náð 
34 var vfir þeim öllum; þvi að eigi var heldur neinn 
þurfandi meðal þeirra, því að allir landeigendur og 
húseigendur seldu, og komu með andvirði hins selda, 
95 og lögðu fyrir fætur postulanna, og sjerhverjum var 
úthlutað eftir þvi sem hann hafði þörf til. 

#6 Og Jósef, sem kallaður var af postulunum að 
viðurnefni Barnabas, — það er útlagt: huggunar 
sonur, — levití, ættaður frá Kípur, átti sáðland og 
seldi, og kom með verðið og lagði fyrir fætur postul- 
anna. 

5 En maður nokkur, Ananiías að nafni, seldi, ásamt 

3 með Saffiru konu sinni, eign, og dró undan af 
verðinu með vitund konu sinnar, og kom með nokk- 

8 uð af þvi og lagði fyrir fætur postulanna. En Pjetur 
mælti: Ananías, hví fylti Satan hjarta þitt, svo að 
þú skyldir ljúga að heilögum anda og draga undan 

£ af jarðarverðinu? Var hún ekki þin, á meðan hún 
var Í eign þinni, og var ekki söluverðið á þinu valdi? 
Hvernig gastu þá látið þjer hugkvæmast slíkt tiltæki ? 


Postulasagan 5,ð— 16. 295 


Ekki hefir þú logið að mönnum, heldur að Guði. 
5 Og er Ananías heyrði orð þessi, fjell hann niður og 
gaf upp andann, og miklum ótta sló yfir alla þá, 
8 sem heyrðu þetta. Og ungu mennirnir stóðu upp og 
bjuggu um hann, og báru hann í burt og jörðuðu. 
“ Að liðnum svo sem þrem stundum atvikaðist það, 
að kona hans kom inn, og vissi eigi hvað við hafði 
8 borið. Og Pjetur tók til máls við hana: Seg mjer, 
selduð þið jörðina fyrir þetta verð? En hún sagði: 
Já, fyrir þetta verð. Pjetur mælti þá til hennar: 
9 Hvernig gátuð þið orðið samþykk um að freista anda 
Drottins? Sjá, fætur þeirra, sem greftruðu mann 
þinn, eru við dyrnar, og þeir munu bera þig út. 
10 En hún fjell jafnskjótt niður fyrir fætur honum, og 
gaf upp andann, og er ungu mennirnir komu inn, 
fundu þeir hana dauða, og þeir báru hana út og grófu 
11 hjá manni hennar. Og miklum ótta sló yfir allan 
söfnuðinn og yfir alla þá sem heyrðu þetta. 
13 En fyrir hendur postulanna gjörðust mörg tákn 
og undur meðal lýðsins, og þeir voru allir með ein- 
18 um huga í súlnagöngum Salómons. En af hinum 
dirfðist enginn að samlagast þeim, en lýðurinn mikl- 
14 aði þá. Og þvi fremur bættust trúaðir Drotni, fjöldi 
15 bæði karla og kvenna; svo að þeir jafnvel báru sjúka 
menn út á strætin og lögðu þá á legubekki og í burð- 
arrekkjur, til þess að, þótt ekki væri meira en að 
skuggann af Pjetri, er hann gekk um, skyldi bera á 
16 einhvern þeirra. En einnig streymdi að mannfjöld- 
inn úr borgunum umhverfis Jerúsalem, og höfðu með 
sjer sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum, og 
hlutu þeir allir lækningu. 


296 Postulasagan 5,17—-30. 


' En æðsti presturinn reis upp, og allir þeir, sem 
með honum voru — sem voru flokkur Saddúkeanna 
18 — og þeir fyltust vandlæti; og þeir lögðu hendur á post- 
19 ylana, og settu þá í almennings-varðhald. En engill 
Drottins opnaði um nótt dyr fangelsisins, og leiddi 
20 þá út og sagði: Farið og gangið fram, og talið í 
#1 helgidóminum til lýðsins öll þessi lífsins orð. Og er 
þeir höfðu heyrt þetta, gengu þeir í dögun inn í 
helgidóminn og kendu. En æðsti presturinn kom, 
og þeir sem með honum voru, og kölluðu saman 
ráðið og alla öldunga Ísraelssona, og Sendu til varð- 
22 haldsins, til að láta sækja þá. En þjónarnir komu og 
fundu þá ekki í fangelsinu, og þeir sneru aftur og 
28 sögðu frá, svo mælandi: Varðhaldið fundum vjer að 
öllu leyti tryggilega læst, og varðmennina standandi 
fyrir dyrunum, en er vjer lukum upp, fundum vjer 
24 engan inni. En er þeir heyrðu þessi orð, bæði varð- 
foringi helgidómsins og æðstu prestarnir, urðu þeir 
ráðþrota með þá, og vissu ekki hvað úr þessu ætlaði 
25 að verða. En þá kom maður og bar þeim þá frjett: 
Sjá, mennirnir sem þjer settuð í fangelsið, standa Í 
26 musterinu og eru að kenna lýðnum. Þá fór varðfor- 
inginn með þjónunum og sótti þá, þó án ofbeldis, 
21 því að þeir óttuðust fólkið, að þeir yrðu grýttir. Og 
er þeir voru komnir með þá, leiddu þeir þá fram 
fyrir ráðið, og æðsti presturinn spurði þá, og sagði: 
28 Stranglega buðum vjer yður, að kenna ekki í þessu 
nafni, og sjá, þjer hafið fylt Jerúsalem með kenningu 
2 yðar, og viljið leiða yfir oss blóð þessa manns. En 
Pjetur og postularnir svöruðu og sögðu: Framar ber 
80 að hlýða Guði en mönnum. Guð feðra vorra hefir 


Postulasagan 5,31—42. 297 


uppvakið Jesúm, sem þjer hengduð upp á trje og tók- 
Bi yuð af lifi; þennan hefir Guð upp hafið með hægri 
hendi sinni, til að vera foringi og frelsari, til að veita 
#2 Ísrael afturhvarf og synda-fyrirgefningu. Og vjer 
erum vottar að þessum atburðum, og heilagur andi, 
sem (tuð hefir gefið þeim, er honum hlýða. 
83 En er þeir heyrðu þetta, fyltust þeir bræði og 
84 voru ráðnir í að deyða þá. En í ráðinu stóð þá upp 
Farísei nokkur, Gamaliel að nafni, lögfróður maður, 
vel metinn af öllum lýðnum; hann bauð að mennirnir 
65 væru látnir fara út stundarkorn. Og hann sagði við 
þá: Þjer Ísraelsmenn, athugið vel, hvað þjer gjörið 
%6 við þessa menn; því að fyrir skömmu var það að Þevdas 
reis upp, og ljet ekki svo litið yfir sjer. Til hans hylt- 
ust nær fjögur hundruð manns; en hann var drepinn, 
og allir þeir sem að honum hnigu, tvístruðust og urðu 
87 að engu. Eftir hann reis upp Júdas frá Galíleu á 
dögum skrásetningarinnar og fekk fólk til fylgis við 
sig. Hann fyrirfórst líka, og allir þeir dreifðust sem 
#8 að honum hnigu. Og nú segi jeg yður: Látið þessa. 
menn eiga sig og sleppið þeim, því að ef þetta ráð 
eða verk þetta er af mönnum, verður það að engu; 
39 en ef það er af Guði, þá megnið þjer ekki að yfirbuga 
þá. Eigi má yður það henda, að þjer jafnvel berjist. 
# gegn Guði. Og þeir samsintu honum og kölluðu á 
- postulana og húðstrýktu þá, og fyrirbuðu þeim að tala 
#1 í Tegú nafni, og ljetu þá lausa. Þeir fóru nú burt úr 
augsýn ráðsins, glaðir yfir því að þeir höfðu verið 
# virtir þess að líða háðung vegna nafnsins, og ljetu 
"eigi af að kenna dag hvern í helgidóminum og heima, 
og boða fagnaðarerindið um Krist Jesúm. 


298 Postulasagan 6,1— 13. 


6 En á þessum dögum, er vaxa tók fjöldi lærisvein- 
anna, kom upp kurr hjá Hellenistum gegn 
Hebreum út af því, að ekkjur þeirra væru settar hjá 

2 við hina daglegu þjónustu. Og þeir tólf kölluðu þá 
lærisveinahópinn saman og sögðu: Ekki hæfir að 
vjer yfirgefum Guðs orð, til að þjóna fyrir borðum. 

3 Komið þvi, bræður, auga á sjö vel kynta menn Í 
yðar hóp, sem fullir eru af anda og visku, og mun- 

4 um vjer setja þá yfir þetta starf; en vjer munum 
halda oss stöðugt að bæninni og þjónustu orðsins. 

5 Og allri samkomunni líkaði talið vel, og þeir kusu 
Stefán, mann fullan af trú og heilögum anda, og 
Filippus og Prokórus og Nikanor og Timon og 
Parmenas og Nikolás frá Antiokkíu, sem tekið 

% hafði Gyðinga trú. Og þeir leiddu þá fram fyrir 
postulana, og þeir báðust fyrir og lögðu hendur 
yfir þá. 

Á Og orð Guðs efldist og tala lærisveinanna í Jerú- 
salem fór stórum vaxandi, og mikill fjöldi presta 
gekk til hlýðni við trúna. 

S En Stefán gjörði, fullur af náð og krafti, undur 

9 og tákn mikil meðal fólksins. Þá risu upp nokkrir 
menn úr samkundunni, sem kend er við Libertina og 
Kýreninga og Alexandríumenn, og úr flokki Kilikíu- og 

10 Asíumanna, og þráttuðu við Stefán. Og þeir gátu 
ekki staðið í gegn viskunni og andanum, sem hann 

1 talaði af. Þá settu þeir út menn, er sögðu: Vjer 
höfum heyrt hann tala lastmælisorð gegn Móse og 

12 Guði. Og þeir æstu upp fólkið og öldungana og 
fræðimennina, og veittust að honum og gripu hann 

13 og fóru með hann til ráðsins. Og þeir leiddu fram 


Postulasagan 6,14—'7,10. 299 


ljúgvotta, er sögðu: Þessi maður lætur ekki af að 

"4 tala orð gegn þessum heilaga stað og lögmálinu, því 
að vjer höfum heyrt hann segja, að þessi Jesús frá 
Nasaret muni niðurbrjóta stað þennan og breyta þeim 

25 siðum, sem Móse hefir sett oss. Og öllum, sem í 
ráðinu sátu, varð starsýnt á hann, og virtist þeim 
ásjóna hans vera sem engils ásjóna. 

Og æðsti presturinn sagði: Er þessu svo varið? 
Og hann mælti: 

s Heyrið mig, bræður og feður! Guð dýrðarinnar 
birtist föður vorum Abraham, er hann var í Mesó- 
pótamíu, áður en hann bjó í Haran, og sagði við 

3 hann: Far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu 

4 og far til landsins, sem jeg mun vísa þjer á. Þá fór 
hann burt úr Kaldealandi og bjó í Haran. Ög eftir 
að faðir hans var látinn, ljet Guð hann flytja sig 
búferlum þaðan til þessa lands, sem þjer nú byggið. 

50g eigi gaf hann honum erfð í landinu, ekki svo 
mikið sem eitt fótmál, en hann hjet honum að gefa 
honum það til eignar og niðjum hans eftir hann, er 

$ hann enn var barnlaus. Og Guð talaði á þá leið, að 
niðjar hans mundu búa sem útlendingar í landi sem 
Þeir ættu ekki, og menn mundu þá undir þrældóm 

7 leggja og þjá þá í fjögur hundruð ár. Og þjóðina, 
sem þeir munu vera í þrælkun hjá, mun jeg dæma, 
sagði Guð. Og eftir það munu þeir í burt fara og 

8 þjóna mjer á þessum stað. Og hann gaf honum um- 
skurnar-sáttmála. Og síðan gat Abraham Ísak og 
umskar hann á áttunda degi, og Ísak gat Jakob og 

9Jakob þá tólf ættfeður. Og ættfeðurnir öfunduðu 

10 Jósef og seldu hann til Egiptalands, en Guð var með 


300 Postulasagan 7,11—25. 


honum og frelsaði hann úr öllum þrengingum hans, 
og gaf honum hylli og visku fyrir augum Faraós, 
Egiptalands konungs, og hann skipaði hann höfðingja 
hH yfir Egiptaland og yfir alt sitt hús. Nú kom hallæri 
yfir alt Egiptaland og Kanaan og mikil þrenging, og 
12 feður vorir höfðu ekki lifsbjörg. En er Jakob heyrði 
að korn væri til í Egiptalandi, sendi hann feður vora 
18 af stað í fyrra skiftið. Ög í seinna skiftið sagði Jósef 
til sín við bræður sína, og Faraó varð kunn ætt Jósefs. 
4 En Jósef sendi menn eftir Jakob föður sinum og öllu 
15 ættfólki sínu, sjötíu og fimm sálum. Ög Jakob fór 
miður til Egiptalands og andaðist, hann og feður 
16 vorir. Og þeir voru fluttir þaðan til Síkem og lagð- 
ir í grafreitinn, er Abraham hafði keypt fyrir silfur 
17 gf sonum Hemors í Síkem. En er nálgast tók timi 
fyrirheitisins, sem Guð hafði heitið Abraham, óx 
18 fólkið og margfaldaðist í Egiptalandi, þangað til ann- 
ar konungur tók völd yfir Egiptalandi, er eigi vissi 
19 skyn á Jósef. Hann beitti slægð við kyn vort og 
ljek feður vora svo illa, að þeir urðu að bera út 
ungbörn sín, til þess að þau skyldu eigi lífi halda. 
20 Um þessar mundir fæddist Móse og var frábærlega. 
fríður; þrjá mánuði var hann fóstraður í húsi föður 
21 gins. Ög er hann var út borinn, tók dóttir Faraós. 
22 hann upp og fóstraði hann sem sinn son. Og Móse 
var fræddur í allri speki Egipta, og hann var mátt- 
28 ygur í orðum sínum og verkum. Ög er Móse var 
fertugur að aldri, kom honum í hug að vitja bræðra. 
24 sinna, Ísraels sona. Og er hann sá einn þeirra verða 
fyrir ójöfnuði, rjetti hann hluta hans, hefndi þess sem 
25 meingeiðina þoldi, og drap egiptska manninn. Og 


Postulasagan 7,26—38. 301 


hann hugði að bræður sínir mundu skilja, að fyrir 
hans hönd gæfi Guð þeim frelsi, en þeir skildu það 
36 ekki. Og næsta dag kom hann að þeim, er þeir 
voru að berjast, og vildi stilla til friðar með þeim, 
og sagði: Góðir menn, þið eruð bræður, hví beitið 
21 þið ójöfnuði hvor við annan? En sá sem ójöfnuði 
beitti við náunga sinn, hratt honum frá sjer, og sagði: 
Hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? 
28 Þú munt þó ekki vilja drepa mig, eins og þú drapst 
20 egiptska manninn í gær? Við þessi orð flýði Móse 
og hafðist við sem útlendingur í Midianslandi og gat 
30 þar tvo sonu. Og að fjörutíu árum liðnum birtist 
honum engill í eyðimörku Sinai-fjalls, í eldsloga í 
B1 runni. Ög er Móse sá það, undraðist hann sýnina, 
og er hann gekk til og vildi hyggja að, hljómaði 
32 rödd Drottins: Jeg er guð feðra þinna, Guð Abrahams 
og Ísaks og Jakobs. En Móse skelfdist og þorði ekki 
88 að að hyggja. En Drottinn sagði við hann: Leys af 
þjer skó þína, því að staðurinn, sem þú stendur á, er 
34 heilög jörð. Gjörla hefi jeg sjeð þjáningu lýðs míns, sem 
er á EÉgiptalandi, og hefi heyrt andvörp þeirra, og jeg 
er nú ofan kominn til að frelsa þá. Og kom nú, jeg 
35 vil senda þig til Epiptalands. Þennan Móse, er þeir 
afneituðu, segjandi: Hver skipaði þig höfðingja og 
dómara? — þann hinn sama sendi Guð bæði sem 
höfðingja og frelsara, með fulltingi engilsins, er hon- 
36 um birtist í runninum. Þessi maður leiddi þá út, er 
hann hafði gjört undur og tákn á Egiptalandi og á 
37 Rauðahafinu og á eyðimörkinni í fjörutíu ár. Þetta er 
sá Móse, sem sagði við sonu Ísraels: Spámann mun 
38 Guð uppvekja yður af bræðrum yðar, líkan mjer. Þessi 


302 Postulasagan 7,39—50. 


er sá Sem var Í söfnuðinum á eyðimörkinni með 
englinum, er við hann talaði á Sínai-fjalli, og með 
feðrum vorum, hann sem tók á móti lifandi boðum, 
89 til að gefa oss. Og eigi vildu feður vorir hlýðnast 
honum, heldur hrundu þeir honum frá sjer og sneru sjer 
í hjörtum sínum til Egiptalands og sögðu við Aron: 
40 Gjör oss guði, er fari fyrir oss, því að vjer vitum 
ekki, hvað af Móse þeim er orðið, sem oss leiddi 
#1 brott af Egiptalandi. Ög á þeim dögum smíðuðu þeir 
kálf og færðu skurðgoðinu fórn, og voru kátir yfir 
42 sinum handaverkum. En Guð sneri sjer frá þeim og 
ofurseldi þá til þess að þjóna her himinsins, eins og 
ritað er í bók spámannanna: Færðuð þjer mjer, Ísraels 
hús, sláturdýr og fórnir í fjörutíu ár á eyðimörkinni 2 
48 Og þjer báruð búð Móloks og stjörnu guðsins Refan, 
myndirnar, sem þjer smíðuðuð, til þess að tilbiðja þær; 
og jeg mun flytja yður búferlum austur fyrir Babýlon. 
44 Feður vorir höfðu vitnisburðar-tjaldbúðina á eyðimörk- 
inni, eins og hann hafði fyrir skipað, er mælti við 
Móse, að hann skyldi gjöra hana eftir þeirri fyrir- 
#5 mynd, sem hann hafði sjeð. Við henni tóku og feð- 
ur vorir og fluttu hana með Jósúa inn í landið, — 
er var í eignarhaldi heiðingjanna, en þá rak Guð út. 
46 frá augsýn feðra vorra, — alt til daga Davíðs. Hann 
fann náð hjá Guði og bað að hann mætti koma upp 
#1 bústað fyrir Jakobs Guð. En Salómon bygði honum 
48 hús. En eigi býr hinn hæsti í því, sem með hönd- 
4 um er gjört, eins og spámaðurinn segir: Hímíninn er 
matt hásæti og jörðin skör fóta minna; hvaða hús munuð 
þjer mjer reisa, segir Drottinn, eða hver er hvíldarstað- 
50 yr minn? Hefir ekki hönd mín gjört alla þessa hluti? 


Postulasagan 7,51—8,3. 303 


51 Þjer harðsviraðir og óumskornir í hjörtum og á eyr- 
um, þjer standið ávalt í gegn heilögum anda, þjer 
52 eins og feður yðar. Hver var sá af spámönnunum, 
er feður yðar ofsóttu eigi? Og þá drápu þeir, er 
fyrirboðuðu tilkomu hins rjettláta, en hans framsel- 
58 jendur og banamenn hafið þjer nú orðið, þjer sem 
lögmálið fenguð við umsýslan engla, og hafið eigi 
varðveitt það. 
68 En er þeir heyrðu þetta, fyltust þeir bræði í hjört- 
öð um sinum og gnistu tönnum gegn honum. En hann 
horfði til himins, fullur af heilögum anda, og leit 
dýrð Guðs og Jesúm standandi við hægri hönd Guðs, 
ö6 og sagði: Sjá, jeg sje himnana opna og mannsins son 
57 standandi til hægri handar Guði. En þeir æptu hárri 
röddu og byrgðu fyrir eyru sjer og rjeðust að honum 
samhuga, og þeir hröktu hann út úr borginni og 
58 grýttu hann. Og vottarnir lögðu yfirhafnir sinar að 
59 fótum ungum manni, er Sál hjet. Ög þeir grýttu 
Stefán, sem ákallaði og sagði: Herra Jesú, meðtak 
80 þú anda minn. Ög hann fjell á knje og æpti hárri 
röddu: Drottinn, lát þá ekki gjalda þessarar syndar. 
Og er hann hafði þetta mælt, þá sofnaði hann. 
8 Og Sál ljet sjer vel líka líflát hans. En mikil 
ofsókn hófst á þeim degi gegn söfnuðinum í 
Jerúsalem, og allir tvístruðust út um bygðir Júdeu og 
2 Samaríu, nema postularnir. En guðhræddir menn 
greftruðu Stefán og gjörðu kveinan mikla yfir honum. 
8 En Sál eyddi söfnuðinum; hann óð inn í hvert hús 
og dró þaðan bæði karla og konur og seldi í varð- 
hald. 


804 Postulasagan 8,4—18. 


4 En þeir sem nú tvístraðir voru, fóru víðsvegar og 
5 boðuðu orð fagnaðarerindisins. En Filippus fór norð- 
ur til borgarinnar í Samaríu og prjedikaði þeim Krist. 
% Og fólkið gaf samhuga gaum orðum Filippusar, er 
1 bað heyrði þau og sá táknin, sem hann gjörði; því 
að margir voru þeir, er höfðu óhreina anda; fóru 
þeir út af þeim, hrópandi hárri röddu, og margir 
$8lama menn og haltir læknuðust. Og mikill fögnuð- 
ur varð í þeirri borg. 
; En maður nokkur, Símon að nafni, var fyrir í 
borginni, hann var töframaður og vakti undrun Sama- 
10 ríuþjóðarinnar, og þóttist vera eitthvað stórt. Til 
hans hnigu allir, smáir sem stórir, segjandi: Þessi 
11 maður er kraftur Guðs, er mikill nefnist. En þeir 
hnigu að honum, af því að hann hafði í langa tið 
12 vakið undrun þeirra með töfrum. Nú sem menn 
trúðu Filippusi, er hann boðaði þeim fagnaðarerindið 
um guðsríki og nafn Jesú Krists, ljetu bæði karlar 
1809 konur skirast. En Simon tók lika trú, og er 
hann var skirður, hjelt hann sjer stöðugt til Filippus- 
ar, og hann undraðist, er hann sá tákn og mikil 
kraftaverk gjörast. 
4“ En er postularnir, þeir er í Jerúsalem voru, heyrðu, 
að Samaria hefði tekið við orði Guðs, sendu þeir til 
15 þeirra þá Pjetur og Jóhannes. Þeir fóru norður 
þangað og báðu fyrir þeim, að þeir mættu öðlast 
18 heilagan anda; því að hann hafði alls eigi enn kom- 
ið yfir neinn þeirra, aðeins voru þeir skirðir til 
17 nafns Drottins Jesú. Siðan lögðu þeir hendur yfir 
18 þá, og meðtóku þeir heilagan anda. En er Símon sá, 


Postalasagan 8,19—81. 305 


að heilagur andi veittist fyrir yfirlagning handa post- 

19 ylanna, færði hann þeim fje og sagði: Gefið mjer 
einnig þetta vald, til þess að hver sá, er jeg legg 

20 hendur yfir, meðtaki heilagan anda. En Pjetur 
sagði við hann: Þrifist aldrei silfur þitt, nje sjálfur 
þú, af því að þú hugðist að eignast gjöf Guðs fyrir 

21 fje; hvorki átt þú hlut nje arf í orði þessu, því að 

. 2 hjarta þitt er ekki rjett fyrir augum Guðs. Snú því 
huga þinum frá þessari ilsku þinni, og bið Drottin, 

2 ef þjer kynni að fyrirgefast hugsun hjarta þins; því 
að jeg sje að þú ert í beiskju-galli og ranglætis-fjötri. 

2 En Símon svaraði og sagði: Biðjið þjer fyrir mjer 
til Drottins, að ekkert komi yfir mig af þvi, sem 
þjer hafið mælt. 

# Er þeir nú höfðu vitnað og talað orð Drottins, 
sneru þeir aftur til Jerúsalem, og boðuðu fagnaðar- 
erindið Í mörgum þorpum Samverja. 

S En engill Drottins talaði til Filippusar og sagði: 
Statt upp og gakk suður á veginn, sem liggur ofan 
frá Jerúsalem til Gasa. — Hann liggur um óbygðir. 

21 — Og hann stóð upp og fór. Og sjá, þar var eti- 
ópskur maður, hirðmaður og höfðingi hjá Kandake 
Etiópa-drotningu, sem settur var yfir alla fjárhirslu 
hennar; hafði hann komið til Jerúsalem til að biðj- 

2 ast fyrir. Og hann var á heimleið, og sat í vagni 

2 sinum, og las Jesajas spámann. En andinn sagði við 
Filippus: Gakk að og halt þjer að vagni þessum. 

30 Og Filippus skundaði þangað, og heyrði hann vera 
að lesa Jesajas spámann, og sagði: Hvort skilur þú 

#1 það sem þú ert að lesa? En hann sagði: Hvernig 
ætti jeg reyndar að geta það, nema einhver leiðbeindi 

20 


306 Postulasagan 8,32—9,4. 


mjer? Og hann bað Filippus stíga upp og setjast hjá 
82 sjer. En innihald ritningar þeirrar, er hann las, var 
þetta: Eins og sauður var hann til slátrunar leiddur, 
og eins og lambið þegir hjá þeim, er klippir það, eins 
88 lýkur hann ekki upp munni sínum. Í niðurlægingunni 
endaði dómur hans; hver getur útmálað kynslóð hans, 
84 því að líf hans er hrifið burt af jörðunni? En hirð- 
maðurinn tók til máls og sagði við Filippus: Jeg bið 
þig, um hvern segir spámaðurinn þetta? um sjálfan 
85 gio, eða um einhvern annan? Og Filippus lauk upp 
munni sínum, og tók til á ritning þessari, og boðaði 
86 honum fagnaðarerindið um Jesúm. En er þeir fóru 
áfram veginn, komu þeir að vatni nokkru, og hirð- 
maðurinn segir: Sjá, hjer er vatn, hvað hamlar mjer 
87 að skírast? Og hann ljet vagninn standa við. 
38 Og þeir stigu báðir niður í vatnið, Filippus og hirð- 
89 maðurinn, og hann skirði hann. En er þeir stigu 
upp úr vatninu, hreif andi Drottins Filippus burt, og 
hirðmaðurinn sá hann alls ekki framar, heldur fór 
40 hann leiðar sinnar fagnandi. En Filippus kom fram 
i Asdod, og fór hann um og boðaði öllum borgunum 
fagnaðarerindið, uns hann kom til Sesareu. 
En Sál, sem enn þá bljes ógnum og manndráp- 
um gegn lærisveinum Drottins, gekk til æðsta 
? prestsins og beiddist brjefa af honum til Damaskus, til 
samkundanna, til þess, ef hann fyndi einhverja þessa 
vegar, hvort heldur karla eða konur, þá mætti hann * 
8 fara með þá í böndum til Jerúsalem. En er hann á 
ferðinni var kominn í nánd við Damaskus, leiftraði 
4 skyndilega um hann ljós af himni, og hann fjell til 
jarðar og heyrði rödd segja við sig: Sál, Sál, hví 


Postulasagan 9,5 —17. 307 


5 ofsækir þú mig? En hann sagði: Hver ert þú, 
herra? Og hann sagði: Jeg er Jesús, sem þú ofsæk- 
6ir. En statt upp og gakk inn í borgina, og þjer mun 
7 verða sagt, hvað þú átt að gjöra. En mennirnir, 
sem voru samferða honum, stóðu mállausir, heyrðu 
8 þeir að vísu raustina, en sáu engan. Ög Sál stóð 
upp af jörðinni, en þegar hann lauk upp augunum, 
sá hann ekkert, og þeir leiddu hann við hönd sjer og 
9 fóru með hann inn í Damaskus. Og þrjá daga var 
hann sjónlaus, og át hvorki nje drakk. 
Ar En lærisveinn nokkur var í Damaskus, sem hjet 
Ananías, og Drottinn sagði við hann í sýn: Ananías! 
1 En hann sagði: Sjá, hjer er jeg, Drottinn. En Drott- 
inn sagði við hann: Statt upp og gakk í stræti það, 
sem kallast hið beina, og spyr þú uppi í húsi Júdas- 
2 gr mann frá Tarsus, er Sál heitir. Því, sjá, hann 
biðst fyrir, og hann hefir sjeð mann, Ananiías að 
nafni, koma og leggja hendur yfir sig, til þess hann 
18 fengi aftur sýn. En Ananias svaraði: Drottinn, jeg 
hefi heyrt af mörgum um mann þennan, hversu mik- 
ið ilt hann hefir gjört þinum 'heilögu í Jerúsalem. 
H Og hjer hefir hann umboð frá æðstu prestunum til 
15 gð leggja í bönd alla þá, sem ákalla nafn þitt. En 
Drottinn sagði við hann: Far þú, því að þessi mað- 
ur er mjer útvalið ker til að bera nafn mitt fram 
16 fyrir heiðingja og konunga og Ísraels sonu; því að jeg 
mun sýna honum, hversu mikið honum ber að líða 
1 fyrir mins nafns sakir. Og Ananías fór af stað og 
gekk inn í húsið og lagði hendur yfir hann og mælti: 
Sál, bróðir, Drottinn hefir sent mig, Jesús, sá er birt- 
ist þjer á veginum, sem þú komst, til þess að þú 
90* 


308 Postulasagan 9,18—29. 


18 fengir aftur sýn þína og fyltist heilögum anda. Og 
jafnskjótt fjell eins og hreistur af augum hans, og 
hann fekk sýn sína. Og hann stóð upp og ljet skir- 

19 ast, og hann neytti matar og styrktist. 

Og hann var nokkra daga hjá lærisveinunum í 

2 Damaskus. Og strax prjedikaði hann í samkunduhús- 

21 unum um Jesúm, að hann væri Guðs son. En allir 
þeir sem heyrðu það, undruðust stórum og sögðu: 
Er þetta ekki maðurinn, sem í Jerúsalem eyddi þeim, 
er ákölluðu þetta nafn, og kom hingað til að fara 

2 með þá í böndum til æðstu prestanna? En Sál 
styrktist æ betur, og hnekti Gyðingum þeim, sem 
bjuggu í Damaskus, er hann sannaði, að sá hinn 
sami væri Kristur. 

28 En að allmörgum dögum liðnum tóku Gyðingar 

24 ráð sín saman, að taka hann af lífi. En Sál fekk 

25 vitneskju um svikráð þeirra. Og þeir gættu enda 
borgarhliðanna nótt og dag, til þess að þeir gætu 
tekið hann af lifi, en lærisveinarnir tóku hann um 
nótt og hleyptu honum út um borgarvegginn, með 
því að láta. hann siga ofan í vandlaupi. 

26 Og er hann kom til Jerúsalem, reyndi hann til 
að samlaga sig lærisveinunum, og allir hræddust 
hann, og trúðu því ekki, að hann væri lærisveinn. 

21 En Barnabas tók hann að sjer, og fór með hann 
til postulanna, og skýrði þeim frá, hvernig hann 
hafði á veginum sjeð Drottin, og að hann hafði talað 
við hann, og hversu einarðlega hann hafði talað í 

28 Jegú nafni í Damaskus. Og hann gekk út og inn 
hjá þeim í Jerúsalem og talaði einarðlega í nafni 

2 Drottins. Og hann talaði bæði og þráttaði við 


Postulasagan 9,30—40. 309 


Hellenistana, en þeir höfðu með höndum að ráða 

#0 hann af dögum. En er bræðurnir urðu þess vísir, 
fóru þeir með hann niður til Sesareu, og sendu hann 
áfram til Tarsus. 

#1 Nú hafði söfnuðurinn frið um alla Júdeu og Gtali- 
leu og Samaríu, uppbygður og framgangandi í ótta 
Drottins, og jókst við uppörvun heilags anda. 

82 En svo bar til, er Pjetur ferðaðist um kring, allra 
að vitja, að hann kom einnig niður til hinna heilögu, 

3 gem bjuggu í Lýdda. Ög þar fann hann mann 
nokkurn, Eneas að nafni, er í átta ár hafði legið rúm- 

% fastur, og var hann lami. Og Pjetur sagði við hann: 
Eneas, Jesús Kristur læknar þig; statt upp og bú 

S um þig; og jafnskjótt stóð hann upp. Og allir þeir 
sem áttu heima í Lýdda og Saron sáu hann, og þeir 
hinir sömu sneru sjer til Drottins. 

„0 En í Joppe var lærisveinn, kona, Tabita að nafni, 
sem útlagt heitir Dorkas; hún var auðug af góðum 

#7 verkum og ölmusugjörðum, sem hún veitti; en á 
þeim dögum bar svo til, að hún tók sótt og andað- 

88 ist, og menn lauguðu hana og lögðu í loftstofu. Nú 
er Lýdda í grend við Joppe, og höfðu lærisveinarnir 
heyrt, að Pjetur var þar, og sendu tvo menn til hans 
með þeirri bæn: Dvel eigi að koma alla leið til vor! 

89 Qg Pjetur tók sig upp og fór með þeim, og er hann 
var kominn, fóru þeir með hann inn í loftstofuna, 
og allar ekkjurnar flyktust að honum grátandi, og 
sýndu kyrtla og yfirhafnir, sem Dorkas hafði gjört, 

40 meðan hún var hjá þeim. En Pjetur ljet þær allar 
út fara, og fjell á knje og baðst fyrir, og hann sneri 
sjer að líkinu og sagði: Tabita, rís upp! Og hún 


310 Postulasagan 9,41—10,11. 


lauk upp augunum, og er hún sá Pjetur, settist hún 
#1 upp. En hann rjetti henni hönd sína og reisti hana 
á fætur, og hann kallaði á hina heilögu og ekkjurnar, 
42 og leiddi hana fram lifandi. En þetta varð hljóðbært 
48 um alla Joppe, og margir trúðu á Drottin. Og það 
fór svo, að hann dvaldist allmarga daga í Joppe hjá 
Símoni nokkrum sútara. 
10 Maður nokkur var í Sesareu, Kornelíus að 
nafni, hundraðshöfðingi í hersveitinni, er heitir 
2 hin ítalska. Hann var ráðvandur maður og óttaðist 
Guð, og alt hans heimili, og gaf hann lýðnum miklar 
3 ölmusur, og var jafnan á bæn til Guðs. Hann sá 
berlega í sýn, hjer um bil um níundu stundu dags, 
engil Guðs koma inn til sin og segja við sig: Korn- 
Í elíus! En hann starði á hann og varð mjög hrædd- 
ur og sagði: Hvað er það, herra? En hann sagði 
við hann: Bænir þínar og ölmusugjörðir eru stignar 
5 upp til minningar fyrir Guði. Og send þú nú menn 
til Joppe, og lát sækja Símon nokkurn, að viður- 
$ nefni Pjetur; hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara, 
7 sem á hús við sjóinn. En er engillinn, sem til hans 
talaði, var farinn, kallaði hann á tvo af heimamönn- 
um sínum og ráðvandan hermann, af þeim er honum 
8 voru handgengnastir. Og hann sagði þeim frá öllu 
og sendi þá til Joppe. 
* En daginn eftir, er þeir voru á leiðinni og nálg- 
uðust bæinn, stje Pjetur upp á húsþakið til að biðjast 
10 fyrir, um sjettu stund. Ög hann hungraði og vildi 
matast, en neðan menn voru að matreiða, varð hann 
11 frá sjer numinn, og hann sjer himininn opinn, og hlut 
nokkurn koma niður, eins og stóran dúk, er á fjór- 


Postulasagan 10,12—25. öll 


12 ym skautum var látinn siga niður til jarðar; og voru 
þar á öll ferfætt dýr og skriðdýr jarðarinnar og fugl- 

48 ar himinsins, og honum barst rödd: Ris upp, Pjetur, 

14 slátra og et! En Pjetur sagði: Nei, Drottinn, engan 
veginn, því að aldrei hefi eg etið neitt vanheilagt og 

45 óhreint. Og aftur kom rödd til hans í annað sinn: 
Það sem Guð hefir gjört hreint, skalt þú ekki meta 

48 vanheilagt. Þetta gjörðist þrem sinnum, og jafnskjótt 
var hluturinn upp numinn til himins. 

7 En er Pjetur var nú í mestu óvissu um, hvað sýn- 
in, sem hann sá, mundi þýða, sjá, þá höfðu menn- 
irnir, sem sendir voru af Korneliusi, spurt uppi hús 

18 Símonar og stóðu við fordyrið, kölluðu þeir og 
spurðu, hvort Símon, að viðurnefni Pjetur, væri þar 

19'gestkomandi. En er Pjetur var að hugsa um sýnina, 

20 sagði andinn við hann: Sjá, þrir menn leita þin. 
Rís nú upp og stig ofan, og far hiklaust með þeim, 

21 því að jeg hefi sent þá. En Pjetur gekk niður til 
mannanna og sagði: Sjá, jeg er sá, sem þjer leitið að. 

22 Hvers vegna eruð þjer hjer komnir? En þeir sögðu: 
Kornelíus hundraðshöfðingi, rjettlátur maður og guð- 
hræddur, sem hefir góðan orðstír hjá allri þjóð Gyð- 
inganna, fekk bendingu af heilögum engli að láta 

28 sækja þig heim til sín og heyra orð af þjer. Siðan 
bauð hann þeim inn og veitti þeim beina. 

En daginn eftir tók hann sig upp og fór burt 
með þeim, og nokkrir af bræðrunum frá Joppe fóru 

24 með honum. En daginn eftir komu þeir inn í Ses- 
areu. En Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til 

25 sin frændum sínum og virktavinum. En er svo bar 
til að Pjetur gekk inn, kom Kornelíus á móti honum 


812 Postulasagan 10,26—38. 


og fjell til fóta honum og veitti honum lotningu. 
26 En Pjetur reisti hann upp og sagði: Statt upp, jeg 
31 er maður sem þú. Ög hann ræddi við hann, og 
gekk inn, og finnur þar marga menn saman komna. 
28 Og hann sagði við þá: Þjer vitið, hvílík óhæfa það 
er fyrir mann, sem er Gyðingur, að samlaga sig eða * 
koma til manns af annari þjóð, og þó hefir Guð 
sýnt mjer, að jeg á engan mann að kalla vanheilagan 
29 eða óhreinan; fyrir því kom jeg og mótmælalaust, er 
eftir mjer var sent. Nú spyr jeg, í hvaða skyni þjer 
80 hafið sent eftir mjer. Ög Kornelíus mælti: Fyrir 
rjettum fjórum dögum var jeg að biðjast fyrir, um 
níundu stund, í húsi mínu, og sjá, maður stóð frammi 
Bi fyrir mjer í skínandi klæðum og mælir: Kornelíus, 
bæn þín er heyrð, og þinna ölmusugjörða er minst 
% fyrir Guði. Nú skalt þú senda menn til Joppe og 
boða á fund þinn Símon, að viðurnefni Pjetur, hann 
83 gistir í húsi Símonar sútara við sjóinn. Fyrir því 
sendi jeg jafnskjótt til þín, og gjörðir þú vel, er þú 
komst. Nú erum vjer þá allir hjer við fyrir augsýn 
Guðs, til að heyra alt sem þjer er af Drotni um 
tá boðið. En Pjetur lauk upp munni sínum og mælti: 
Sannlega skil jeg nú, að Guð fer ekki í mann- 
85 gpeinarálit, heldur er honum þóknanlegur í hverri 
86 þjóð sá er hann óttast og stundar rjettlæti. Orðið, sem 
hann sendi Ísraels sonum, er hann boðaði fagnaðar- 
erindið um frið fyrir Jesúm Krist — hann er Drott- 
#7 inn allra —, erindið þekkið þjer, sem flutt var um 
alla Júdeu, er hann byrjaði í Galíleu eftir skirnina, 
88 sem Jóhannes prjedikaði — um Jesúm frá Nasaret, 
hversu Guð smurði hann heilögum anda og krafti; 


Postulasagan 10,39—11,4. 313 


hann gekk í kring, gjörði gott og græddi alla, sem 
af djöflinum voru undirokaðir, þvi að Guð var með 
% honum, og vjer erum vottar alls þess, er hann gjörði, 
bæði í landi Gyðinganna og í Jerúsalem; hann 
deyddu þeir jafnvel, er þeir festu hann á trje. — 
#9 Þann hinn sama uppvakti Guð á þriðja degi, og ljet 
41 hann birtast, ekki öllum lýðnum, heldur vottunum, 
sem áður voru af Guði kjörnir, oss sem átum og 
drukkum með honum, eftir að hann var risinn upp 
42 frá dauðum. Og hann bauð oss að prjedika lýðnum 
og vitna, að hann er sá af Guði fyrirhugaði dómari 
48 lifenda og dauðra. Honum bera allir spámennirnir 
vitni, að sjerhver, sem á hann trúir, fái fyrir hans 
nafn fyrirgefning synda. 
“4 Meðan Pjetur var enn að mæla þessi orð, fjell 
45 heilagur andi yfir alla þá, er orðið heyrðu, og hinir 
trúuðu, sem umskornir voru, urðu forviða, — allir þeir 
sem komið höfðu með Pjetri, — að gjöf heilags anda. 
48 skyldi einnig vera úthelt yfir heiðingjana; því að þeir 
#7 heyrðu þá tala tungum og mikla Guð. Þá tók Pjetur 
til máls: Getur nokkur varnað þeim vatnsins, svo 
að þeir ekki skirist, er þeir hafa fengið heilagan 
#8 anda eins og vjer? Og hann bauð að þeir skyldu 
skírðir verða í nafni Jesú Krists. Síðan báðu þeir 
hann að standa við nokkra daga. 
11 En postularnir og bræðurnir, sem voru í Júdeu, 
heyrðu að heiðingjarnir hefðu einnig tekið við 
2 orði Guðs. Og er Pjetur var kominn upp til Jerú- 
8 galem, átöldu hinir umskornu hann og sögðu: Þú 
hefir farið inn til óumskorinna manna og samneytt 
4 þeim. En Pjetur tók til frá upphafi og skýrði þeim 


314 Postulasagan 11,5—18. 


5 frá öllum málavöxtum og mælti: Jeg var í borginni 
Joppe að biðjast fyrir og sá frá mjer numinn sýn, 
hlut nokkurn koma niður, eins og stór dúkur væri 
látinn siga niður á fjórum skautum frá himninum, 

é og hann kom til mín, og jeg starði á hann og athug- 
aði, og sá ferfætt dýr jarðarinnar og villidýr og 

7 skriðdýr og fugla himinsins, og jeg heyrði einnig 
rödd segja við mig: Ris upp, Pjetur, slátra og et! 

8 En jeg sagði: Nei, Drottinn, engan veginn, því að 
aldrei hefir neitt vanheilagt eða óhreint komið mjer í 

9munn. En í annað sinn svaraði rödd af himni: 
Það sem Guð hefir gjört hreint, skalt þú ekki meta 

10 vanheilagt. Þetta gjörðist þrem sinnum, og aftur var 

11 alt dregið upp til himins. Og sjá, samstundis stóðu 
þrir menn við húsið, sem jeg var í, sendir frá Ses- 

12 greu til mín, og andinn sagði mjer að fara með þeim, 
án alls greinarmunar. Samferða mjer urðu og þessir 

18 sex bræður, og vjer gengum inn í hús mannsins, og 
hann sagði oss, hvernig hann hefði sjeð engilinn í 
húsi sínu, er stóð þar og sagði: Send þú til Joppe 

14 og lát sækja Símon, að viðurnefni Pjetur. Hann mun 
orð til þin mæla, og fyrir þau munt þú hólpinn 

15 verða og alt heimili þitt. En jafnskjótt og jeg fór 
að tala, fjell heilagur andi yfir þá, eins og yfir oss Í 

18 upphafi, og jeg mintist orða Drottins, er hann sagði: 
Jóhannes skirði að vísu með vatni, en þjer skuluð 

17 skirðir verða með heilögum anda. Ef Guð hefir þá 
gefið þeim sömu gjöf og oss, er vér tókum trú á 
Drottin Jesúm Krist, hvernig var jeg þess þá um- 

18 kominn að standa í gegn Guði? En er þeir heyrðu 
þetta, þögnuðu þeir og vegsömuðu Guð, segjandi: 


Postulasagan 11,19—30. 315 


Guð hefir þá einnig gefið heiðingjunum afturhvarf 
til lifs. 

29 Þeir sem nú höfðu tvístrast vegna þrengingar- 
innar, sem reis út af Stefáni, fóru alla leið til 
Fönikiu og Kípur og Antiokkíu og töluðu ekki orðið 

20 vjð neinn mann nema Gyðinga eina. En nokkrir 
þeirra voru menn frá Kípur og Kýrene, og er þeir 
hinir sömu komu til Antiokkíu, töluðu þeir og til 
Grikkja og boðuðu fagnaðarerindið um Drottin Jesúm. 

#1 0Og hönd Drottins var með þeim, og mikill fjöldi, 

223 sem tók trú, sneri sér til Drottins. Ög fregnin um 
þá barst til eyrna safnaðarins, sem var í Jerúsalem, 

28 gg þeir sendu Barnabas til Antiokkiu. Þegar hann 
kom og sá náðina Guðs, gladdist hann, og áminti 
hann alla um að halda sjer við Drottin með ein- 

24 dregnu hjarta; því að hann var góður maður, fullur 

' af heilögum anda og trú, og allmikill fjöldi bættist 

25 Drottni. Og hann fór til Tarsus til að leita Sál uppi, 

26 og er hann hafði fundið hann, fór hann með hann 
til Antiokkíu, og varð það af, að þeir voru saman 
heilt ár í söfnuðinum og kendu fjölda fólks, og í 
Antiokkiu voru lærisveinarnir fyrst kallaðir kristnir. 

21 En á þessum dögum komu spámenn frá Jerúsalem 

28 niður til Antiokkíu; gekk einn þeirra fram, Agabus 
að nafni, og af andanum boðaði hann fyrir, að koma 
mundi yfir alla heimsbygðina mikil hungursneyð; kom 

29 hún fram á dögum Kládiusar. En lærisveinarnir 
kváðu svo á, að hver og einn af þeim skyldi senda 
nokkuð, eftir efnum sínum, til hjálpar bræðrunum, 

80 gem bjuggu í Júdeu, sem þeir og gjörðu, og sendu 
Barnabas og Sál með það til öldunganna. 


316 Postulasagan 12,1— 11. 


12 En um þessar mundir hóf Heródes konungur 
handa til að misþyrma nokkrum af söfnuðinum, 
2 og ljet hann höggva Jakob, bróður Jóhannesar, með 
8 sverði. En er hann sá að Gyðingum líkaði það vel, 
hjelt hann áfram og ljet einnig taka Pjetur, en þá 
á voru dagar ósýrðu brauðanna, og er hann hafði hand- 
tekið hann, ljet hann setja hann í fangelsi og fekk 
hann til gæslu fjórum ferningum hermanna, og ætlaði 
hann sjer eftir páskana að leiða hann fram fyrir lýðinn. 
5 Pjetur var þá haldinn í fangelsi, og stöðug bænagjörð 
$til Guðs var af söfnuðinum haldin fyrir honum. En 
er Heródes ætlaði að fara að leiða hann fram, svaf 
Pjetur þá nótt milli tveggja hermanna, bundinn með 
tveim fjötrum, og varðmenn fyrir dyrum úti gættu 
7 fangelsisins. Ög sjá, þá kom engill Drottins, og ljós 
skein í klefanum, og hann laust á siðu Pjetri og vakti 
hann, svo mælandi: Rís upp skjótt; og fjötrarnir 
8 fjellu af höndum honum. Og engillinn sagði við 
hann: Gyrð þig og bind á þig ilskó þina; og hann 
gjörði svo. Og hann segir við hann: Far þú í 
9 yfirhöfn þina og fylg mjer. Ög hann gekk út og 
fylgdi honum, og ekki vissi hann, að þetta, sem eng- 
illinn gjörði, væri svo í raun og veru, heldur hugðist 
10 hann sjá sýn. Og er þeir höfðu gengið fram hjá 
innri og ytri verðinum, komu þeir til járnhliðsins, 
er liggur til borgarinnar, og laukst það upp af sjálfu 
sjer fyrir þeim, og fóru þeir út um það og gengu 
áfram eitt stræti, og þá skildi engillinn alt í einu við 
1 hann. Og þegar Pjetur kom til-sjálfs sín, sagði hann“ 
Nú veit jeg sannlega að Drottinn hefir sent engil 
sinn og hrifið mig úr hendi Heródesar og frá allri 


Postulasagan 12,12— 28. 817 


482 eftirvænting Gyðingalýðs. Og er hann hafði komið 
þessu fyrir sig, gekk hann að húsi Maríu, móður 
Jóhannesar — að viðurnefni Markús, — en þar voru 

8 allmargir saman komnir og báðust fyrir. En er hann 
knúði hurð fordyrisins, gekk stúlka fram, að nafni 

í4 Róde, til að vita hver þar væri, og er hún þekti 
málróm Pjeturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka 
upp fordyrinu, heldur hljóp hún inn og sagði, að 

15 Pjetur stæði fyrir utan fordyrið. En þeir sögðu við 
hana: Þú ert frávita. En hún stóð fast á því, að 
svo væri. En þeir sögðu: Það er þá engill hans. 

16 En Pjetur hjelt áfram að berja að dyrum, og er þeir 

47 |uku upp, sáu þeir hann og urðu forviða. En hann 
benti þeim með hendinni að þegja, og skýrði þeim 
frá, hvernig Drottinn hefði leyst sig út úr fangelsinu, 
og mælti: Segið Jakob og bræðrunum frá þessu. 

18 Og hann gekk út og fór í annan stað. En er dagur 
rann, varð meira en lítið uppþot hjá hermönnunum 

19 út af því, hvað af Pjetri væri orðið. En er Heródes 
hafði látið leita hans, og fann hann ekki, hjelt hann 
rannsókn yfir varðmönnunum og bauð að fara með 
þá til lífláts, og fór úr Júdeu niður til Sesareu og 
sat þar um kyrt. 

20 En hann var harla gramur Týringum og Sidóning- 
um, Og komu þeir með einu ráði til hans, og fengu 
í fylgi með sjer Blastus stallara konungsins, og báð- 
uðst friðar, af því að land þeirra fekk vistir frá landi 

21 konungsins. Og á ákveðnum degi klæddist Heródes 

- konungsskrúða og settist í hásætið og hjelt ræðu til 

22 þeirra; en lýðurinn kallaði: Guðs rödd er þetta, en 

28 eigi manns; en þegar í stað sló engill Drottins hann, 


318 Postulasagan 12,24—13,10. 


sökum þess að hann gaf ekki Guði dýrðina, og var 
hann etinn upp af möðkum og dó. 

24 En orð Guðs efldist og útbreiddist. 

25 En Barnabas og Sál sneru aftur frá Jerúsalem 
að afloknu erindi sínu, og tóku með sjer Jóhannes, 
að viðurnefni Markús. 

Í En í Antiokkíu voru í söfnuðinum þar spámenn 
og kennarar, þeir Barnabas og Simeon, er 
Niger nefnist, og Lúkíus frá Kýrene og Manaen, 

2 samfóstri Heródesar fjórðungsstjóra, og Sál. Og er 
þeir voru að þjóna Drotni og föstuðu, sagði heilagur 
andi: Takið frá, mjer til handa, þá Barnabas og Sál, 

8 til þess verks, sem jeg hefi kallað þá til. Síðan föst- 
uðu þeir og báðust fyrir, og lögðu hendur yfir þá og 
ljetu þá fara. 

G Er þeir nú voru sendir út af heilögum anda, fóru 

5 þeir niður til Selevkiu og sigldu þaðan til Kípur. Og 
er þeir voru komnir til Salamis, boðuðu þeir orð 
Guðs í samkunduhúsum Gyðinga. En þeir höfðu og 

6 Jóhannes að þjóni. Og er þeir höfðu farið um alla. 
eyna til Pafos, hittu þeir fyrir töframann nokkurn, 

7 falsspámann, Gyðing, Bar-Jesús að nafni. Hann var 
hjá landstjóranum Sergíusi Páli, vitrum manni; hann 
boðaði þá Barnabas og Sál á fund sinn og girntist 

8að heyra Guðs orð. En í gegn þeim stóð Elýmas, 
töframaðurinn, — því að svo er útlagt nafn hans; — 
reyndi hann að gjöra landstjórann fráhverfan trúnni. 

9 En Sál, sem og er nefndur Páll, hvesti á hann aug- 

10 yn og sagði, fyltur heilögum anda: Þú sem fullur 
ert allra vjela og hvers kyns illræðis, djöfuls sonur- 
inn, óvinur alls rjettlætis, lætur þú eigi af að rangsnúa 


Postulasagan 13,11— 22. 319 


1 rjettum vegum Drottins? Ög nú, sjá, hönd Drottins 
kemur yfir þig, og þú munt verða blindur og ekki sjá; 
sól um tima. Og þegar í stað fjell yfir hann þoka 
og myrkur, og hann gekk um kring og leitaði að 

12 mönnum til að leiða sig. Þá tók landstjórinn trú, er 
hann sá þennan atburð, og undraðist stórum kenningu. 
Drottins. 

18 En þeir Páll lögðu út frá Pafos og komu til Perge 
i Pamfilíu, en Jóhannes skildi við þá og sneri aftur 

14 til Jerúsalem. En þeir hjeldu áfram frá Perge, og 
komu til Antíokkíu í Pisidíu og gengu inn í sam- 

15 kunduhúsið á hvíldardegi og tóku sjer sæti. En eftir 
upplestur lögmálsins og spámannanna sendu sam- 
kundustjórarnir til þeirra og sögðu: Þjer bræður, 
ef þjer hafið eitthvert ávarpsorð til fólksins, þá takið 

16 tj| máls. Þá stóð Páll upp og benti til hljóðs með 
hendinni og sagði: 

Þjer Ísraelsmenn, og þjer sem óttist Guð, hlýðið á“ 

17 Guð lýðs þessa, Ísraels, útvaldi feður vora og hóf veg 
lýðsins í útlegðinni á Egiptalandi og með upprjettum 

18 armlegg leiddi hann þá út úr því. Og um fjörutíu 

19 ára skeið fóstraði hann þá í eyðimörkinni. Og eftir að 
hann hafði eytt sjö þjóðum í Kanaanslandi, gaf hann 

20 þeim að erfðum land þeirra, um fjögur hundruð og 
fimtiu ára skeið; og eftir þetta gaf hann þeim dóm- 

21 ara, alt til Samúels spámanns. Og síðan báðu þeir 
um konung, og Guð gaf þeim Sál Kísson, mann af 

32 Benjamins ætt, í fjörutíu ár. En er hann hafði afsett 
hann, hóf hann Davíð þeim til konungs, sem hann 
og vitnaði um, segjandi: Jeg hefi fundið Davíð, son 
Ísaí, mann eftir mínu hjarta, er gjöra mun allan vilja 


820 Postulasagan 13,23—36. 


2 minn. Af þessa manns sæði ljet Guð, samkvæmt 
24 fyrirheiti, Jesúm koma, Ísrael að frelsara, er Jóhannes 
hafði á undan komu hans boðað iðrunarskirn öllum 
26 Ísraelslýð. En er Jóhannes var að enda skeið sitt, 
sagði hann: Hvað hyggið þjer mig vera? — Jeg er það 
ekki; en, sjá, annar kemur eftir mig, og er jeg eigi 
26 verður þess, að leysa skó af fótum honum. Þjer bræður, 
synir af kynstofni Abrahams, og þjer yðar á meðal, 
21 sem Guð óttist, oss er sent orð þessa hjálpræðis; því 
að þeir sem í Jerúsalem búa og höfðingjar þeirra 
þektu hann eigi, og með þvi að dæma hann, upp- 
fyltu þeir orð spámannanna, sem upp eru lesin 
28 hvern hvildardag. Og þó að þeir fyndu enga dauða- 
sök hjá honum, báðu þeir Pílatus að hann yrði líf- 
29 látinn. En er þeir höfðu látið fram koma alt, sem 
um hann var ritað, tóku þeir hann ofan af trjenu og 
20 lögðu í gröf. En Guð reisti hann frá dauðum 
31 og var hann sjeður marga daga af þeim, sem með honum 
höfðu farið frá Galileu upp til Jerúsalem, og eru þeir 
32 hinir sömu nú vottar hans hjá fólkinu. Og vjer boð- 
um yður fagnaðarerindið um fyrirheitið, sem feðrun- 
um var gefið, að Guð hefir látið það rætast við börn 
28 vor, er hann uppreisti Jesúm, eins og líka er ritað Í 
öðrum sálminum: Þú ert sonur minn, í dag hefi jeg 
34 getið þig. En um það, að hann hefir uppreist hann 
frá dauðum, svo að hann mun eigi framar hverfa 
aftur til rotnunar, hefir hann talað svo: Jeg mun gefa 
35 yður hið heilaga, óbrigðula, sem Davíð var heitið. Fyrir 
því segir hann og í öðrum sálmi: Ætgi munt þú láta 
26 þinn heilaga kenna rotnunar; því að Davíð sofnaði, 
eftir að hann hafði þjónað Guðs ráði í sinni eigin 


Postulasagan 13,31—49. 321 


kynslóð, og safnaðist til feðra sinna og kendi rotn- 
37 unar, en sá er Guð uppvakti, kendi ekki rotnunar. 
88 Yður sje því vitanlegt, bræður mínir, að yður er fyrir 
89 hann boðuð synda-fyrirgefning, og hver sá. er trúir, 
rjettlætist í honum af öllu því, er þjer gátuð eigi rjett- 
40 læst af við lögmál Móse. Gætið nú þess, að eigi 
komi yfir yður það, sem sagt hefir verið hjá spá- 
él mönnunum: Sjdið, Þjer smdendur, og undrist og verðið 
að engu, því að verk vinn jeg á dögum yðar, verk sem 
þjer alls ekki munduð taka trúanlegt, þó að einhver 
segði yður frá því. 
42 En er þeir gengu út, báðu menn að orð þessi 
#8 væru til þeirra töluð næsta hvildardag. Og er sam- 
komunni var slitið, fylgdu margir Gyðingar og guð- 
ræknir trúskiftingar þeim Páli og Barnabasi, og töl- 
uðu þeir til þeirra, og hvöttu þá til að halda sjer 
stöðuglega við náð Guðs. 
ai En á næsta hvíldardegi kom nálega allur bærinn 
áð saman til að heyra Guðs orð. En er Gyðingar litu 
mannfjöldann, fyltust þeir vandlæti, og mæltu á móti ' 
48 ræðum Páls og lastmæltu. En Páll og Barnabas töl- 
uðu einarðlega og sögðu: Svo hlaut að vera, að til 
yðar væri Guðs orð fyrst talað. Þar sem þjer nú 
hrindið því burt og metið sjálfa yður ekki verða ei- 
47 lífs lífs, sjáið, þá snúum vjer oss til heiðingjanna; því 
að svo hefir Drottinn boðið oss: Jeg hefi sett þig til 
að vera ljós heiðinna þjóða, að þú værir hjdlpræði alt 
48 til ystu endimarka jarðarinnar. En er heiðingjarnir 
heyrðu þetta, glöddust þeir og vegsömuðu orð Guðs, 
og allir þeir, sem ætlaðir voru til eilifs lífs, tóku trú. 
#9Og orð Drottins breiddist út um alt hjeraðið. 
21 


322 Postulasagan 13,50—14,12 


50 En Gyðingarnir æstu upp guðræknar hefðarkonur og 
fyrirmenn borgarinnar, og vöktu ofsókn gegn Páli og 
51 Barnabasi, og ráku þá út fyrir landamæri sin. En: 
þeir hristu duftið af fótum sjer í gegn þeim og fóru 
52 tj| Íkóníum. En lærisveinarnir fyltust fögnuði og 
heilögum anda. 
1 4 En svo bar við í Íkoníum, að þeir gengu sam- 
an inn Í samkunduhús Gyðinganna, og töluðu 
2 svo, að mikill fjöldi Gyðinga og Grikkja tók trú. En 
Gyðingarnir, sem vantrúaðir voru, vöktu æsing og 
illan hug í sálum heiðingjanna gegn bræðrunum. 
8 Dvöldu þeir þar nú alllangan tíma og töluðu einarð- 
lega í Drotni, sem bar orði náðar sinnar vitni, með 
því að láta tákn og undur gjörast fyrir hendur þeirra. 
4 Skiftist nú allur borgarlýður í tvo flokka, og voru 
sumir með Gyðingunum, en aðrir með postulunum. 
óEn er til þess var stofnað bæði af heiðingjunum og 
Gyðingunum, ásamt yfirmönnum þeirra, að smána þá. 
Sog grýta, þá flýðu þeir, er þeir komust að þvi, til 
borganna Lýstra og Derbe í Lýkaóniu og hjeraðinu 
7 umhverfis, og þar voru þeir að boða fagnaðarerindið. 
S En í Lýstra sat maður nokkur máttvana í fótum, 
9 haltur frá móðurlifi, er aldrei hafði gengið. Maður 
þessi heyrði á mál Páls, og Páll festi augu á honum, 
og sá að hann hafði trú til þess að geta orðið heill, 
10 og sagði með hárri raustu: Stattu upprjettur á fætur 
1 þina; og hann spratt upp og gekk. En er múgur- 
inn sá hvað Páll gjörði, hófu þeir upp raust sína og 
sögðu á lýkaónsku: Guðirnir eru í manna líki stignir 
12 niður til vor. Kölluðu þeir Barnabas Seif, en Pál 
kölluðu þeir Hermes, af því að hann hafði orð fyrir 


Postulasagan 14,13—23. 823 


18 þeim. Og presturinn í hofi Seifs, sem var fyrir utan 
borgina, kom með naut og kransa að hliðunum, og 
ætlaði hann og fólkið með honum að færa fórnir. 

14 En er postularnir, þeir Barnabas og Páll, heyrðu þetta, 
rifu þeir klæði sin og stukku inn í mannþröngina og 

15 hrópuðu og sögðu: Menn, hví gjörið þjer slíkt? Menn 
erum vjer sem þjer, yður líkir, sem erum að boða yð- 
ur fagnaðarerindið um að þjer skulið hverfa frá þess- 
um hjegómlegu hlutum til lifandi Guðs, sem gjört hefir 

16 hímininn, jörðina og hafið og alt sem í þeim er; hann 
sem um liðnar aldir hefir leyft öllum þjóðum að ganga 

17 þeirra vegu, og þó hefir hann ekki látið sjálfan sig 
án vitnisburðar, þar sem hann gjörði gott, og gaf 
yður regn af himnum og frjóvsamar árstíðir, og fylti 

18 hjörtu yðar fæðu og fögnuði. Og það var með naum- 
indum að þeir gátu með þessum orðum fengið fólkið 
til að hætta við að færa þeim fórnir. 

se En þá komu Gyðingar frá Antíokkíu og Íkónium 
og fengu þeir fólkið á sitt mál, og menn grýttu Pál 
og drógu hann út úr borginni og hugðu hann dáinn. 

20 En er lærisveinarnir stóðu í kring um hann, reis hann 
upp og gekk inn í borgina, og morguninn eftir fór 

2 hann þaðan með Barnabasi til Derbe. Og er þeir 
höfðu boðað þeirri borg fagnaðarerindið, og gjört all- 
marga að lærisveinum, sneru þeir aftur til Lýstra og 

23 til Íkóníum og til Antiokkíu, og styrktu sálir læri- 
Sveinanna, og ámintu þá að vera staðfastir í trúnni, 
og að vjer eigum að ganga inn í guðsríki í gegnum 

2 margar þrengingar. Og er þeir höfðu látið þá kjósa 
sjer öldunga í hverjum söfnuði, fólu þeir þá með föst- 
um og bænahaldi Drotni, sem þeir höfðu fest trú á. 

21* 


24 Postulasagan 14,24—15,8. 


24 Og þeir fóru um Pisidíu og komu til Pamfilíu, og 
25 er þeir höfðu talað orðið í Perge, fóru þeir niður til 
26 Attalíu, og sigldu þaðan til Antiokkíu; en þaðan höfðu 
þeir verið faldir náð Guðs til verksins, sem þeir nú 
21 höfðu fullnað. Og er þeir voru komnir þangað, og 
höfðu stefnt saman söfnuðinum, sögðu þeir frá, hversu 
mikið Guð hafði látið þá framkvæma, og að hann 
28 hefði lokið upp trúar-dyrum fyrir heiðingjunum. Og 
þeir dvöldu alllengi hjá lærisveinunum. 
1 5 Og nokkrir komu ofan frá Júdeu og kendu 
bræðrunum svo: Eigi getið þjer hólpnir orðið, 
2nema þjer látið umskerast að sið Móse. En er upp 
kom allmikil misklíð og þræta milli þeirra og Páls og 
Barnabasar, rjeðu menn af, að Páll og Barnabas og 
nokkrir aðrir af þeim skyldu fara á fund postulanna og 
öldunganna, upp til Jerúsalem, út af þessum ágreiningi. 
3 Söfnuðurinn fylgdi þeim síðan á veg, og þeir fóru 
um Fönikíu og Samaríu og sögðu frá afturhvarfi heið- 
á ingjanna, og glöddu stórlega alla bræðurna. En þeg- 
ar þeir voru komnir til Jerúsalem, var þeim vel 
tekið af söfnuðinum og postulunum og öldungunum, 
og sögðu þeir frá, hversu mikið Guð hafði látið þá 
% framkvæma. En nokkrir risu upp af fokki Fariseanna, 
þeir er trú höfðu tekið, og sögðu: Þá ber að um- 
skera og bjóða þeim að halda lögmál Móse. 
% En postularnir og öldungarnir komu saman til að 
7 líta á þetta mál. En er mikið hafði verið um það 
þráttað, reis Pjetur upp og sagði við þá: 
Þjer bræður, þjer vitið að fyrir löngu kjöri Guð yð- 
ar á meðal að heiðingjarnir skyldu fyrir munn minn 
8 heyra orð fagnaðarerindisins og taka trú. Og Guð, 


Postulasagan 15,9—21. 325 


sem hjörtun þekkir, bar þeim vitni, er hann gaí þeim 

9 heilagan anda eins og oss; og engan mun gjörði hann 
á oss og þeim, er hann hafði hreinsað hjörtu þeirra 

10 með trúnni. Hvað eruð þjer þá nú að freista Guðs, 
með þvi að leggja ok á háls lærisveinanna, er hvorki 

lí feður vorir nje vjer megnuðum að bera? En vjer trú- 
um því, að vjer verðum hólpnir fyrir náðina Drottins 
Jesú á sama hátt og þeir. 

13 Og allur múgurinn þagði, og menn hlýddu á Barna- 
bas og Pál, er þeir sögðu frá, hversu mörg tákn og 
undur Guð hafði látið þá framkvæma meðal heiðing- 

lð janna. En er þeir voru þagnaðir, tók Jakob til máls 
og sagði: 

it Þjer bræður, hlýðið á mig. Símeon hefir skýrt 
frá, hvernig Guð í fyrstu ljet sjer umhugað um að taka 

15 nafni sínu lýð á meðal heiðingjanna, og í samræmi 

16 við þetta eru orð spámannanna, svo sem ritað er: Æftir 
Þetta mun jeg aftur hverfa og endurreisa hina föllnu 
tjaldbúð Davíðs, og reisa við rústir hennar, og gjöra 

17 hana upp aftur, svo að mennirnir, sem eftir eru leifðir, 
leiti Drottins, og allir heiðingjarnir, sem nafn mitt hefir 

18 verið nefnt yfir, segir Drottinn, sem gjörir þetta, sem 

19 kunnugt er frá eilífð. Fyrir því er það minn úrskurð- 
ur, að ekki skuli íþyngja þeim, er af heiðingjunum 

20 snúa sjer til Guðs, heldur að vjer ritum þeim, að þeir 
skuli halda sig frá allri flekkun af skurðgoðum, og 

21 frá frillulifi og frá köfnuðu og frá blóði; því að Móse 
hefir frá fornu fari þá, er hann prjedika í hverri 
borg, með því að hann er lesinn upp í samkundunum 
hvern hvíldardag. 


826 Postulasagan 15,22—3ð. 


22 Postulunum og öldungunum ásamt öllum söfnuð- 
inum leist þá að senda menn, til þess kjörna úr sinum 
hóp, með Páli og Barnabasi til Antiokkiu, þá Júdas, 
er kallaður var Barsabas, og Silas, mikils virta menn 

28 meðal bræðranna, og rituðu með þeim:  Postul- 
arnir og Öldungarnir, bræðurnir, senda bræðrunum 
í Antiokkíu, Sýrlandi og Kilikíu, er áður voru heiðn- 

%4 ir, kveðju sína. Með því að vjer höfum heyrt að 
nokkrir, er út hafa gengið frá oss, hafi óróað yður 
með orðum sínum og truflað sálir yðar, án þess að 

25 vjer hefðum þeim neitt um boðið, þá hefir oss litist, 
er vjer vorum orðnir samhuga, að senda til yðar til 
þess kjörna menn með vorum elskulegu Barnabasi og 

26 Páli, mönnum, er lagt hafa lif sitt í hættu fyrir nafn 

$1 Drottins vors Jesú Krists. Vjer höfum því sent Júdas 

28 og Silas, og boða þeir yður hið sama munnlega; því 
að heilögum anda og oss hefir litist, að leggja eigi 
frekari byrðar á yður en þetta, sem nauðsynlegt er, 

29 að þjer haldið yður frá skurðgoðafórnum og frá blóði 
og frá köfnuðu og frá frillulifi. Ef þjer varist þetta, 
mun yður vegna vel. Verið sælir. 

30 Þeir voru þá látnir fara af stað og komu niður til 
Antiokkiu og kölluðu þá alla saman og skiluðu brjef- 

Blinu. En er menn lásu það, urðu þeir glaðir yfir 

82 þeirri huggun. Og Júdas og Silas, er sjálfir voru og 
spámenn, ámintu bræðurna með mörgum orðum og 

88 styrktu þá. Og er þeir höfðu dvalið þar um hrið, 
ljetu bræðurnir þá fara í friði til þeirra, er höfðu 

5 gent þá. En Páll og Barnabas hjeldu kyrru fyrir í 
Aníokkíu og kendu og boðuðu ásamt mörgum öðrum 
orð Drottins. 


Postulasagan 15,36—16,9. 321 


38 Eftir nokkra daga sagði Páll við Barnabas: Hverf- 
um aftur og vitjum bræðranna í sjerhverri borg, þar 
sem vjer höfum boðað orð Drottins, hvernig þeim 

37 líður. En Barnabas vildi líka taka með Jóhannes, er 

88 kallaður var Markús. En Páli þótti eigi rjett að taka 
þann mann með, er hljóp frá þeim í Pamfiliu, og 

89 fylsdist ekki með þeim til verksins. Varð nú áköf 
deila, svo að þeir skildu hvorir við aðra, og tók 

40 Barnabas Markús með sjer og sigldi til Kípur. En 
Páll kaus sjer Sílas og fór af stað, falinn náð Drott- 

tlins af bræðrunum. Ög hann fór um pu og 
Kilikíu og styrkti söfnuðina. 

16 Og hann kom líka til Derbe. og Lýstra, og sjá, 
lærisveinn nokkur var þar, Tímóteus að nafni, 
sonur trúaðrar konu af Gyðinga ætt, en faðir- 

Z2inn var grískur. Hann hafði góðan orðstir hjá 

3 bræðrunum í Lýstra og Íkónium; hann vildi Páll 
láta fara með sjer, og tók hann og umskar hann sök- 
um Gyðinga, er voru í þeim bygðum, því að allir 

4 vissu þeir, að faðir hans var grískur. Og er þeir 
fóru um borgirnar, lögðu þeir fyrir menn að varðveita 
boð og úrskurði postulanna og öldunganna í Jerúsal- 

3 em. Styrktust nú söfnuðirnir í trúnni og fjölguðu 
dag frá degi. 

8 Og þeir fóru um Frýgíu og Galataland, en heilag- 

7 ur andi varnaði þeim að tala orðið í Asíu. Og sem þeir 
voru komnir að Mýsiu, gjörðu þeir tilraun til að fara 

$til Bitýníu, en andi Jesú leyfði þeim það eigi. Og 
þeir fóru fram hjá Mýsíu og komu niður til Tróas. 

9 Og um nótt vitraðist Páli sýn: Maður nokkur make- 
dónskur stóð hjá honum, og bað hann segjandi: 


328 Postulasagan 16,10— 19. 


10 Kom yfir til Makedóniu og hjálpa oss. En jafn- 
skjótt og hann hafði sjeð þessa sýn, leituðumst vjer 
við að komast af stað til Makedóníu, þar sem vjer 
ályktuðum, að Guð hefði kallað oss, til þess að boða 
þeim fagnaðarerindið. 

Nú lögðum vjer út frá Tróas og sigldum beint til 

12 Samótrake, en næsta dag til Neapolis, og þaðan til 
Filippi, sem er helsta borgin í þeim hluta Makedóniu, 
og er nýlenda. Í þeirri borg dvöldum vjer nokkra 

18 daga, og hvíldardaginn gengum vjer út fyrir hliðið, 
fram með á, þar sem vjer hugðum vera stað til 
bænahalds, og settumst niður og töluðum við 

14 konurnar, sem: komu þar saman. Og kona nokkur 
guðhrædd, Lýdía að nafni, úr Þyatira-borg, er seldi 
purpura, hlýddi á, og opnaði Drottinn hjarta hennar, 

15 svo að hún gaf gaum að ræðu Páls. Og er hún var 
skirð og heimili hennar, bað hún oss og sagði: Ef 
þjer álítið mig trúa Drotni, þá gangið inn í hús mitt 
og takið þar dvöl; og hún lagði fast að oss. 

Ag Og svo bar við, er vjer vorum á leið til bæna- 
haldsstaðarins, að oss mætti þerna nokkur, sem hafði 
spásagnaranda og ávann húsbændum sinum mikið fje 

! með því að spá; hún elti Pál og oss og hróp- 
aði og sagði: Menn þessir eru þjónar Guðs hins 

18 hæsta, og boða þeir oss veg hjálpræðis. Og þetta 
gjörði hún í marga daga. En Páli fjell það illa, og 
hann sneri sjer við og sagði við andann: Jeg býð 
þjer í nafni Jesú Krists að fara út af henni, og hann 
fór út á samri stundu. | 

19 En er húsbændur hennar sáu, að ábatavon þeirra 
var farin, handtóku þeir Pál og Silas og drógu þá á 


Postulasagan 16,20— 34. 329 


W torgið fyrir valdsmennina. Og er þeir höfðu farið 
með þá til höfuðsmannanna, sögðu þeir: Menn þess- 
ir gjöra mestu óspektir í borg vorri, eru þeir Gyð- 

21 ingar, og boða siði þá, sem oss, rómverskum mönn- 

2 um, leyfist hvorki að þýðast né fylgja. Og múgur- 
inn reis og Í gegn þeim, og höfuðsmennirnir flettu 

#8 þá klæðum og skipuðu að berja þá með stöfum. Og 
er þeir höfðu lostið þá mörgum höggum, vörpuðu 
þeir þeim í fangelsi, og buðu fangaverðinum að gæta 

4 þeirra vandlega. Og er hann hafði fengið slika skip- 
un, varpaði hann þeim í innra fangelsið og feldi 

% stokk á fætur þeim. En um miðnætti báðust þeir 
Páll og Silas fyrir, og lofsungu Guði, og bandingj- 

26 arnir hlustuðu á þá. Þá varð skyndilega landskjálfti 
mikill, svo að grundvöllur fangelsisins titraði, og jafn- 
skjótt opnuðust allar dyr, og fjötrarnir fjellu af öllum. 

#1Og er fangavörðurinn hrökk upp úr svefni og sá 
fangelsisdyrnar opnar, dró hann sverð sitt og ætlaði að 
fyrirfara sjer, af því að hann hugði að bandingjarnir 

28 væru flúnir. En Páll kallaði hárri raustu, og sagði: 
Gjör þú sjálfum þjer ekkert mein, því að vjer erum 

2 hjer allir. Og hann bað um ljós og stökk inn, og 
fjell óttasleginn til fóta Páli og Silasi og leiddi þá út, 

80 02 sagði: Herrar, hvað á jeg að gjöra, til þess að jeg 

81 verði hólpinn? En þeir sögðu: Trú þú á Drottin 
Jesúm, og þú munt verða hólpinn og heimili þitt. 

#2 Qg þeir fluttu honum orð Drottins og öllum á 

%8 heimili hans. Og á þessari sömu næturstund tók 
hann þá með sjer og þvoði benjar þeirra, og hann 

%4 var skírður og alt fólk hans þegar í stað. Og hann 
fór með þá upp í hús sitt, bar þeim mat, og var 


330 Postulasagan 16,35—17,5. 


fagnandi, er hann hafði tekið trú á Guð með öllu 
heimafólki sínu. 
35 — En erdagurrann,senduhöfuðsmennirnir vandsveina, 
38 og ljetu segja: Lát þú menn þessa lausa. En fanga vörð- 
urinn flutti Páli þau'orð: Höfuðsmennirnir hafa sent boð 
um, að þið skylduð lausir látast; gangið því nú út og farið 
37 í friði. En Páll sagði við þá: Þeir hafa fyrir allra augum. 
barið oss ódæmda, þó að vjer sjeum rómverskir menn, 
og hafa varpað oss í fangelsi, og nú ætla þeir að 
hleypa oss út á laun. Ekki skal svo vera, heldur 
38 komi þeir sjálfir og leiði oss út. Og vandsveinarnir 
fluttu höfuðsmönnunum þessi orð. En þeir urðu 
hræddir, er þeir heyrðu að þeir væru menn rómversk- 
89 ir, og þeir komu og friðmæltust við þá, leiddu þá út 
40 og báðu þá að fara burt úr borginni. Og er þeir 
voru gengnir út úr fangelsinu, fóru þeir heim til 
Lýdíu, fundu þar bræðurna og hughreystu þá, og 
hjeldu siðan af stað. 
17 En er þeir höfðu farið um Amfipólis og Apol- 
lóníu, komu þeir til Þessalóníku, en þar áttu Gyð- 
2 ingar samkunduhús. Og eftir venju sinni gekk Páll inn 
til þeirra og þrjá hvildardaga átti hann tal við þá út 
af ritningunum, lauk þeim upp fyrir þeim og setti 
3 þeim fyrir sjónir, að Kristur átti að líða og risa upp 
frá dauðum, og að Jesús — sem jeg boða yður — 
4hann er einmitt Kristur. Og nokkrir af þeim ljetu 
sannfærast, og gengu í fokk með þeim Páli og Silasi, 
svo og mikill fjöldi guðrækinna Grikkja og mikils- 
5 háttar konur ekki allfáar. En Gyðingarnir fyltust vand- 
læti og tóku með sjer nokkra vonda menn af götu- 
skrilnum, vöktu uppþot og hleyptu borginni í upp- 


Postulasagan 17,6—17. 331 


nám og þustu að húsi Jasons og gjörðu tilraun til að 
€ færa þá fyrir lýðinn. En er þeir fundu þá ekki, 
drógu þeir Jason og nokkra bræður fyrir borgarstjór- 
ana og hrópuðu: Mennirnir, sem vakið hafa óeirðir 
um alla heimsbygðina, þeir eru líka komnir hingað, 
T0og Jason hefir tekið á móti þeim, og allir þessir 
menn breyta á móti boðum keisarans, þar sem þeir 
8 segja, að annar sje konungur, og það sje Jesús. Og þeir 
æstu upp múginn og borgstjórana, er heyrðu þetta. 
„2Og er þeir höfðu tekið vörslu fyrir Jason og hina, 
sleptu þeir þeim. 
20 Og jafnskjótt ljetu bræðurnir þá Pál og Silas 
Íara af stað um nótt til Beröu, og er þeir voru þangað 
11 komnir, gengu þeir inn í samkunduhús Gyðinga. En 
þeir voru göfuglyndari en mennirnir í Þessalóniku, 
þar sem þeir tóku við orðinu með mjög fúsu geði, og 
rannsökuðu daglega ritningarnar, hvort þessu væri 
12 þannig varið. Margir af þeim tóku nú trú og ekki 
18 allfátt af tignum grískum konum og karlmönnum. En 
er Gyðingarnir í Þessalóníku fengu að vita, að í Ber- 
öu væri einnig orð Guðs boðað af Páli, komu þeir 
14 og hleyptu lika í múginn þar ólgu og æsingu. En 
bræðurnir sendu þá jafnskjótt með Pál af stað, alla 
leið til sjávar, en Silas og Timóteus urðu þar eftir. 
15 En æg þeir sem fluttu Pál, fóru með hann alla leið til 
Aþenu, og er þeir höfðu tekið við skipun til Silasar 
og Timóteusar, að þeir kæmu hið bráðasta til hans, 
Íóru þeir leiðar sinnar. 
SA En meðan Páll beið þeirra í Aþenu, fyltist andinn 
í brjósti honum sárri gremju, er hann sá að borgin 
17 var full af skurðgoðum. Í samkunduhúsinu átti hann 


832 Postulasagan 17,18—27. 


því tal við Gyðingana og guðsdýrkendur, og á torginu 
18 dag hvern við þá, sem urðu á vegi hans. En nokkr- 
ir Epikúringar og stóiskir heimspekingar gáfu sig líka 
í orðakast við hann. Sögðu sumir: Hvað mun skraf-. 
finnur sá hafa að flytja? Aðrir sögðu: Hann virðist: 
boða ókenda guði; af því að hann boðaði fagnaðar- 
19 erindið um Jesúm og upprisuna. Ög þeir tóku hann 
og fóru með hann upp á Aresarhæð og sögðu: Get- 
um vjer fengið að vita, hver þessi nýja kenning er, 
2 sem þú fer með? Því að eitthvað nýstárlegt flytur 
þú oss til eyrna; fýsir oss nú að vita hvað þetta er. — 
21 En allir Aþenumenn og gestir, sem sest hafa þar að, 
gáfu sjer ekki tóm til annars fremur en að segja eða. 
23 heyra eitthvað nýtt. — En Páll stóð á miðri Aresar- 
hæð og tók til máls: 
Aþenumenn, þjer komið mjer svo fyrir sjónir, að þjer 
28 í öllum greinum sjeuð miklir trúmenn, því er jeg gekk 
hjer um og skygndist eftir helgidómum yðar, fann jeg 
meðal annars altari, sem á var ritað: sÓkunnum 
guðic. Það sem þjer nú dýrkið óafvitandi, það boða. 
2 jeg yður: (Guð sem gjörði heiminn og alt sem í hon- 
um er, hann, sem er herra himins og jarðar, býr ekki. 
25 í musterum, sem með höndum eru gjörð, og ekki 
verður honum heldur þjónað af höndum manna, eins. 
og hann þyrfti nokkurs við, þar sem hann sjálfur 
28 gefur öllum líf og anda og alla hluti; og hann ljet út. 
frá einum sjerhverja þjóð manna byggja alt yfirborð 
jarðarinnar, er hann hafði ákveðið fyrirsetta tima og 
27 takmark bólstaða þeirra, svo að þær skyldu leita Guðs, 
ef verða kynni, að þær mættu þreifa á honum og 
hann finna, enda þótt hann sje eigi langt frá hverjum 


Postulasagan 17,28—18,4. 833 


38 gg einum af oss, því að í honnm lifum, hrærumst og 
erum vjer, eins og líka nokkur af skáldunum hjá yður 
29 hafa sagt: „Því að vjer erum líka hans ættar<. Fyrst 
vjer erum nú Guðs ættar, megum vjer ekki ætla að 
guðdómurinn sje líkur gulli eða silfri eða steini: mynd 
20 sjörðri af mannlegum hagleik og hugviti. Guð hefir 
þá sjeð í gegnum fingur við tíðir vanviskunnar, en 
nú boðar hann mönnunum að þeir allir skuli alstaðar 
$1 gjöra iðrun; með þvi að hann hefir ákveðið dag, á 
hverjum hann mun láta mann, sem hann hefir fyrir- 
hugað, dæma heimsbygðina með rjettvísi, og hefir 
hann veitt öllum fullvissu um það, með því að hann 
reisti hann frá dauðum. 
#2 Er þeir nú heyrðu nefnda upprisu dauðra, gjörðu 
sumir gys að, en aðrir sögðu: Vjer munum hlusta á 
28 þetta hjá þjer í annað sinn. Þannig skildi Páll við 
þá. Og nokkrir menn, sem hjeldu sjer til hans, tóku 
trú; á meðal þeirra var og Diónýsius Areopagiti og 
kona, Damaris að nafni, og aðrir ásamt þeim. 
| 8 Eftir þetta fór Páll úr Aþenu og kom til Ko- 
3 rintu. Ög þar fann hann fyrir Gyðing nokkurn, 
Akvilas að nafni, ættaðan frá Pontus, nýkominn frá 
Ílalíu, og Priskillu konu hans, því að Kládíus hafði 
skipað svo fyrir, að allir Gyðingar skyldu fara burt 
8 úr Róm. Hann fór til þeirra, og af því að báðir 
stunduðu sömu iðn, settist hann að hjá þeim, og þeir 
unnu að verki sínu, því að iðn þeirra var tjaldgjörð. 
4 En hann átti viðræður við menn í samkunduhúsinu 
hvern hvíldardag, og sannfærði bæði Gyðinga og 
Grikki. 


834 Postulasagan 18,5— 17. 


5 En er þeir Silas og Timóteus komu norðan frá. 
Makedóniu, var Páll allur í orðinu, og vitnaði fyrir 
8 Gyðingum að Jesús væri Kristur. En er þeir stóðu 
í gegn og lastmæltu, hristi hann duftið af klæðum 
sinum og sagði við þá: Blóð yðar komi yfir höfuð: 
yðar, jeg er hreinn; upp frá þessu fer jeg til heið- 
Tingjanna. Og hann fór þaðan og kom í hús manns. 
nokkurs, er hjett Titus Jústus, sem dýrkaði Guð, og 
8 var hús hans rjett hjá samkunduhúsinu. En Krispus 
samkundustjóri tók trú á Drottin og alt heimili hans, 
og margir Korintumenn, sem á hlýddu, tóku trú og 
9 ljetu skírast. En Drottinn sagði um nótt við Pál í 
sýn: Óttast þú eigi, heldur tala þú og þeg ekki; 
10 því að jeg er með þjer, og enginn skal ráðast að 
þjer til að vinna þjer mein, því að jeg á margt fólk 
1 í þessari borg. Og hann sat þar um kyrt þrjú miss- 
iri, og kendi orð Guðs á meðal þeirra. 
ls En þegar Gallíón var landstjóri í Akkeu, risu 
Gyðingar með einum huga gegn Páli og drógu hann 
18 fyrir dómstólinn og sögðu: Maður þessi telur menn 
lá að dýrka Guð gagnstætt lögmálinu. En er Páll 
ætlaði að opna munninn, sagði Gallión við Gyðing- 
ana: Ef hjer væri um nokkuð saknæmt eða eitthvert. 
ódæði að ræða, þá væri ástæða fyrir mig að sinna 
15 yður, Gyðingar; en ef það eru deilur um orð og nöfn 
og lögmál það sem þjer hafið, þá ráðið sjálfir fram 
16 úr því; dómari í slíkum efnum vil jeg ekki vera. Og 
17 hann rak þá burt frá dómstólnum. Ög allur mann- 
söfnuðurinn tók Sóstenes, samkundustjórann, og þeir 
börðu hann fyrir framan dómstólinn, og alt þetta ljet 
Gallión sig engu skifta. 


Postulasagan 18,18—28. 335 


18 En Páll var þar enn um kyrt allmarga daga; siðan 
kvaddi hann bræðurna og sigldi til Sýrlands, og með 
honum Priskilla og Akvilas, eftir að hann hafði látið" 
skera hár sitt í Kenkreu, — því að heit hvildi á hon- 

19 um. — Og þeir komu til Efesus og þar ljet hann 
þau eftir, en sjálfur gekk hann inn í samkunduhúsið 

20 gg átti samræður við Gyðinga. En er þeir báðu hann 
að standa lengur við, samsinti hann því ekki, heldur 

2 kvaddi þá og sagði: Jeg skal hverfa aftur til yðar, ef 

2 Guð vill, og hann ljet í haf frá Efesus, og er hann 
var kominn til Sesareu, fór hann upp eftir, og heils- 

28 aði söfnuðinum, og fór niður til Antíokkíu. Og er 
hann hafði dvalið þar um hríð, hjelt hann af stað, 
og fór eins og leið liggur um Galataland og Frýgiu 

og styrkti alla lærisveinana. 

SR En Gyðingur nokkur, Apollós að nafni, ættaður 
frá Alexandríu, kom til Efesus; hann var maður vel 

25 máli farinn og fær í ritningunum; hann var fræddur 
um veg Drottins, og var brennandi í andanum, og 
talaði og kendi kostgæfilega um Jesúm, en þekti að- 

28 eins skírn Jóhannesar. Þessi maður tók að tala djarf- 
lega í samkunduhúsinu, og er Priskilla og Akvílas. 
höfðu hlustað á hann, tóku þau hann að sjer, og útlist- 

* uðu rækilegar fyrir honum Guðs veg. En er hann fýsti 
að fara yfir um til Akkeu, hvöttu bræðurnir hann til 
þess og rituðu lærisveinunum að veita honum viðtöku. 
Og er hann var þangað kominn, varð hann fyrir náð- 
ina þeim til mikillar nytsemi, sem trú höfðu tekið;. 

* því að harðlega hrakti hann Gyðingana í allra 
08 sannaði af ritningunum að Jesús væri Kristur. 


336 Postulasagan 19,1—13. 


19 En svo bar við, meðan Apollós var í Korintu, 
að Páll kom til Efesus, eftir að hann hafði 
farið um upplöndin, og hitti þar fyrir nokkra læri- 

2 sveina, og hann sagði við þá: Fenguð þjer heilagan 
anda, er þjer tókuð trú? En þeir sögðu við hann: 
Nei, vjer höfum eigi svo mikið sem heyrt, að heilag- 

8 ur andi sje til. Og hann sagði: Upp á hvað eruð 
þjer þá skirðir? En þeir sögðu: Upp á skirn Jó- 

4 hannesar. En Páll sagði: Jóhannes skirði iðrunar- 
'skirn, er hann sagði lýðnum að trúa á þann, sem 

5 eftir sig kæmi, það er að segja á Jesúm. En er þeir 
höfðu heyrt það, þá ljetu þeir skirast til nafns Drott- 

ins Jesú. Og er Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom 
heilagur andi yfir þá, og þeir töluðu tungum og spáðu. 

7 Og alls voru þeir sem næst tólf manns. 

8 Og hann gekk inn í samkunduhúsið og talaði 
djarflega um þrigga mánaða tíma, og átti viðræður við 
menn og sannfærði um það, sem heyrir til guðsriki. 

9 En er nokkrir forhertust og höfnuðu trúnni, og ill- 
mæltu veginum í áheyrn fólksins, sagði hann skilið 
við þá og greindi lærisveinana frá þeim, og hjelt 

10 daglega samræður í skóla Týrannusar. Og þessu fór 
fram í tvö ár, svo að allir þeir, sem í Asíu bjuggu, 

11 heyrðu orð Drottins, bæði Gyðingar og Grikkir. Og 
Guð gjörði óvenjuleg kraftaverk fyrir hendur Páls, 

12 svo að jafnvel voru bornir út til sjúkra af líkama 
hans sveitadúkar eða forklæði, og sjúkdómarnir viku 

48 frá þeim og illir andar fóru út af þeim. En nokkrir 
umrennandi Gyðingar, sem voru særingamenn, tóku 
sjer og fyrir, að nefna yfir þeim, er höfðu illa anda, 
nafn Drottins Jesú, segjandi: Jeg særi yður við Jes- 


Postulasagan 19,14—26. 331 


1 úm, sem Páll prjedikar. — En þeir, er þetta frömdu, 
voru sjö synir Skeva nokkurs æðsta prests, Gyðinga 
15 ættar. — En illi andinn svaraði og sagði við þá: 
Jesúm kenni jeg og Pál þekki jeg; en hverjir eruð þið? 
16 Og maðurinn, sem illi andinn var í, flaug á þá, keyrði 
þá báða undir sig og ljek þá hart, svo að þeir flýðu 
17 naktir og særðir út úr húsinu. En þetta varð kunn- 
ugt bæði öllum Gyðingum og Grikkjum, er búa í 
Efesus, og ótta sló yfir þá alla, og nafn Drottins Jesú 
18 miklaðist. Og margir þeirra, sem við trú höfðu tekið, 
komu og gjörðu játningu og sögðu frá athæfi sinu. 
19 Og allmargir af þeim, er farið höfðu með kukl, báru 
bækurnar saman og brendu þær öllum ásjáandi, og 
þeir reiknuðu saman verð þeirra, og taldist það vera 
20 fimtíu þúsund silfurpeningar. Svo kröftuglega óx og 
efldist orð Drottins. 

A Eftir að þetta var um garð gengið, ásetti Páll sjer 
i anda að ferðast um Makedóníu og Akkeu og fara 
siðan til Jerúsalem og sagði: Þegar jeg hefi verið 

22 þar, ber mjer lika að sjá Róm. Og hann sendi til 
Makedóníu tvo af þeim, er honum þjónuðu, þá Tímó- 
teus og Erastus, en dvaldi sjálfur um tíma í Asíu. 

Es En í þann tíma hófst eigi lítið uppþot út af veg- 

#4 inum; því að maður nokkur var þar, Demetríus að 
nafni; hann var silfursmiður; bjó hann til Artemisar 
musteri úr silfri, og veitti smiðum eigi litla atvinnu. 

25 Hann stefndi þeim saman og öðrum, sem að slíku 
unnu, og sagði: Góðir menn, þjer vitið að á þessari 

28 atvinnu stendur velmegun vor; og þjer sjáið og heyrið, 
að ekki einungis í Efesus, heldur nær um gjörvalla 
Asíu, hefir Páll þessi með fortölum sínum snúið fjölda 

22 


338 Postulasagan 19,27—38. 


fólks, þar sem hann segir, að eigi sjeu þeir guðir, sen 
27 með höndum eru gjörðir. Nú horfir þetta ekki ein- 
ungis iðn vorri til smánar, heldur einnig til þess að: 
helgidómur hinnar miklu gyðju Artemisar verði eins- 
kis virtur; já, jafnvel að hún, sem öll Asia og heims- 
28 bygðin dýrkar, verði svift tign sinni. Og er þeir 
heyrðu þetta, urðu þeir afarreiðir, æptu upp og sögðu: 
20 Mikil er Artemis Efesusmanna! Og öll borgin komst 
í uppnám, og þeir þustu með einum huga til leik- 
sviðsins, og gripu og höfðu með sjer þá Kajus og 
Aristarkus, menn frá Makedóníu, sem voru förunautar 
80 Páls. En er Páll vildi ganga inn í mannþröngina, 
$1 leyfðu lærisveinarnir honum það ekki. En nokkrir 
af leikstjórunum, sem voru vinir hans, sendu jafnvel 
til hans og báðu hann að hætta sjer ekki inn á leik- 
82 sviðið. Þeir hrópuðu nú sitt hver, þvi að mannsöfn- 
uðurinn var í uppnámi, og flestir vissu ekki, hvers 
88 vegna þeir voru saman komnir. Ög menn drógu 
Alexandar fram úr mannþrönginni, af því að Gyðingar 
ýttu honum fram; en Alexander bandaði með hend- 
8t inni og vildi verja mál sitt fyrir fólkinu. En er þeir 
urðu þess vísir, að hann var Gyðingur, æptu allir ein- 
um munni og hrópuðu í nærfelt tvær stundir: Mikil 
85 er Artemis Efesusmanna! En ritarinn sefaði fólkið 
og mælti: Efesusmenn, hver er sá maður, er ekki 
viti, að borg Efesusmanna geymir musteris hinnar 
86 miklu Artemisar og hins himinfallna líkneskis? Þar 
sem þetta er nú ómótmælanlegt, þá ber yður að vera 
87 stiltir og ekki hrapa að neinu, því að þjer hafið dregið 
þessa menn hingað, sem hvorki hafa rænt helgidóma 
28 nje lastmælt gyðju vorri. Hafi nú Demetríus og smið- 


Postulasagan 19,39—20,9. 339 


irnir, sem honum fylgja, kærumál við nokkurn, þá 
eru þingdagar haldnir, og til eru landstjórar; eigist 
89 þeir lög við. En ef þjer hafið annars að krefja, þá 
40 má gjöra út um það á löglegri samkomu; því að vjer 
eigum jafnvel á hættu, að verða sakaðir um upphlaup 
fyrir þetta í dag, þar eð ekkert verður borið fyrir, 
#1 sem vjer getum mælt slíku uppþoti bót með. Að svo 
mæltu ljet hann mannsöfnuðinn skiljast að. 
20 En eftir að uppþotið var hætt, sendi Páll eftir 
lærisveinunum, áminti þá og kvaddi þá og fór 
2 burt áleiðis til Makedóníu. Og er hann hafði farið 
um þau hjeruð og hafði ámint þá með mörgum orð- 
8 um, kom hann til Grikklands. Og er hann hafði 
verið þar þrjá mánuði, og Gyðingar sátu á svikráðum 
við hann, er hann ætlaði að leggja af stað sjóveg til 
Sýrlands, tók hann það ráð að snúa aftur um Make- 
£ dóníu. En honum fylgdu alla leið til Asíu Sópater 
Pýrrusson frá Berðu, og af Þessalónikumönnum Ari- 
starkus og Sekúndus, og Gajus frá Derbe og Tímó- 
5 teus, og Ásíumennirnir Tykikus og Trófímus. En 
6 þeir fóru á undan og biðu vor í Tróas. En vjer 
sigldum eftir daga ósýrðu brauðanna burt frá Filippi, 
og komum til þeirra í Tróas á fimta degi, og þar 
stóðum vjer við sjö daga. | 
í En er vjer vorum saman komnir, fyrsta dag vik- 
unnar, til þess að brjóta brauðið, átti Páll samræður 
við þá, með því að hann ætlaði að fara burt morgun- 
Sinn eftir, og teygði hann talið til miðnættis. En 
mörg ljós voru í loftstofunni, þar sem vjer vorum 
9saman komnir. En í glugganum sat ungmenni eitt, 
Evtýkus að nafni; á hann fjell þungur svefn, og er 
Qon 


340 Postulasagan 20,10—21. 


Páll ræddi svo lengi, datt hann, yfirkominn af svefn- 
inum, ofan af þriðja lofti og var tekinn upp andvana. 
10 Qg Páll gekk ofan, lagðist niður að honum og tók 
utan um hann og sagði: Gjörið engan hávaða, þvi 
li að líf er með honum. Og hann fór upp og braut 
brauðið og neytti og talaði enn um hríð fram í dögun; 
12 síðan fór hann leiðar sinnar. En þeir fóru með 
sveininn lifandi og hugguðust mikillega. 

í En vjer, sem áður höfðum stigið á skip, sigldum 
til Assus og ætluðum þar að taka Pál á skip, því að 
svo hafði hann fyrir lagt, en sjálfur ætlaði hann að 

14 ganga. Og er hann hafði hitt oss í Assus, tókum 

15 vjer hann á skip og komum til Mitýlene. Og þaðan 
sigldum vjer og komum næsta dag á móts við Kios. 
Og daginn eftir lögðumst vjer undir Samos, og næsta 

18 dag komum vjer til Miletus. Því að Páll hafði ásett 
sjer að sigla fram hjá Efesus, til þess að það kæmi 
ekki fyrir hann, að honum dveldist í Asíu, því að 
hann hraðaði ferð sinni, ef honum yrði auðið að 
komast til Jerúsalem hvítasunnudaginn. 

17 En frá Miletus sendi hann til Efesus og boðaði 

18 tjl sin öldunga safnaðarins, og er þeir voru komnir 
til hans, sagði hann við þá: 

Þjer vitið með hverjum hætti jeg var hjá yður alla 

19 stund frá þeim fyrsta degi, er jeg kom til Asíu, að jeg 
þjónaði Drotni í allri auðmýkt og með tárum og í raun- 
um, sem fyrir mig komu af svikráðum Gyðinganna, 

20 og hversu jeg hlifðist eigi við að boða yður og kenna 

21 alt nauðsynlegt, opinberlega og í heimahúsum, er jeg 
vitnaði bæði fyrir Gyðingum og Grikkjum um aftur- 
hvarfið til Guðs og trú á Drottin vorn Jesúm Krist. 


Postulasagan 20,22—35. ð4l 


22 Og nú, sjá, bundinn í anda er jeg á leið til Jerúsal- 
28 em, vitandi eigi, hvað þar muni mæta mjer, nema 
hvað heilagur andi birtir mjer í hverri borg og segir, 
% að fjötrar og þrengingar bíði min. En eigi er orði 
að þvi eyðandi, að lífið sje dýrmætt fyrir mig sjálfan 
móts við það að fullna skeið mitt og þjónustuna, er 
jeg tók við af Drotni Jesú, að vitna um fagnaðarerindi 
25 (Guðs náðar. Og nú, sjá, jeg veit, að eigi munuð þjer 
framar sjá ásjónu mína, allir þjer, er jeg var á ferðinni 
26 hjá, boðandi rikið; þess vegna vitna jeg fyrir yður, 
daginn þennan í dag, að jeg er hreinn af blóði allra; 
#1 því að eigi hlifðist jeg við að boða yður alt Guðs ráð. 
28 Hafið gát á sjálfum yður og allri hjörðinni, þar sem 
heilagur andi setti yður biskupa, til þess að gæta safnaðar 
Guðs, sem hann hefir aflað sjer með sinu eigin blóði. 
29 Jeg veit að inn muni koma til yðar eftir burtför mína 
80 ólmir vargar, sem eigi þyrma hjörðinni. Og af yður 
sjálfum munu rísa upp menn, er fara með rangsnúna 
lærdóma, til þess að teygja lærisveinana á eftir sjer. 
81 Vakið því og verið þess minnugir, að í þrjú ár ljet jeg 
eigi af, mótt og dag, með tárum að áminna einn og 
82 sjerhvern. Og nú fel jeg yður Guði og orði náðar hans, 
sem máttugt er að uppbyggja yður og gefa arfleifð með 
88 ölluin þeim, sein helgaðir eru. Jeg hefi eigi girnst silfur 
84 eða gull eða klæði nokkurs manns. Sjálfir vitið þjer, 
að hendur þessar unnu fyrir öllu því, er jeg þurfti að 
85 hafa og þeir, er með mjer voru. Í öllu sýndi jeg 
yður, að með því að vinna svo, verðum vjer að taka 
að. oss hina óstyrku og minnast orða Drottins Jesú, 
að hann sjálfur sagði: Sælla er að gefa en þiggja. 


342 Postulasagan 20,36—21,10. 


sr Og er hann hafði þetta mælt, fjell hann á knje 
87 og baðst fyrir ásamt þeim öllum. Og allir tóku sáran 
88 að gráta og fjellu um háls Páli og kystu hann, og 
voru allra hryggastir yfir orði því, sem hann hafði 
mælt, að þeir mundu aldrei framar líta auglit hans. 
Og þeir fylgdu honum til skips. 
21 Og er vjer höfðum slitið oss frá þeim og höfð- 
um siglt af stað, fórum vjer beina leið til Kos, 
20g næsta dag til Ródus og þaðan til Patara. Þar 
hittum vjer skip, er var að fara yfir um til Fönikíu, 
3 stigum vjer á það og sigldum af stað. En er vjer 
fengum landsýn af Kipur, ljetum vjer hana á bakborða 
og sigldum til Sýrlands, og tókum höfn í Týrus, 
4 því að þar átti skipið að leggja upp farminn. Og 
eftir að vjer höfðum fundið lærisveinana, dvöldum 
vjer þar sjö daga. Menn þessir sögðu Páli fyrir and- 
5 ann, að eigi skyldi hann stiga fæti í Jerúsalem. En 
er svo kom að vjer höfðum fullnað dagana, fórum 
vjer burt og hjeldum leiðar vorrar, og allir fylgdu 
þeir oss á veg, með konum og börnum, alla leið út 
fyrir borgina, og vjer fjellum á knje í fjörunni og 
% báðumst fyrir, og kvöddum hverjir aðra og stigum 
á skip, en hinir sneru aftur heim til sin. 
“ En þegar vjer höfðum lokið sjóferðinni frá Týrus, 
komum vjer til Tólemais, og vjer heilsuðum bræðrun- 
Sum og dvöldum hjá þeim einn dag. Og daginn eftir 
fórum vjer á burt og komum til Sesareu, og vjer 
gengum inn í hús Filippusar trúboða, sem var einn af 
9 þeim sjö, og dvöldum hjá honum. Hann átti fjórar 
10 dætur, meyjar, er spáðu. Og er vjer stóðum þar við 
ekki allfáa daga, kom spámaður nokkur ofan frá Júdeu, 


Postulasagan “1,11—21. 843 


11 Asabus að nafni. Og hann kom til vor, tók upp 
belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti: Þetta 
segir heilagur andi: Svo munu Gyðingar í Jerúsalem 
binda manninn, sem á þetta belti, og framselja hann 

22 í hendur heiðingjum. En er vjer heyrðum þetta, báð- 
um bæði vjer hann og þeir sem þar áttu heima, að 
fara ekki upp til Jerúsalem. Þá tók Páll til máls: 

13 Hví gjörið þjer þetta, að gráta og hrella hjarta mitt? 
Því að jeg er eigi að eins reiðubúinn til að láta 
binda mig í Jerúsalem, heldur og að deyja þar fyrir 

1 nafn Drottins Jesú. Og er hann ljet eigi telja sjer 
hughvarf, þögnuðum vjer og sögðum: Verði Drott- 
ins vilji. 

R5 Og að þessum dögum liðnum, bjuggumst vjer til 

18 ferðar og fórum upp til Jerúsalem. Og oss urðu 
samferða nokkrir af lærisveinunum frá Sesareu og 
fóru þeir með oss til Mnasons nokkurs frá Kípur, sem 
var gamall lærisveinn, og skyldum vjer gista hjá honum. 

17 {/Og er vjer komum til Jerúsalem, tóku bræðurnir 

18 oss feginsamlega. Og næsta dag gekk Páll með oss 

19 til Jakobs, og allir öldungarnir komu þangað. Ög er 
hann hafði heilsað þeim, inti hann þeim skilmerki- 
lega hvað eina, sem Guð hafði gjört fyrir þjónustu 

20 hans meðal heiðingjanna. Og þeir vegsömuðu Guð, 
er þeir heyrðu það, og sögðu við hann: Þú sjer, bróð- 
ir, hve margir tugir þúsunda það eru meðal Gyðinga, 
sem trú hafa tekið, og allir eru þeir vandir að því, 

21 að lögmálið sje haldið. En þeim hefir verið sagt það 
um þig, að þú kennir öllum Gyðingum, er búa með- 
al heiðingja, fráhvarf frá Móse, þar sem þú segir, að 
þeir skuli hvorki umskera börn sín, nje fylgja siðun- 


944 Postulasagan 21,22—31. 


22 um. Hvað á þá að gjöra? Víst munu þeir spyrja 
28 það, að þú ert kominn. Gjör því nú þetta sem vjer 
segjum þjer. Hjá oss eru fjórir menn, sem bundnir 
24 eru heiti; tak þú menn þessa að þjer og lát hreinsast 
með þeim, og ber kostnaðinn fyrir þá, að þeir geti 
rakað höfuð sín, og mega þá allir sjá, að ekkert er 
til í því, sem þeim hefir verið sagt um þig, heldur 
25 sætir þú lögmálsins sjálfur í breytni þinni. En að 
því er snertir heiðingjana, sem við trú hafa tekið, þá 
höfum vjer gefið út brjef og úrskurðað, að þeir skuli 
varast bæði skurðgoðafórnir og blóð og það sem 
26 kafnað er og frillulífi. Siðan tók Páll að sjer menn- 
ina, og daginn eftir, er hann hafði hreinsast látið með 
þeim, gekk hann inn í helgidóminn, og ljet vita að 
hann mundi enda út hreinsunardagana, þangað til 
fórnin væri framborin fyrir einn og sjerhvern þeirra. 
a! En er að því var komið að dagarnir sjö væru á 
enda, sáu Gyðingar frá Asíu hann í helgidóminum, 
og komu öllu fólkinu í uppnám, og lögðu hendur á 
28hann og hrópuðu: Þjer Ísraelsmenn, veitið nú lið. 
Þetta er maðurinn, sem alstaðar er öllum að kenna í 
gegn lýðnum og lögmálinu og stað þessum. Og nú 
hefir hann meira að segja farið með Grikki inn í 
29 helgidóminn og saurgað þennan heilaga stað. Því að 
þeir höfðu áður sjeð Trófimus frá Efesus með honum 
í borginni, og hugðu að Páll hefði farið með hann 
80 inn í helgidóminn. Og öll borgin varð uppvæg og 
fólkið þusti saman, og þeir tóku Pál og drógu hann 
út fyrir helgidóminn, og jafnskjótt var dyrunum læst. 
$1 En er þeir vildu lífláta hann, barst foringjanum yfir 
hersveitinni fregn um það, að öll Jerúsalem væri í 


Postulasagan 21,32—22,3. 345 


32 uppnámi. Hann tók þegar í stað með sjer hermenn 
og hundraðshöfðingja og hljóp niður til þeirra; en er 
þeir sáu hersveitarforingjann og hermennina, hættu 

88 þeir að berja Pál. Hersveitarforinginn kom þá að og 
tók hann og skipaði að binda hann með tveimur við- 

' jum, og spurði hver hann væri og hvað hann hefði 

84 gjört En sitt kallaði hver úr mannfjöldanum, og er 
hann gat ekkert áreiðanlegt fengið að vita sökum 
óróans, bauð hann að fara skyldi með hann upp í 

35 kastalann. Og er komið var á tröppurnar, urðu her- 

86 mennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu, því 
að múgur manns fylgdi eftir, hrópandi: Burt með 
hann! 

#1 Og þegar fará átti með Pál inn í kastalann, 
segir hann við hersveitarforingjann: Leyfist mjer að 
tala nokkur orð við þig? En hann sagði: Kant þú 

28 grísku? Ekki ert þú þá egiptski maðurinn, sem fyrir 
nokkru vakti styrjöld og fór með fjögur þúsund morð- 

B ingja út á eyðimörkina. En Páll sagði: Jeg er Gyð- 
ingur, frá Tarsus í Kilikíu, borgari í alkunnum bæ; 

40 0g jeg bið þig, leyf mjer að tala til fólksins. Og er 
hann hafði veitt leyfið, nam Páll staðar á tröppunum 
og bandaði hendinni til fólksins, og er gott hljóð 
fekst, talaði hann til þeirra á hebreska tungu og sagði: 
22 Þjer bræður og feður, hlustið nú á málsvörn 

mina fyrir yður. 

S En er þeir heyrðu hann ávarpa sig á hebreska 
tungu, urðu þeir enn hljóðari, og hann segir: 

9 Jeg er Gyðingur, fæddur í Tarsus í Kilikiu, en 
alinn upp í borg þessari við fætur Gamaliels, fræddur 
í strangleika feðra-lögmálsins, og var Guðs vandlætari, 


346 Postulasagan 22,4—16. 


á eins og þjer allir eruð í dag, sá hinn sami, sem of- 
sótti þennan veg alt að dauða, færði í hlekki og seldi 
5í fangelsi bæði karla og konur, eins og æðsti prest- 
urinn mun bera mjer vitni um og alt öldungaráðið; 
hjá þeim fekk jeg enda brjef til bræðranna, og fór til 
Damaskus í þeim tilgangi, að flytja einnig þá, er þar 
væru, bundna til Jerúsalem, til þess að þeim yrði 
% hegnt. En svo bar við, er jeg var á ferðinni og nálg- 
aðist Damaskus, um hádegisbil, að um mig leiftraði 
7 skyndilega ljós mikið af himni. Og jeg fjell til jarð- 
ar og heyrði raust, er sagði við mig: Sál, Sál, hví 
8 ofsækir þú mig? En jeg svaraði: Hver ert þú, herra? 
Og hann sagði við mig: Jeg er Jesús frá Nasaret, 
9 sem þú ofsækir. Mennirnir, sem með mjer voru, sáu 
að vísu ljósið, en heyrðu ekki raust þess, er við mig 
10 talaði. En jeg sagði: Hvað á jeg að gjöra, herra? En 
Drottinn sagði við mig: Rís upp og far til Damask- 
us, og þar mun þjer verða sagt um alt það, sem þjer 
1 er ætlað að gjöra. En þar sem jeg gat ekki sjeð vegna 
ljómans af ljósi þessu, kom jeg til Damaskus, leiddur 
12 við hönd af samferðamönnum minum. En Ananías 
nokkur, maður guðrækinn eftir lögmálinu, sem hafði 
góðan orðstir hjá öllum Gyðingum, er þar bjuggu, 
18 kom til mín, gekk að mjer og sagði við mig: Sál 
bróðir, lít þú upp. Og jeg leit upp á hann á sömu 
14 stundu. En hann sagði: Guð feðra vorra hefir fyr- 
irhugað þig til að þekkja vilja sinn og sjá hinn rjett- 
5 láta og heyra raust af munni hans; því að þú skalt 
honum vottur vera hjá öllum mönnum um það sem 
16 þú hefir sjeð og heyrt. Og hvað dvelur þig nú? Rís 
upp og lát skirast og afþvo syndir þinar, ákallandi 


Postulasagan 22,17—28. 347 


47 nafn hans. En svo bar við, er jeg var kominn aftur 
til Jerúsalem og baðst fyrir í helgidóminum, að jeg 
18 varð frá mjer numinn, og sá hann, segjandi við mig: 
Flýt þjer og far sem skjótast burt úr Jerúsalem, því 
að þinn vitnisburð um mig munu þeir ekki meðtaka. 
19 Qg jeg sagði: Drottinn, þeir vita sjálfir, að jeg er 
maðurinn, sem hnepti í fangelsi og húðstrýkti í sam- 
20 kunduhúsunum þá sem trúðu á þig, og þegar úthelt 
var blóði Stefáns, vottar þins, stóð jeg bæði sjálfur 
þar yfir og ljet mjer vel líka og varðveitti klæði þeirra, 
21 sem tóku hann af lifi. Og hann sagði við mig: Far 
þú, því að jeg mun senda þig til heiðingja, langt Í 
burtu. 
22 Alt að þessu orði hlýddu þeir á hann, en nú hófu 
þeir upp raust sína, segjandi: Burt með slikan mann 
28 af jörðinni, því að eigi hæfir að hann lifi! Ög er 
þeir æptu upp og köstuðu af sjer klæðum sinum og 
24 jusu mold í loft upp, skipaði hersveitarforinginn að 
fara með hann inn í kastalann, og sagði að kúga skyldi 
hann til sagna með svipuhöggum, til þess að hann 
fengi að vita, fyrir hverja sök þeir hrópuðu svo gegn 
25 honum. Ög er þeir höfðu strengt hann undir svipu- 
höggin með taugum, sagði Páll við hundraðshöfðing- 
jann, er hjá stóð: Leyfist yður að húðstrykja rómversk- 
26 án mann, og það ódæmdan? Og er hundraðshöfð- 
inginn heyrði það, fór hann til hersveitarforingjans, 
inti honum frá og sagði: Hvað ert þú að gjöra? 
21 Því að maður þessi er rómverskur. Hersveitarforing- 
inn kom þá og sagði við hann: Seg mjer, ert þú 
28 rómverskur? En hann sagði: Já. Og hersveitarfor- 
inginn svaraði: Fyrir ærið fje keypti jeg þennan borg- 


348 Postulasagan 22,29—23,9. 


arrjett. En Páll sagði: Jeg er meira að segja með 
20 honum fæddur. Ög jafnskjótt viku þeir frá honum, 
er áttu að yfirheyra hann, og hersveitarforinginn varð 
hræddur, er hann varð þess vis, að hann var róm- 
verskur, og af því að hann hafði látið binda hann. 
90 Daginn eftir, er hann vildi vita með vissu, um. 
hvað hann væri kærður af Gyðingum, leysti hann 
hann og bauð að æðstu prestarnir og alt ráðið skyldi 
koma saman, og hann kom með Pál og leiddi hann 
fram fyrir þá. 
23 En Páll hvesti augun á ráðið og mælti: Þjer 
bræður, jeg hefi hegðað mjer fyrir Guði með góðri 
2 samvisku í sjerhverri grein, alt til þessa dags. En 
æðsti presturinn Ananias skipaði þeim, er hjá honum 
8 stóðu, að ljósta hann á munninn. En þá sagði Páll 
við hann: Guð mun ljósta þig, þú kalkaði veggur! 
Og situr þú til að dæma mig samkvæmt lögmálinu, 
í og skipar að jeg sje lostinn á móti lögmálinu? En 
þeir, sem hjá stóðu, sögðu: ÁAtyrðir þú æðsta prest. 
Guðs? Og Páll sagði: Ekki vissi jeg, bræður, að 
hann væri æðsti prestur; því að ritað er: Þú skalt 
8 ekki illmæla höfðingja lýðs þíns. En með því að Páll 
vissi að einn hluti þeirra voru Saddúkear, en annar 
hlutinn Fariísear, þá hrópaði hann upp í ráðinu: Þjer 
bræður, jeg er Farísei, sonur Farisea. Jeg er lögsótt- 
Tur fyrir vonina og upprisu dauðra. En er hann 
sagði þetta, varð deila milli Faríseanna og Saddúkeanna 
8 og þingheimurinn varð ósamþykkur; því að Saddúkear 
segja, að ekki sje til upprisa og eigi heldur engill, nje 
9 andi, en Farísear viðurkenna hvorttveggja. Nú varð 
hávaði mikill, og nokkrir fræðimenn af flokki Fari- 


Postulasagan 23,10—18. | 349 


seanna risu upp og fluttu mál sitt með kappi og 
sögðu: Ekkert ilt finnum vjer hjá manni þessum. 
Ef nú andi skyldi hafa talað við hann eða engill! 

10 En er nú varð mikil deila, óttaðist hersveitarforing- 
inn, að Páll yrði slitinn í sundur af þeim, og skipaði 
herliðinu að fara niður, til að hrifa hann frá þeim og 
fara með hann í kastalann. 

t1 En nóttina eftir kom Drottinn til hans og sagði: 
Vertu hughraustur, því að eins og þú hefir vitnað um 
mig í Jerúsalem, svo ber þjer og að vitna í Róm. 

18 En er dagur kom, gjörðu Gyðingar samtök og 
strengdu þess heit með formælingu, að þeir skyldu 
hvorki eta nje drekka, fyr en þeir hefðu Pál af dög- 

18 um ráðið, og voru þeir yfir fjörutíu, sem þetta sam- 

14 særi gjörðu. Og menn þessir fóru til æðstu prest- 
anna og öldunganna og sögðu: Með formælingu höf- 
um vjer fastlega strengt þess heit, að bergja einskis 

15 fyr en vjer höfum Pál af dögum ráðið. Nú skuluð 
þjer ásamt ráðinu gjöra hersveitarforingjanum 
aðvart um það, að hann láti fara með hann niður til 
yðar, svo sem þjer vilduð kynna yður mál hans enn 
skýrar, en vjer erum reiðubúnir til að vega hann, 

16 áður en hann kemst alla leið. En systursonur Páls 
heyrði um fyrirsátina og kom og fór inn í kastalann 

17 og sagði Páli frá. En Páll kallaði til sin einn af 
hundraðshöfðingjunum og mælti: Far þú með þenn- 
an unga mann til hersveitarforingjans; því að hann 

18 hefir nokkuð að segja honum. Hann tók hann þá 
og fór með hann til hersveitarforingjans og segir: 
Bandinginn Páll kallaði mig til sín og bað mig að 
lara með þennan unga mann til þín, sem hefir eitt- 


850 Postulasagan 23,19—30. 


19 hvað að segja þjer. Og hersveitarforinginn tók í hönd 
honum og fór með hann afsíðis og spurði: Hvað er 
20 það sem þú hefir að segja mjer? En hann sagði: 
Gyðingar hafa komið sjer saman um að biðja þig, að 
þú á morgun látir fara með Pál niður í ráðið, og 
ætti það svo að heita, að þú ætlaðir ítarlegar að 
21 rannsaka mál hans. En lát þú nú ekki að orðum 
þeirra, því að meir en fjörutíu menn úr þeirra flokki 
sitja fyrir honum, og hafa þeir hinir sömu strengt 
þess heit með formælingu, að eta hvorki nje drekka, 
fyr en þeir hafi vegið hann, og eru þeir nú reiðu- 
22 búnir og biða eftir skeyti frá þjer. Hersveitarforing- 
inn ljet unga manninn þá fara burt og bauð honum: 
Engum mátt þú segja, að þú hafir gjört mjer aðvart. 
28 um þetta. . Og hann kallaði til sín tvo af hundraðs- 
höfðingjunum og sagði: Búið tvö hundruð hermenn, 
sjötíu riddara og tvö hundruð skotmenn, að þeir 
24 fari til Sesareu, eftir þriðju stund nætur; hafið og til reiðu 
farorskjóta handa Páli, til þess að þjer komið honum 
25 heilum á hófi til Felix landstjóra. Og hann ritaði 
brjef svo hljóðandi: 
38 Kládíus Lýsías sendir kveðju hinum göfuga land- 
27 stjóra Felix. Þennan mann höfðu Gyðingar hand- 
tekið, og lá við að þeir tækju hann af lifi; kom jeg 
þá þar að með hermönnum og bjargaði honum, er 
28 jeg komst að því, að hann var rómverskur. Og er 
jeg vildi vita, fyrir hverja sök þeir kærðu hann, fór 
2 jeg með hann niður í ráð þeirra; komst jeg þá að 
raun um, að hann var kærður fyrir ágreining um 
lögmál þeirra, en engin sök var honum gefin, er 
80 dauða varðaði eða böndum. En þar sem jeg hefi 


Postulasagan 23,31 —24,8. 3ðl 


fengið vísbendingu um, að setið væri á svikráðum 
við manninn, sendi jeg hann tafarlaust til þín, og 
hefi jeg jafnframt boðið kærendunum að flytja erindi 
sitt um hann fyrir þjer. 
81 Hermennirnir tóku þá Pál, eins og þeim var um 
boðið, og fóru með hann um nótt til Antipatris. 
82 En daginn eftir sneru þeir aftur til kastalans, en ljetu. 
83 riddarana fara með honum. Þeir fóru inn í Sesareu 
og skiluðu brjefinu til landstjórans og færðu Pál fyrir 
84 hann. En hann las brjefið og spurði, úr hverju skatt- 
landi hann væri, og er hann fekk að vita, að hann 
85 var frá Kilikiu, sagði hann: Jeg mun prófa mál þitt, 
þegar kærendur þínir eru líka komnir; og hann bauð 
að láta geyma hans í höll Heródesar. 
D 4 En eftir fimm daga fór æðsti presturinn Ana- 
nias ofan þangað og voru með honum nokkrir 
öldungar og Tertúllus nokkur mælskumaður, og báru 
menn þessir fyrir landstjóranum sakir fram gegn Páli. 
20g er hann var kallaður fyrir, hóf Tertúllus kæru 
sína og sagði: | 
$ Vjer viðurkennum það mjög þakksamlega, göfugi 
Felix, að fyrir þitt tilstilli sitjum vjer í góðum friði, 
og í öllum greinum og alstaðar hefir fólk þetta fengið 
£ rjettarbætur fyrir þína forsjá. En svo að jeg tefji þig 
sem minst, bið jeg að þú af mildi þinni viljir heyra 
5 oss stuttlega. Svo er mál vaxið, að vjer höfum geng- 
ið úr skugga um, að maður þessi er drepsótt og 
kveikir upphlaup hjá öllum Gyðingum um víða ver- 
8 öld, og er forsprakki villuflokks Nasareanna, og gjörði. 
hann meira að segja tilraun til að vanhelga musterið. 
8 Þennan mann tókum vjer höndum. Hjá honum get- 


302 Postulasagan 24,9—21. 


ur þú, er þú prófar sjálfur, fengið að vita um alt 
? þetta, sem vjer kærum hann fyrir. Og Gyðingar tóku 
undir sakargiftirnar, og kváðu þetta satt vera. 
20 Og Páll svaraði, er landstjórinn benti honum að 
taka til máls: 
Þar sem jeg veit að þú hefir í mörg ár verið dóm- 
MH ari þessa fólks, er mjer ljúft að verja mál mitt; með 
því að þú getur fengið að vita, að ekki eru meir en 
tólf dagar síðan jeg kom upp til Jerúsalem að biðjast 
1 fyrir. Og hvorki hittu þeir mig í helgidóminum í 
orðaþrætu við nokkurn mann, eða að jeg væri að æsa 
fólk til óspekta, og eigi heldur í samkunduhúsunum, 
18 nje út um bæinn, og ekki geta þeir heldur sannað 
14 það fyrir þjer, sem þeir nú kæra mig um. En þetta 
játa jeg þjer, að jeg þjóna Guði feðra vorra samkvæmt 
þeim vegi, sem þeir kalla villuflokk, og trúi jeg öllu 
þvi sem í lögmálinu stendur, og því sem í spámönn- 
ið unum er ritað, og hefi þá von til Guðs, sem þeir 
og sjálfir hafa, að upp muni rísa bæði rjettlátir og 
18 ranglátir. Fyrir því tem jeg mjer og sjálfur að hafa 
jafnan góða samvisku gagnvart guði og mönnum. 
1? En eftir mörg ár kom jeg til að færa fólki minu öl- 
18 musugjafir og bera fram fórnir. Er jeg var að þessu 
og hafði látið hreinsast í helgidóminum, komu þeir 
að mjer, og var þar enginn mannsöfnuður um mig 
og ekkert uppþot; en þar voru Gyðingar nokkrir frá 
1? Asíu, og hefðu þeir átt að vera komnir fyrir þig, og 
bera fram kæru, ef þeir fyndu mjer eitthvað til saka, 
20 eða segi þessir menn sjálfir til, hvað saknæmt þeir 
#1 hafi fundið, þegar jeg stóð fyrir ráðinu. Það skyldi 
þá vera þetta eina orð, er jeg kvað upp með, þegar 


Postulasagan 24,22—25,5. 353 


jeg stóð meðal þeirra: Fyrir upprisu dauðra er jeg í 
dag lögsóttur frammi fyrir yður. 

#2 Felix frestaði nú málinu fyrir þeim, af því að 
honum var allkunnugt um veginn, og mælti: Þegar 
Lýsías hersveitarforingi kemur ofan hingað, skal jeg 

28 skera úr máli yðar. Og hann bauð hundraðshöfðing- 
janum að láta hann vera í varðhaldi, og að vægilega 
væri með hann farið, og eigi skyldi hann meina 
neinum af vinum hans að veita honum þjónustu. 

24 En nokkrum dögum seinna kom Felix með eigin- 
konu sinni Drúsillu, sem var Gyðinga ættar, og ljet 
sækja Pál, og hlýddi á mál hans um trúna á Krist 

25 Jesúm. En er hann talaði um rjettlæti, bindindi og 
komandi dóm, skelfdist Felix og mælti: Far burt að 
sinni; en þegar jeg fæ tóm, mun jeg láta kalla þig. 

26 Með fram gjörði hann sjer og von um, að Páll 
mundi gefa sjer fje; þvi var það líka, að hann ljet 

27 alloft sækja hann og átti tal við hann. En þegar tvö 
ár voru liðin, tók Porkíus Festus við landstjórn af 
Felix, og af því að Felix vildi afla sjer hylli Gyð- 
inga, ljet hann Pál eftir í böndum. 

2 5 Er Festus nú hafði tekið við skattlandinu, fór 
hann þrem dögum síðar frá Sesareu upp til Jerú- 

2 salem. Og æðstu prestarnir og helstu menn Gyðinga 

3 báru fyrir honum sakir fram gegn Páli, og þeir báðu 
hann að vera sjer hliðhollan gegn honum, og lögðu 
að honum að láta koma með hann til Jerúsalem, og 
bjuggu honum fyrirsát, til þess að vega hann á leið- 

4 inni. En Festus svaraði, að Páll væri í varðhaldi í 
Sesareu, og sjálfur ætlaði hann bráðlega að fara 

5 þangað. Þeir sem völdin hafa hjá yður, segir hann, 

23 


304 Postulasagan 25,6—15. 


skulu því verða samferða ofan eftir og kæra hann, 
ef maðurinn er eitthvað brotlegur. 

6 En er hann hafði dvalið hjá þeim í mesta lagi átta 
eða tíu daga, fór hann niður til Sesareu, og daginn 
eftir settist hann á dómstólinn og bauð að leiða Pál 

1fram. En er hann var þar kominn, stóðu Gyðing- 
arnir, sem farið höfðu ofan frá Jerúsalem, í kring um 
hann og báru á hann margar og þungar sakir, sem 

8 þeir gátu ekki sannað. En Páll bar fram sjer til 
varnar: Jeg hefi hvorki brotið neitt gegn lögmáli 
Gyðinga, nje gegn helgidóminum, nje gegn keisaranum. 

9 En Festus, sem vildi koma sjer vel við Gyðinga, 
svaraði Páli og sagði: Vilt þú fara upp til Jerúsalem, 
og að þú sjert þar lögsóttur fyrir mjer í þessu máli? 

10 En Páll sagði: Nú stend jeg fyrir dómstóli keisarans, 
og þar ber að lögsækja mig. Gyðingum hefi jeg 

H engan órjett gjört, sem þú og fullvel veist. Ef jeg 
nú er brotlegur og hefi framið eitthvað, sem dauða 
er vert, þá mæli jeg mig ekki undan dauða, en ef 
ekkert er hæft í því, sem þessir menn kæra mig 
fyrir, á enginn með að selja mig á vald þeirra. Jeg 

12 skýt máli minu til keisarans. Þá svaraði Festus, eftir 
að hann hafði borið sig saman við ráðunauta sina: 
Til keisarans hefir þú skotið máli þinu, til keisarans. 
skalt þú fara. 

a. Að nokkrum dögum liðnum kom Agrippa konung- 
ur og Bernike til Sesareu, og sögðu Festus velkom- 

Hinn. En er þau dvöldu þar allmarga daga, skýrði 
Festus konunginum frá máli Páls og sagði: Maður 

15 nokkur er af Felix eftir skilinn í böndum. Um hann 
báru æðstu prestarnir og öldungar Gyðinga fram sakir, 


Postulasagan 25,16— 25. 355 


þegar jeg kom til Jerúsalem, og kröfðust áfellisdóms 

16 yfir honum. Jeg svaraði þeim, að ekki væri það venja 
Rómverja að selja nokkurn mann öðrum á vald, fyr 
en hinn kærði hefði kærendurna fyrir sjer og ætti 

1 kost á að bera fram vörn gegn sakargiftinni. Er 
þeir nú voru komnir hjer saman, ljet jeg engan drátt 
á verða og settist daginn eftir á dómstólinn og skip- 

18 aði að leiða fram manninn. Er nú kærendurnir 
komu fram, báru þeir eigi fram sakir um hann fyr- 

ir nein þau illræði, er jeg hafði búist við, heldur 
áttu þeir í einhverjum deilum við hann um átrúnað 
sjálfra þeirra, og um Jesúm nokkurn, látinn mann, 

20 sem Páll sagði lifa. Er jeg nú var í vandræðum með 
rannsókn þessa máls, spurði jeg, hvort hann vildi 
fara til Jerúsalem, og vera þar lögsóttur í þessu 

91 máli. En er Páll skaut máli sínu og krafðist þess 
að hann væri hafður í haldi, til þess er hátignin gæti 
kveðið upp úrskurð, skipaði jeg að hann skyldi hafður 
í haldi, þangað til jeg gæti sent hann til keisarans. 

22 En Agrippa sagði við Festus: Mig fýsir líka að heyra 
manninn sjálfur. Á morgun, segir hann, skalt þú 
fá að hlusta á hann. 

28 Daginn eftir kom þá Agrippa og Bernike, með 
mikilli viðhöfn, og gengu þau, ásamt hersveitarforing- 
junum og hinum æðstu mönnum borgarinnar, inn Í 
málstofuna, og var Páll að boði Festusar leiddur 

24 fram. Og Festus tekur svo til máls: Agrippa kon- 
ungur, og þjer menn allir, sem hjá oss eruð staddir, 
þjer sjáið mann þennan, og hefir öll alþýða Gyðinga 
lagt að mjer um hann, bæði í Jerúsalem og hjer, og 

35 sagt hástöfum, að ekki ætti hann lengur að lifa. En 

93* 


356 Postulasagan 25,26—26,9. 


jeg komst að raun um, að hann hefir ekkert það 
framið, sem dauða er vert, og rjeð jeg af, er hann 
sjálfur skaut máli sínu til hátignarinnar, að senda 
26hann. Nú hefi jeg ekkert áreiðanlegt að skrifa herra 
vorum um hann; þess vegna hefi jeg leitt hann fram 
fyrir yður og einkum fyrir þig, Agrippa konungur, 
svo að jeg, að framfarinni rannsókn, hefði eitthvað að 
21 skrifa; því að mjer líst óskynsamlegt að senda band- 
ingja og tjá eigi um leið sakir þær, sem á hann eru 
bornar. 
| 28 En Agrippa sagði við Pál: Nú er þjer leyfi- 
legt að tala þinu máli. Páll rjetti þá út hönd- 
ina og bar fram vörn sina: 
= Sæll þykist jeg þess, Agrippa konungur, að jeg á 
fyrir þjer í dag að halda uppi vörn fyrir mig gegn 
Söllu því, sem Gyðingar saka mig um, þar sem þú 
þekkir manna best alla siðu Gyðinga og ágreinings- 
mál; fyrir því bið jeg þig, að þú viljir þolinmóðlega 
4 hlýða á mál mitt. Hvernig liferni mitt hefir verið 
frá æskuárum, vita allir Gyðingar, þar sem jeg hefi 
frá fyrstu alið aldur minn hjá þjóð minni og í Jerú- 
5 salem, og hafa þeir þekt mig að þvi frá upphafi, vilji 
þeir um það vitni bera, að jeg hefi lifað sem Farisei, 
6 samkvæmt strangasta flokki átrúnaðar vors. Ög nú 
stend jeg undir lögsókn vegna vonarinnar um fyrir- 
71 heitið, er Guð gaf feðrum vorum, sem vorar tólf 
kynkvislir með kappsamlegri guðsdýrkun nótt og dag 
vænta að hreppa. Fyrir þessa von er jeg, konungur, 
8 kærður af Gyðingum. Hvernig farið þjer að telja það 
9 ótrúlegt, að Guð uppveki dauða? Jeg fyrir mitt leyti 
taldi mjer líka skylt, að beita mjer mjög á móti nafni 


Postulasagan 26,10—22. 3ðT 


10 Jegú frá Nasaret, sem jeg og gjörði í Jerúsalem, og bæði 
hnepti jeg marga af hinum heilögu í fangelsi, er jeg 
hafði fengið vald til þess af æðstu prestunum, og er 

1! þeir voru af lifi teknir, galt jeg þvi jákvæði, og í öll- 
um samkundunum refsaði jeg þeim þrásinnis og 
neyddi þá til að lastmæla, og jeg æddi svo frekt gegn 
þeim, að jeg fór enda til borga erlendis að ofsækja 

12 þá. Er jeg í þessum erindum var á leið til Damask- 

18 ys, með valdi og umboði frá æðstu prestunum, sá jeg, 
konungur, á veginum, um miðjan dag, ljós af himni 
sólu bjartara leiftra um mig og þá, sem mjer voru 

14 samferða. Og er vjer allir fjellum til jarðar, heyrði jeg 
rödd, er sagði við mig á hebreska tungu: Sál, Sál, 
hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þjer að spyrna móti 

15 broddunum. En jeg sagði: Hver ert þú, herra? En 

18 Drottinn sagði: Jeg er Jesús, sem þú ofsækir. En ris 
þú upp og statt á fætur þína; því að til þess birtist 
jeg þjer, til þess að kjósa þig að þjóni og að votti 
bæði um það, hvernig þú sást mig, og um það, 

1 hvernig jeg mun birtast þjer, er jeg tek þig út úr lýðn- 

18 um og út úr heiðingjunum, sem jeg sendi þig til, til 
að opna augu þeirra, svo að þeir snúi sjer frá myrkri 
til ljóss og frá Satans valdi til Guðs, svo að þeir 
öðlist synda-fyrirgefningu og arf með þeim, sem helg- 

1 aðir eru fyrir trúna á mig. Fyrir því gjörðist jeg, 
Agrippa konungur, eigi óhlýðinn hinni himnesku 

20 vitrun, heldur boðaði jeg fyrst þeim í Damaskus og 
í Jerúsalem og um alla Júdeu-bygð og heiðingjunum, 
að gjöra iðrun og hverfa til Guðs og vinna verk sam- 

21 boðin iðruninni. Fyrir þá sök gripu Gyðingar mig í 

22 helgidóminum og leituðust við að taka mig af lifi; en 


868 Postulasagan 26,23—32. 


með þvi að jeg hefi hlotið fulltingi frá Guði, stend jeg 
alt til þessa dags, vitnandi bæði fyrir smáum og stór- 
um, og mæli ekki annað en það,. sem bæði spámenn- 
2 irnir hafa sagt að fram mundi koma, og Móse: að 
Kristur ætti að líða, og að hann mundi fyrstur við 
upprisuna frá dauðum boða ljós bæði lýðnum og heið- 
ingjunum. 
Es Og er hann var þetta að mæla sjer til varnar, seg- 
ir Festus með hárri raustu: Óður ert þú orðinn, 
25 Páll, hið mikla bókvit þitt gjörir þig óðan. En Páll 
segir: Ekki er jeg óður, göfugi Festus, heldur mæli 
26 jeg sannleiks og stillingar orð; því að konungurinn 
ber skyn á þetta, og við hann tala jeg líka einarðlega, 
því að eigi ætla jeg að neitt af þessu sje honum dul- 
#1 ið, því að eigi hefir þetta gjörst í afkima. Trúir þú, 
Agrippa konungur, spámönnunum? Jeg veit að þú 
28 trúir. En Agrippa sagði við Pál: Með litlu hyggur 
2 þú, að þú munir gjöra mig kristinn! En Páll sagði: 
Þess bið jeg Guð, hvort sem það er með litlu eða 
miklu, að ekki einungis þú, heldur og allir sem til 
min heyra í dag, verði slíkir sem jeg er, að undan 
teknum þessum fjötrum. 
9. Og konungurinn stóð upp og landstjórinn og Bern- 
%1íke og þeir sem sátu þar ásamt þeim. Ög er þeir 
voru burt gengnir, töluðu þeir hverjir við aðra og 
sögðu: Þessi maður fremur ekkert, sem dauða er 
32 vert eða banda. En Agrippa sagði við Festus: Mann 
þennan hefði mátt lausan láta, ef hann hefði ekki 
skotið máli sínu til keisarans. 


Postulasagan 27,1— 12. 359 


27 En þegar úrskurðað var, að vjer skyldum 
sigla til Ítalíu, seldu þeir Pál og nokkra aðra 
bandingja í hendur hundraðshöfðingja, er Júlíus hjet, 
2 úr Hátignar-hersveitinni. Ög vjer stigum á skip frá 
Adramýttíum, sem átti að sigla til bæjanna með Asíu- 
ströndum, og ljetum í haf; og Arístarkus, makedónsk- 
3ur maður frá Þessalóniku, var oss samferða. Og á 
öðrum degi komumst vjer til Sídon. Og Júlíus var 
mannúðlegur við Pál, og leyfði honum að fara á fund 
#4 vina sinna og njóta hjúkrunar. Ög þaðan ljetum vjer 
í haf og sigldum undir Kípur, því að vindar voru 
5 andstæðir. Og er vjer höfðum siglt yfir hafið fyrir 
Kilikiu og Pamfilíu, komum vjer til Mýra í Lýkíu. 
% Og þar hitti hundraðshöfðinginn fyrir skip frá Alex- 
andríu, er sigla átti til Ítalíu, og ljet oss stíga á það. 
7 En siglingin gekk tregt í allmarga daga, og er vjer 
með herkjum vorum komnir móts við Knídus, bægði 
vindur oss og vjer sigldum undir Krít við Salmóne, 
80g beittum með naumindum fram með henni, og 
komumst á stað einn, sem kallast Góð-hafnir, í grend 
við borgina Lasea. 
“ Og er enn leið drjúgur tími og sjóferðir tóku þeg- 
ar að verða hættulegar, því að fastan var nú líka um 
10 liðin, rjeð Páll þeim og sagði við þá: Það sje jeg, góðir 
menn, að sjóferðin muni verða með hrakningum og miklu 
tjóni, ekki einungis á farminum og skipinu, heldur 
11 og fyrir líf vort. En hundraðshöfðinginn trúði betur 
skipstjóranum og skipseigandanum en því er Páll 
12? sagði. Og þar eð höfnin var óhentug til vetrarlegu, 
varð það flestra ráð að leggja til hafs þaðan, ef þeir 
kynnu að ná til Fönix og hafa þar vetrarlegu; er sú 


360 Postulasagan 27,13—26. 


13 höfn á Krít og veit til útsuðurs og útnorðurs. Og 
er hægur sunnanvindur kom á, hugðust þeir að hafa 
ráð þetta í hendi sjer og heimtu upp akkeri, og sigldu 

í fram með Krit nálægt landi. En áður en langt leið, 
skall á af landi ofan ofviðri, sem kallað er Evrakviló. 

15 Og er skipið hrakti og ekki varð beitt upp í vindinn, 

16 slógum vjer undan og ljetum reka. Ög er vjer höfð- 
um hleypt undir litla ey, sem hjet Káda, var það með 

17 naumindum að vjer gátum bjargað bátnum; drógu þeir 
hann upp og gripu til bjargráða og lögðu strengi um 
skipið, og þar eð þeir óttuðust að þá mundi bera 
upp á Sýrtuna, feldu þeir akreiðann og ljetu svo reka. 

18 En er ofviðrið hrjáði oss, ruddu þeir skipið daginn 

19 eftir. Og á þriðja degi köstuðu þeir út með eigin 

20 höndum áhöldum skipsins. Og er hvorki sást til 
sólar nje stjarna marga daga og illviðrið, sem á lá, 
var ekki lítið, þá var loks öll von úti um það að vjer 

21 kæmumst af. Og er menn höfðu lengi verið matar- 
lausir, stóð Páll upp á meðal þeirra og mælti: Góðir 
menn, þjer hefðuð átt að hlýða mjer og leggja ekki út 
frá Krit, og komast hjá hrakningum þessum og tjóni. 

22 En nú ræð jeg yður að þjer sjeuð með öruggum huga, 
þvi að enginn yðar mun lífi týna, en skipið mun 

28 farast; því að á þessari nóttu stóð hjá mjer engill þess. 
Guðs, sem jeg tilheyri, sem jeg og þjóna, og mælti: 

24 Óttast þú eigi, Páll; fyrir keisarann átt þú að koma; 
og sjá, Guð hefir náðarsamlega gefið þjer alla þá, sem 

25 með þjer eru á sjóferðinni. Verið því, menn, með 
öruggum huga, því að jeg treysti Guði, að svo muni 

26 fara, sem við mig hefir verið mælt. En oss hlýtur 
að bera upp á einhverja ev. 


Postulasagan 27,27—-40. 361 


Et En þegar fjórtánda nóttin var komin, og oss var 
að hrekja í Adríahafinu, grunaði skipverjana um mið- 
28 nættisskeið, að þeir væru að nálgast land. Ög vörp- 
uðu þeir botnsökku og fundu tuttugu faðma dýpi, 
síðan færðust þeir lítið eitt og vörpuðu aftur botn- 
20 sökku og fundu fimtán faðma dýpi. Og af því að 
þeir óttuðust að oss kynni að bera upp á sker, köst- 
uðu þeir fjórum akkerum úr skutnum, og óskuðu að 
80 Jagur rynni. En er sjómennirnir leituðust við að 
flýja úr skipinu og ljetu bátinn niður siga á sjóinn, 
undir því yfirskini, að þeir vildu fá akkerum út kom- 
sl ið úr framstafninum, sagði Páll við hundraðshöfðing- 
jann og hermennina: Ef menn þessir eru ekki kyrrir 
82 í skipinu, getið þjer ekki komist lifs af. Hermennirnir 
hjuggu þá á festar bátsins, og ljetu hann detta niður. 
58 En þangað til birta færi, hvatti Páll alla að neyta 
matar og sagði: Það er nú komið á fjórtánda dag- 
inn, sem þjer hafið beðið fastandi og einskis neytt; 
54 þvi hvet jeg yður að taka fæðu, þvi að það verður 
yður til bjargar; því að ekki mun farast eitt hár af 
85 höfði neins yðar. Að svo mæltu tók hann brauð, 
gjörði Guði þakkir í allra augsýn, braut og tók að 
56 eta. Og nú hrestust allir og þeir fóru líka að mat- 
87 ast. Og alls vorum vjer á skipinu tvö hundruð sjö- 
88 tju og sex sálir. Og er þeir höfðu etið sig metta, 
ljettu þeir á skipinu með því að kasta korninu Í sjó- 
89 inn. Og er dagur rann, þektu þeir ekki landið; en 
þeir sáu vík nokkra með fjöru, og rjeðu þeir af að 
halda þangað skipinu, ef þeir mættu þvi við koma- 
40 T,osuðu þeir nú um akkerin og ljetu þau eftir í sjón- 


862 Postulasagan 27,41—28,6. 


um, leystu um leið stýrisböndin og drógu upp rá- 
seglið og ljetu vindinn standa í það og hjeldu til fjör- 
41 unnar. En þeir lentu á rifi í sjónum, og skipið rakst 
á grunn og stóð að framan og hrærðist hvergi, en 
42 skuturinn tók að liðast í sundur af hafrótinu. En 
hermennirnir ætluðu að drepa bandingjana, til þess að 
enginn þeirra skyldi komast undan á sundi og forða 
48 sjer. En hundraðshöfðinginn, sem vildi forða Páli, 
aftraði þessari fyrirætlun þeirra, og bauð að þeir, sem 
syndir væru, skyldu kasta sjer út og leita fyrstir til 
44 lands, og hinir sumpart á plönkum, sumpart á ein- 
hverju úr skipinu. Og þannig tókst það, að allir 
komust heilir til lands. 
2 Og er vjer nú höfðum komist af, fengum vjer að 
2 vita að eyjan hjet Melíta. Og útlendingarnir auð- 
sýndu oss einstaka mannelsku; því að þeir kyntu bál 
og tóku á móti oss öllum vegna hrakveðursins sem 
3á var og kuldans. En Páll vatt saman hrisvöndul og 
lagði á eldinn; skreið þá út naðra undan hitanum og 
4 festi sig á hendi hans. Og er útlendingarnir sáu kvik- 
indið hanga við hönd hans, sögðu þeir sín á milli: 
Áreiðanlega er maður þessi manndrápari, fyrst 
refsinornin lofaði honum ekki að lifa, eftir að hann 
5 komst af úr sjávarháskanum. En hann hristi kvikindið 
6 af sjer í eldinn og varð ekkert meint við. En þeir 
bjuggust við, að hann mundi bólgna upp eða detta 
sviplega dauður niður. En er þeir höfðu beðið þess 
lengi og sáu ekkert frábrugðið verða á honum, skiftu 
þeir um og sögðu hann guð vera. 


Postulasagan 28,7—17. 368 


7 En í grendinni við stað þennan átti jarðeignir 
helsti maðurinn á eynni, Públíus að nafni. Hann tók á 
móti oss og veitti oss vinsamlega gistingu í þrjá daga. 

8 En það vildi svo til, að faðir Públíusar lá sjúkur með 
hitaköstum og blóðsótt, og gekk Páll inn til hans og 
baðst fyrir og lagði hendur yfir hann, og læknaði hann. 

2 Og eftir að þetta hafði við borið, komu hinir aðrir, þeir 

10 er sjúkir voru á eynni, og urðu læknaðir. Og höfðu 
þeir oss líka í miklum hávegum, og er vjer lögðum 
til hafs, veittu þeir oss það sem vjer þurftum að hafa. 

21 Og eftir þrjá mánuði lögðum vijer til hafs á skipi 
frá Alexandríu, sem legið hafði við eyna um vetur- 

12 inn og var með merki Tvíburanna. Og vjer tókum 

48 höfn í Sýrakúsu og dvöldum þar þrjá daga. Þaðan 
sigldum vjer í kring og komum til Regium, og að degi 
liðnum fengum vjer sunnanvind og komum á öðrum 

14 degi til Púteóli. Þar hittum vjer bræðurna, og báðu 
þeir oss að dvelja hjá sjer í sjö daga, og síðan fórum 

15 yjer til Róm. Og þaðan komu bræðurnir, er þeir 
höfðu frjett um oss, til móts við oss alla leið út til 
Appiíusartorgs og Þríbúða, og er Páll sá þá, gjörði 
hann Guði þakkir og hrestist í huga. 

#9 Og er vjer komum inn í Róm, var Páli leyft að 
búa út af fyrir sig ásamt hermanninum, sem gætti 
hans. 

En svo bar við eftir þrjá daga, að hann stefndi til 
sin helstu mönnum Gyðinga, og er þeir voru saman 
komnir, sagði hann við þá: Þjer bræður, þó að jeg 
hafi ekkert aðhafst gegn lýðnum eða feðra-siðunum, 
var jeg frá Jerúsalem seldur bundinn í hendur Róm- 


364 Postulasagan 28,18—27. 


18 verja. Og er þeir höfðu prófað mig, vildu þeir mig 
lausan láta, af því að engin dauðasök fanst hjá mjer. 

19 En er Gyðingar mæltu á móti, neyddist jeg til að skjóta 
máli mínu til keisarans; þó eigi svo að skilja, að jeg 

20 hefði nokkuð að kæra þjóð mína fyrir. Af þessari 
orsök hefi jeg nú kallað yður hingað, svo að jeg 
mætti sjá og tala við yður; þvi að vegna vonar Ísra- 

21 els ber jeg þessa hlekki. Og þeir sögðu við hann: 
Vjer höfum hvorki fengið brjef um þig frá Júdeu, 
og eigi hefir heldur neinn af bræðrunum komið hingað 

22 ge borið eða talað nokkuð ilt um þig; en rjett þykir 
oss að heyra af þjer, hvað þjer býr í huga, því að. 
um flokk þennan er oss kunnugt, að alstaðar er hon- 
um mótmælt. 

2 Og þeir tóku til dag við hann, og komu mjög 
margir til hans í herbergi hans, og frá því um morg- 
uninn og til kvölds setti hann þeim fyrir sjónir og 
vitnaði fyrir þeim um guðsriíki og reyndi að sannfæra þá 

24 um Jesúm, bæði af lögmáli Móse og spámönnunum. Og 
sumir sannfærðust við það, sem talað var, en sumir 

25 trúðu ekki. Og ósamþykkir sín á milli fóru þeir 
burt, eftir að Páll hafði svo að orði kveðið: Nú kem- 
ur það fram, sem heilagur andi mælti fyrir munn 
Jesajasar spámanns við feður yðar, er hann sagði: 

26 Far til lýðs þessa og seg: Með eyrunum munuð þjer 
heyra, og alls eigi skilja, og sjáandi munuð þjer sjá, og 

#1 alls eigi skynja. Því að hjarta lýðs þessa er sljótt 
orðið, og á eyrunum eru þeir orðnir daufir, og augum 
sínum hafa þeir lokað, til þess að þeir sæju eigi með 
augunum og heyrðu með eyrunum og skynjuðu með 


Rómverjabrjefið 1,1—7. 365 


28 hjartanu og sneru sjer, og jeg læknaði þá. Vita skuluð 
þjer því, að þetta hjálpræði Guðs er sent heiðingjun- 
um, og þeir munu og þekkjast það. 

90 Og hann var tvö árin full í eigin leiguherbergi, 
og tók á móti öllum þeim, sem komu inn til hans, 

81 og prjedikaði um guðsríki og fræddi um Drottin 
Jesúm Krist með allri djörfung, tálmunarlaust. 


Brjef Páls postula til Rómverja. 


1 Páll þjónn Jesú Krists, kallaður til postula, 
2 kjörinn til að boða fagnaðarerindi Guðs, sem 
hann áður gaf fyrirheit um fyrir spámenn sina í helgum 
3 ritningum, um Son hans, sem eftir holdinu er fæddur 
4 af sæði Davíðs, en eftir anda heilagleikans er með 
krafti innsettur svo sem Guðs sonur fyrir upprisu 
5 dauðra, — Jesúm Krist, Drottin vorn, sem vjer höf- 
um öðlast náð fyrir og postuladóm til trúar-hlýðni 
8 meðal allra heiðingjanna vegna nafns hans; en meðal 
þeirra eruð þjer einnig, þjer, Jesú Krists kölluðu, — 
7til allra Guðs elskuðu, sem eru í Róm, heilögu sam- 
kvæmt köllun. 
Náð sje með yður og friður frá Guði föður vor- 
um og Drotni Jesú Kristi. 


366 Rómverjabrjefið 1,8—20. 


8 Fyrst þakka jeg Guði mínum fyrir Jesúm Krist 
fyrir yður alla, af því að orð fer af trú yðar í öllum 
9 heiminum. Því að Guð, sem jeg þjóna í anda minum 
með fagnaðarerindi sonar hans, er mjer þess vottur, 
hve óaflátanlega jeg minnist yðar, er jeg ávalt í bæn- 
10 um minum beiðist þess, að mjer mætti loks einhvern 
l tíma auðnast með vilja Guðs að koma til yðar. Því 
að jeg þrái að sjá yður, til þess að jeg fái veitt yður 
einhverja andlega náðargjöf, til þess að þjer styrkist, 
en það er, til þess að uppörvast á meðal yðar fyrir 
1 hina sameiginlegu trú yðar og mína. En jeg vil 
ekki, að yður, bræður, skuli vera ókunnugt um, að 
jeg hefi oftsinnis ásett mjer að koma til yðar, — en 
hefi verið hindraður alt til þessa, — til þess að jeg 
mætti fá einhvern ávöxt einnig á meðal yðar, eins 
14 og á meðal annara heiðinna þjóða. Jeg er í skuld 
bæði við Grikki og útlendinga, vitra og Íávisa, 
1 þannig er jeg fyrir mitt leyti fús til að boða fagn- 
16 aðarerindið einnig yður, sem eruð í Róm. Því að 
jeg fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið; því 
að það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim 
1 er trúir, bæði Gyðingi fyrst og grískum. Því að rjett- 
læti Guðs opinberast í þvi fyrir trú til trúar, eins og 
ritað er: En hinn rjettláti skal lifa fyrir trú. 
28 Því að reiði Guðs opinberast af himni yfir sjer- 
hverjum óguðleika og rangsleitni þeirra manna, er 
19 drepa niður sannleikanum með rangsleitni; með því 
að það, er vitað verður um Guð, er augljóst á meðal 
20 þeirra, því að Guð hefir birt þeim það. Því að hið 
ósýnilega eðli hans, bæði hans eilifi kraftur og guð- 
dómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins, með því 


Rómverjabrjefið 1,21—32. 967 


að það verður skilið af verkunum, til þess að þeir 

21 sjeu án afsökunar, þar sem þeir hafa ekki, þótt þeir 
þektu Guð, vegsamað hann eins og Guð nje þakkað 
honum, heldur gjörst hjegómlegir í hugsunum sinum. 
og hið skynlausa hjarta þeirra hjúpast myrkri.. 

22 Þegar þeir kváðust vera vitrir, urðu þeir heimsk- 

28 insjar og breyttu dýrð hins ódauðlega Guðs í líkingu 
myndar dauðlegs manns og fugla og ferfætlinga og 
skriðkvikinda. 

24 Þess vegna hefir Guð ofurselt þá fýsnum hjartna 
þeirra til saurlifnaðar, til þess að þeir sín á milli 

25 smánuðu líkami sína. Þeir hafa umhverft sannleika. 
Guðs í lygi, og göfgað og dýrkað skepuna í stað 
skaparans, hans, sem er blessaður að eilífu. Amen. 

30 Fyrir því hefir Guð ofurselt þá girndum svivirð- 
ingarinnar; því að bæði hefir kvenfólk þeirra breytt 

27 eðlilegum samförum í óeðlilegar, og eins hafa líka. 
karlmennirnir hætt eðlilegum samförum við kven- 
manninn og brunnið í losta sinum hver til annars; 
karlmenn framið skömm með karlmönnum og tekið 
út á sjálfum sjer makleg málagjöld villu sinnar. 

28 Og eins og þeir hirtu ekki um að varðveita 
þekkinguna á Guði, ofurseldi Guð þá ósæmilegu hug- 
arfari, svo að þeir gjörðu það sem ekki er tilhlýði- 

29 legt, er þeir voru fyltir alls konar rangsleitni, vonsku, 
ágirnd, ilsku, fullir öfundar, manndrápa, deilu, svik- 

30 semi, illmensku, rógberar, bakmálugir, guðshatarar, 
smánarar, hrokafullir, gortarar, hrekkviísir, foreldrum 

81 óhlýðnir, óskynsamir, óáreiðanlegir, kærleikslausir, 

22 miskunnarlausir, — menn, sem þekkja Guðs rjett- 
lætisdóm, að þeir, er slíkt fremja, eru dauðasekir, 


368 Rómverjabrjefið 2,1—15. 


og þó ekki einungis gjöra þetta, heldur og láta þeim, 
er gjöra það, velþóknun sina í tje. 
2 Fyrir því hefir þú, maður, sem dæmir, hver 
sem þú ert, enga afsökun. Því að þar sem þú 
dæmir annan, fyrirdæmir þú sjálfan þig; því að þú, 
2 sem dæmir, fremur hið sama. En vjer vitum, að 
dómur Guðs er sannleika samkvæmt yfir þeim, er 
% slíkt fremja. En hugsar þú það, maður, þú sem 
dæmir þá, er slíkt fremja, og gjörir sjálfur hið sama, 
tað þú fáir umflúið dóm Guðs? Eða llitilsvirðir þú 
ríkdóm gæsku hans og umburðarlyndis og langlyndis, 
og veist ekki, að gæska Guðs leiðir þig til iðrunar? 
5 En með harðúð þinni og iðrunarlausa hjarta safnar 
þú sjálfum þjer reiði á reiðidegi og degi opinberunar 
8 rjettdæmis Guðs, sem mun gjalda sjerhverjum eftir 
7 verkum hans; þeim sem með staðfestu í góðu verki 
leita vegsemdar og heiðurs og ódauðleika, eilíft lif, 
8og þeim, sem leiðast af flokksfylgi og óhlýðnast 
sannleikanum, en hlýðnast ranglætinu, reiði og óvild; 
9 þrenging og angist kemur yfir sjerhverja mannssál, 
er ilt fremur, bæði Gyðingsins fyrst og hins gríska; 
10 en vegsemd og heiður og friður hlotnast sjerhverjum, 
er gjörir hið góða, bæði Gyðingnum fyrst og hinum 
tl oríska. Því að hjá Guði er ekki manngreinarálit. 
12 Því að allir þeir, sem syndgað hafa án lögmáls, 
munu og án lögmáls tortímast, og allir þeir, sem 
syndgað hafa undir lögmáli, munu dæmast fyrir lög- 
18 mál. Því að ekki eru heyrendur lögmálsins rjett- 
látir fyrir Guði, heldur munu gjörendur lögmálsins 
14 rjettlættir verða. Þvi að þegar heiðingjar, sem ekki 
hafa lögmál, gjöra ósjálfrátt það sem lögmálið býður, 


Rómverjabrjefið 2,15— 29. 369 


þá eru þeir, þótt ekki hafi þeir neitt lögmál, sjálfum 
15 sjer lögmál; þeir sýna, að verk lögmálsins er ritað í 
hjörtum þeirra, með því að samviska þeirra ber 
vitni og hugrenningarnar sín á milli ásaka eða líka 
16 afsaka, á þeim degi, er Guð mun dæma hið dulda 
hjá mönnunum samkvæmt fagnaðarerindi minu fyrir 
Jesúm Krist. 
17 Ef nú þú nefnist Gyðingur og styðst við lögmál 
18 og stærir þig af Guði, og þekkir vilja hans og kant 
að meta rjett þá hluti, sem munur er á, þar sem þú 
19 ert uppfræddur af lögmálinu, treystir sjálfum þjer til 
að vera leiðtogi blindra, ljós þeirra, sem eru í myrkri, 
20 tyftunarmaður fávísra, fræðari óvita, af því að þú 
hefir snið þekkingarinnar og sannleikans í lögmálinu, 
21 — þú sem þannig fræðir aðra, fræðir þú ekki sjálfan 
þig? Þú, sem prjedikar, að ekki skuli stela, stelur 
22 þú? Þú, sem segir, að ekki skuli drýgja hór, drýgir 
þú hór? Þú, sem hefir andstygð á skurðgoðum, 
28 rænir þú helgidóma? Þú, sem hrósar þjer af lög- 
máli, óvirðir þú Guð með yfirtroðslu lögmálsins? 
#4 Því að, eins og ritað er: Nafn Guðs verður yðar vegna 
25 fyrir lasti meðal heiðingjanna. Því að vísu er um- 
skurn gagnleg, ef þú heldur lögmálið, en ef þú ert 
yfirtroðslumaður lögmálsins, er umskurn þín orðin að 
2 yfirhúð. Ef því yfirhúðin gætir rjettlætiskrafa lög- 
málsins, mun þá ekki yfirhúð hans verða reiknuð 
27 sem umskurn? og mun ekki hin meðfædda yfirhúð, 
sem heldur lögmálið, dæma þig, sem með bókstaf og 
2 umskurn ert yfirtroðslumaður lögmálsins? því að 
ekki er sá Gyðingur, sem er það hið ytra, og ekki 
2 það umskurn, sem er það hið ytra á holdinu. En 
24 


370 Rómverjabrjefið 3,1—13. 


sá er Gyðingur, sem er það hið innra og umskurniæm 
er umskurn hjartans í anda, en ekki í bókstaf, og lofstir 
hans er ekki af mönnum, heldur af Guði. 

3 Hvað hefir þá Gyðingurinn umfram? Eða hvert 

2 er gagn umskurnarinnar? Mikið í öllu tilliti. 
Fyrst er þá það, að þeim hefir verið trúað fyrir orð- 

8 um Guðs; því að hvað um það, þótt nokkrir hafi 
reynst ótrúir, — mundi ótrúmenska þeirra að engu 

á sjöra trúfesti Guðs? Fjarri fer því. Látum Guð 
vera sannorðan, en sjerhvern mann lygara, eins og 
ritað er: Til þess að þú megir reynast rjettlátur á 
orðum þínum og vinna, Þegar menn fara í mál við 

5 þig. En ef ranglæti vort sannar rjettlæti Guðs, hvað 
eigum vjer þá að segja? Hvort mundi Guð vera 
ranglátur, er hann lætur reiðina yfir dynja ? — Jeg tala 

6 á mannlegan hátt. — Fjarri fer þvi. Hvernig ætti 

1Guð þá að dæma heiminn? En ef sannleiki Guðs 
hefir fyrir lygi mina eflist honum til dýrðar, hvers 

8 vegna dæmist jeg þá enn sem syndari? Og eigum vjer 
þá ekki, — eins og oss er lastmælt fyrir, og eins og 
sumir segja, að vjer kennum, — að gjöra hið illa, 
til þess að hið góða komi fram? Dómur slíkra manna 
er verðskuldaður. 

s Hvað þá? Höfum vjer þá nokkuð fyrir oss að 
bera? Nei, alls ekki. Vjer höfum þegar áður gefið 
bæði Gyðingum og Grikkjum að sök, að þeir væru 

10 allir undir synd, eins og ritað er: Ekki er neinn 

1 pjettlátur, ekki einn? Ekki er neinn vitur, ekki neinn, 

1 sem leitar Guðs. . Állir eru þeir fallnir frá, allir 
saman orðnir duglausir; ekki er neinn, sem auðsýnir 

13 gæsku, ekki svo míikið sem einn einasti. Opin gröf 


Rómverjabrjefið 3,14—380. 311 


er barki þeirra, með tungum sínum draga þeir á 
1 tálar, höggorma eitur er undir vörum þeirra. Munnur 
15 þeirra er fullur bölvunar og beiskju. Fljótir eru 
16 fætur þeirra til að úthella blóði. Tortíming og eymd 
17 er á vegum þeirra, og veg friðarins þekkja þeir ekki. 
18 Fyrir augum þeirra er enginn quðsótti. 

19 En vjer vitum, að alt, sem lögmálið segir, það 
talar það til þeirra, sem eru undir lögmálinu, til þess 
að sjerhver munnur þagni og allur heimurinn verði 

20 sekur fyrir Guði, með því að ekkert hold rjettlætist 
fyrir honum af verkum lögmálsins; því að fyrir 

21 löomál kemur þekking syndar. En nú hefir rjett- 
læti Guðs opinberast án lögmáls, sem vitnað er um 

22 af lögmálinu og spámönnunum, það er: rjettlæti Guðs 
fyrir trú á Jesúm Krist öllum þeim til handa, sem 

28 trúa; því að ekki er greinarmunur; því að allir hafa 

24 syndgað og skortir Guðs dýrð, og þeir rjettlætast án 
verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina, sem 

25 er í Kristi Jesú, er Guð framsetti sem friðþægingar- 
meðal fyrir trúna á blóð hans, til að auglýsa rjett- 
læti sitt, — með því að Guð hafði í umburðarlyndi 

26 sínu umborið hinar áður drýgðu syndir, — til þess 
að auglýsa rjettlæti sitt á yfirstandandi tíma, til þess 
að geta sjálfur verið rjettlátur og rjettlætt þann, sem 

27 er af Jesú trú. Hvar er þá hrósunin? Hún er úti- 
lokuð. Með hvaða lögmáli? Verkanna? Nei, held- 

28 ur með lögmáli trúar. Vjer álítum því að maður- 

inn rjettlætist af trú án lögmáls-verka. Eða er Guð 
einungis Guð (Gyðinga? Ekki líka heiðingja? Jú, 

80 líka heiðingja; svo sannarlega sem (Guð er einn, 
sem mun rjettlæta umskurn af trú og yfirhúð fyrir 

94* 


312 Rómverjabrjefið 3,31 —4,14. 


$1 trúna. Grjörum vjer þá lögmálið að engu með trúnni? 
Fjarri fer því; heldur staðfestum vjer lögmálið. 
Hvað eigum vjer þá að segja að forfaðir vor 
4 Abraham hafi úr býtum borið eftir holdinu? 
2 Því að ef Abraham rjettlættist af verkum, þá hefir 
8 hann hrósunarefni, en ekki fyrir Guði. Því að 
hvað segir ritningin: Æn Abraham trúði Guði, og 
4 það var reiknað honum til rjettlætis. En þeim, sem 
vinnur, verða launin reiknuð ekki af náð, heldur 
5 eftir verðleika; hinum þar á móti, sem ekki vinnur, 
en trúir á hann, sem rjettlætir óguðlegan, verður 
Strú hans reiknuð til rjettlætis. Eins og lika Davið 
lýsir þann mann sælan, sem Guð tilreiknar rjettlæti 
Tán verka: Sælir eru þeir, sem afbrotin eru fyrirgefin 
Sog syndir þeirra huldar. Sæll er sá maður, sem 
9 Drottinn tilreiknar ekki synd. Nær þá sæluboðun 
þessi til umskurnarinnar? Eða lika til yfirhúðarinn- 
ar? Því að vjer segjum: Trúin var Abraham til 
10 rjettlætis reiknuð. Hvernig var hún þá tilreiknuð 
honum? Umskornum eða óumskornum? Ekki um- 
1 skornum, heldur óumskornum. Og hann fekk tákn 
umskurnarinnar sem innsigli trúar-rjettlætisins, sem 
hann hafði meðan hann var óumskorinn, til 
þess að hann skyldi vera faðir allra þeirra, sem trúa 
12 óumskornir, til þess að rjettlætið tilreiknist þeim, og 
faðir hinna umskornu, þeirra, sem ekki aðeins eru 
umskornir, heldur og feta í fótspor þeirrar trúar, 
18 er faðir vor Abraham hafði óumskorinn. Því að 
ekki var Abraham eða sæði hans fyrir lögmál gefið 
fyrirheitið, að hann skyldi verða erfingi heimsins, 
14 heldur fyrir trúar-rjettlæti; því að ef lögmálsmenn- 


Rómverjabrjefið 4,15—5,2. 313 


irnir eru erfingjar, er trúin ónýtt og fyrirheitið að 
15 engu gjört. Því að lögmálið orkar reiði; en þar 
sem ekki er lögmál, þar er ekki heldur yfirtroðsla. 
16 Fyrir því er það af trú, til þess að það sje af náð, 
svo að fyrirheitið mætti stöðugt standa fyrir alt 
sæðið, ekki fyrir það eitt, sem er af lögmálinu, 
heldur og fyrir það, sem er af trú Abrahams, hans, 
17 gem er faðir vor allra — eins og ritað er: Föður 
margra þjóða hefi jeg sett þig, — frammi fyrir hon- 
um, sem hann trúði á, Guði, sem lifgar hina dauðu 
og kallar það, sem ekki er til, eins og það væri til. 
18 Hann trúði gegn von með von, til þess að hann 
skyldi verða faðir margra þjóða, samkvæmt þvi sem 
19 sagt hafði verið: Svo skal sæði þitt verða. Og án 
þess að veiklast í trúnni leit hann á ellihruman 
likama sjálfs sin, — hann var nálega tiræður, — og 
20 hið útdauða móðurlíf Söru; en um fyrirheit Guðs 
efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörðist styrk- 
21 yr í trúnni, svo að hann gaf Guði dýrðina, og var 
þess fullviss, að hann er máttugur að efna það, sem 
22 hann hefir lofað. Fyrir þvi var það honum og til 
28 rjettlætis reiknað. En að það var honum tilreiknað, 
24 það var ekki ritað hans vegna einungis, heldur líka 
vor vegna, sem það mundi tilreiknað verða, þeim 
sem trúa á hann, sem uppvakti Jesúm, Drottin 
25 vorn, frá dauðum, hann, sem vegna misgjörða 
vorra var framseldur og vegna rjettlætingar vorrar 
uppvakinn. 
5 Rjettlættir af trú höfum vjer þvi frið við Guð 
2 fyrir Drottin vorn Jesúm Krist, sem vjer og 
höfum aðgang fyrir með trúnni til þessarar náðar, 


274 Rómverjabrjefið 5,3—15. 


sem vjer stöndum Í, og vjer hrósum oss af von um 

3 dýrð Guðs; en ekki það eitt, heldur hrósum vjer oss 
líka af þrengingunum, með því að vjer vitum, að 

é þrengingin verkar þolgæði, en þolgæðið fullreynd, 

ó en fullreyndin von. En vonin lætur ekki til skamm- 
ar verða, því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum 

8 vorum fyrir .heilagan anda, sem oss er gefinn. Því 
að meðan vjer enn vorum óstyrkir, dó Kristur á til- 

7teknum tíma fyrir óguðlega. Því að varla deyr 
nokkur fyrir rjettlátan mann; þvi fyrir góðan mann 

8 kynni ef til vill einhver að vilja deyja. En Guð 
auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er 
fyrir oss dáinn meðan vjer enn vorum í syndum 

9 vorum. Miklu fremur munum vjer þá nú, rjettlættir 
fyrir blóð hans, frelsaðir verða frá reiðinni fyrir 

10 hann. Því að ef vjer, þá er vjer vorum óvinir, urð- 
um sættir við Guð fyrir dauða sonar hans, þá mun- 
um vjer miklu fremur, er vjer verðum í sátt teknir, 

M frelsaðir verða fyrir líf hans. Og ekki það eitt, 
heldur hrósum vjer oss lika af Guði fyrir Drottin 
vorn Jesúm Krist, sem vjer nú höfum öðlast sáttar- 
gjörðina fyrir. 

Þess vegna, eins og syndin kom inn í heiminn 
fyrir einn mann, og dauðinn fyrir syndina, og dauð- 
inn þannig er runninn til allra manna, af því að 

18 allir hafa syndgað, — því að alt fram að lögmáli 
var synd í heiminum; en synd tilreiknast ekki, meðan 

H ekki er lögmál. Samt sem áður hefir dauðinn ríkt 
frá Adam til Móse einnig yfir þeim, sem ekki höfðu 
syndgað í líkingu við yfirtroðslu Adams, sem er 

15 fyrirmynd hans, er átti að koma. En ekki er náðar- 


Rómverjabrjefið 5,16—6,4. 315 


gjöfinni eins háttað og misgjörðinni. Því að ef hinir 
mörgu dóu fyrir misgjörð hins eina manns, þá hefir 
miklu fremur náð Guðs og gjöf streymt rikulega til 
hinna mörgu í náð hins eina manns Jesú Krists. 
16 Og ekki er gjöfinni eins varið og því, sem varð 
fyrir hinn eina mann, er syndgaði; því að dómurinn 
varð til fyrirdæmingar vegna eins, en náðargjöfin til 
17 sýknunar vegna misgjörða margra. Því að ef dauð- 
inn vegna misgjörðar hins eina manns ríkti fyrir 
hinn eina mann, þá munu miklu fremur þeir, sem 
meðtaka gnóttir náðarinnar og rjettlætis-gjafarinnar, 
18 ríkja í lífi fyrir hinn eina Jesúm Krist. Eins og því 
af misgjörð eins leiddi fyrirdæmingu fyrir alla menn, 
þannig leiðir og af rjettlætis-verki eins rjettlæting til 
19 lífs fyrir alla menn. Því að eins og hinir mörgu 
urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, 
þannig munu og hinir mörgu verða rjettlættir fyrir 
20 hlýðni hins eina. En hjer við bættist svo lögmál, til þess 
að misgjörðin ykist; en þar sem syndin jókst, þar 
21 flóði náðin yfir enn meir; til þess að eins og 
svndin ríkti fyrir dauðann, svo skyldi og náðin 
ríkja fyrir rjettlæti til eilifs lifs fyrir Jesúm Krist, 
Drottin vorn. 
6 Hvað eigum vjer þá að segja? Eigum vjer að 
halda áfram í syndinni, til þess að náðin auk- 
2ist? Fjarri fer þvi. Vjer, sem dóum syndinni, hvern- 
3ig ættum vjer framar að lifa í henni? Eða vitið 
þjer ekki, að allir vjer, sem skirðir erum til Krists 
4 Jesú, erum skirðir til dauða hans? Vjer erum því 
greftraðir með honum fyrir skirnina til dauðans, til 
þess að eins og Kristur var upp vakinn frá dauðum 


376 Rómverjabrjefið 6,5—17, 


fyrir dýrð föðursins, svo skulum vjer og ganga í 
5 endurnýung lifsins. Því að ef vjer erum orðnir sam- 
grónir honum fyrir líkingu dauða hans, munum vjer 
6 einnig vera það fyrir líkingu upprisu hans, með því 
að vjer vitum þetta, að vor gamli maður er með 
honum krossfestur, til þess að líkami syndarinnar 
skuli að engu verða og vjer ekki framar þjóna synd- 
Tinni; því að sá, sem dauður er, er rjettlættur frá synd- 
Sinni. En ef vjer erum með Kristi dánir, trúum vjer 
9 því, að vjer og munum með honum lifa, með því að 
vjer vitum, að Kristur, upp vakinn frá dauðum, deyr 
ekki framar, dauðinn drotnar ekki lengur yfir hon- 
10 um. Því að það, að hann dó, dó harn syndinni 
einu sinni, en það, að hann lifir, lifir hann Guði. 
11 Þannig skuluð þjer líka álíta yður sjálfa vera dauða 
svndinni, en lifandi Guði í Kristi Jesú. 
12 Látið því ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama 
13 yðar, svo að þjer hlýðnist girndum hans. Fram- 
bjóðið ekki heldur syndinni limi yðar að ranglætis- 
vopnum, heldur frambjóðið sjálfa yður Guði sem 
lifnaða frá dauðum og limi vðar Guði sem rjett- 
14 lætisvopn. Því að synd skal ekki drotna yfir yður; 
því að ekki eruð þjer undir lögmáli, heldur undir 
náð. 
29 Hvað þá? Eigum vjer að svndga, af því að vjer 
erum ekki undir lögmáli, heldur undir náð? Fjarri 
16 fer því. Vitið þjer ekki, að þeim sem þjer fram- 
bjóðið sjálfa yður fyrir þjóna til hlýðni, þess þjónar 
eruð þjer, sem þjer hlvðið, hvort heldur er syndar 
"til dauða, eða hlýðni til rjettlætis? En þökk sje 
Guði, að þjer voruð þjónar syndarinnar, en urðuð 


Rómverjabrjefið 6,18—7,5. 371 


af hjarta hlýðnir þeirri mynd kenningarinnar, sem 
18 þjer voruð á vald gefnir, og gjörðust þjónar rjettlæt- 
IM isins eftir að hafa verið leystir frá syndinni. Jeg 
tala á mannlegan hátt, sökum veikleika holds yðar. 
Því að eins og þjer hafið framboðið limi yðar óhrein- 
leikanum og ranglætinu fyrir þjóna til ranglætis, svo 
skuluð þjer nú frambjóða limi yðar rjettlætinu fyrir 
20 þjóna til helgunar. Því að þegar þjer voruð þjónar 
21 syndarinnar, þá voruð þjer lausir við rjettlætið. Hvaða 
ávöxtu höfðuð þjer þá? Þá sem þjer nú blygðist 
22 yðar fyrir; því að endalok þeirra er dauði. En nú, 
með því að þjer eruð leystir frá syndinni, en eruð 
orðnir þjónar Guðs, þá hafið þjer ávöxt yðar til helg- 
28 unar og sem endalokin eilift lif; því að laun syndar- 
innar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilift líf í Kristi 
Jesú, Drotni vorum. 
7 Eða vitið þjer ekki, bræður, — jeg er hjer að 
tala til þeirra, sem lögmál þekkja, — að lög- 
málið drotnar yfir manninum svo lengi sem hann 
? lifir. Því að gift kona er að lögum bundin mannin- 
um, meðan hann lifir. En deyi maðurinn, er hún 
8 leyst undan lögmáli mannsins. Því mun hún hór- 
kona teljast, ef hún, að manninum lifandi, verður 
annars manns; en deyi maðurinn, er hún laus undan 
lögmálinu, svo að hún er ekki hórkona, þótt hún 
í verði annars manns. Fyrir því, bræður mínir, eruð 
og þjer deyddir lögmálinu fyrir líkama Krists, til 
þess að þjer skylduð tilheyra öðrum, honum, sem 
„Var upp vakinn frá dauðum, til þess að vjer mætt- 
Sum bera Guði ávöxt. Því að þegar vjer vorum í 
holdinu, störfuðu ástríður syndanna, þær sem lögmálið 


878 Rómverjabrjefið 7,6— 18. 


hafði vakið, í limum vorum, svo að vjer bærum dauð- 

é anum ávöxt. En nú erum vjer leystir undan lög- 
málinu, þar sem vjer erum dánir því, sem áður 
hélt oss bundnum, svo að vjer þjónum í nýung anda, 
en ekki í fyrnsku bókstafs. 

# Hvað eigum vjer þá að segja? Er lögmálið 
synd? Fjarri fer því. En, satt er það, jeg þekti 
ekki syndina nema fyrir lögmálið; því að jeg hefði 
ekki vitað um girndina, hefði ekki lögmálið sagt: Þú 

8 skalt ekki girnast. En er syndin hafði tekið tilefni 
af boðorðinu, kom hún til leiðar í mjer alls konar 

9 girnd, því að án lögmáls er syndin dauð. Jeg lifði 
einu sinni án lögmáls; en er boðorðið kom, lifnaði 

10 gyndin við, en jeg dó. Og boðorðið, sem átti að verða 

l til lífs, það reyndist mjer að vera til dauða; því að 
syndin, sem tók tilefni af boðorðinu, dró mig á tálar 

12 og deyddi með því. Þannig er þá lögmálið heilagt 

18 og boðorðið heilagt og rjettlátt og gott. Varð þá hið 
góða mjer til dauða?  Fjarri fer þvi. Nei, það var 
syndin, til þess að hún birtist sem synd, er hún með 
því, sem gott er, olli mjer dauða, — til þess að syndin 

4 yrði fyrir boðorðið ákaflega syndug. Því að vjer 
vitum, að lögmálið er andlegt; en jeg er holdlegur, 

5 seldur undir syndina. Því að jeg veit ekki hvað 
jeg aðhefst; því að það, sem jeg vil, það gjöri 

té jeg ekki, en það, sem jeg hata, það gjöri jeg. En ef 
jeg nú gjöri einmitt það sem jeg ekki vil, þá sam- 

7 sinni jeg lögmálinu, að það sje gott. En nú er það 
ekki framar jeg sjálfur, sem gjöri þetta, heldur synd- 

tin, sem í mjer býr. Því að jeg veit, að ekki býr 
neitt gott í mjer, það er í holdi mínu; því að vilja 


Rómverjabrjefið 7,19—8,7. 379 


veitir mjer auðvelt, en að framkvæma hið góða, ekki. 
19 Því að hið góða, sem jeg vil, gjöri jeg ekki, en hið 
20 vonda, sem jeg ekki vil, það gjöri jeg. En ef jeg 
gjöri það sem jeg vil ekki, þá er það ekki lengur 
jeg sjálfur, sem framkvæmi það, heldur syndin, sem í 
21 mjer býr. Þannig reynist mjer það þá regla fyrir mig, 
sem vil gjöra hið góða, að hið illa er mjer tamast. 
22 Því að samkvæmt hinum innra manni hefi jeg mæt- 
28 yr á lögmáli Guðs; en jeg sje annað lögmál í limum 
minum, sem berst á móti lögmáli hugskots mins, og 
hertekur mig undir lögmál syndarinnar, sem er í 
24 limum minum. Jeg aumur maður! Hver mun frelsa 
25 mig frá líkama þessa dauða? Jeg þakka Guði fyrir 
Jesúm Krist, Drottin vorn. Svo þjóna jeg þá sjálfur 
lögmáli Guðs með hugskoti mínu, en lögmáli syndar- 
innar með holdinu. 
8 Svo er þá nú engin fyrirdæming fyrir þá, sem 
eru í Kristi Jesú; því að lögmál lifsins anda hefir í 
Kristi Jesú frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og 
3 dauðans. Því að það, sem lögmálinu var ómögulegt, 
að því leyti sem það mátti sín einkis fyrir holdinu, 
það gjörði Guð, er hann, með því að senda sinn eigin 
son í líkingu syndar-holds og vegna syndarinnar, fyrir- 
4 dæmdi syndina í holdinu, til þess að rjettlætiskrafa 
lögmálsins uppfyltist á oss, sem ekki göngum eftir 
5 holdi, heldur eftir anda. Því að þeir sem ganga eftir 
holdi, hyggja á það, sem holdsins er, en þeir sem 
€ ganga eftir anda, á það sem andans er. Því að 
hyggja holdsins er dauði, en hyggja andans lif og 
7 friður; því að hvggja holdsins er fjandskapur gegn 
Guði, með því að hún lýtur ekki lögmáli Guðs, enda 


380 Rómverjabrjefið 8,8—21. 


8 getur hún það ekki. En þeir sem eru holdsins menn, 
9 geta ekki þóknast Guði. En þjer eruð ekki holds- 
ins menn, heldur andans menn, svo framarlega sem 
andi Guðs býr í yður. En hafi einhver ekki anda 
10 Krists, þá er sá ekki hans. En ef Kristur er í yður, 
þá er líkaminn að sönnu dauður vegna syndarinnar, 
1 en andinn lif vegna rjettlætisins. En ef andi hans, 
sem vakti Jesúm frá dauðum, býr í yður, þá mun 
hann, sem vakti Krist Jesúm frá dauðum, og gjöra 
lifandi dauðlega líkami yðar fyrir þann anda hans, 
sem býr í yður. 
18 Svo erum vjer þá, bræður, í skuld, ekki við hold- 
Bið, svo að vjer skyldum lifa eftir holdinu; því 
að ef þjer lifið eftir holdinu, munuð þjer deyja, en 
ef þjer deyðið með andanum gjörðir líkamans, 
14 munuð þjer lifa. Því að allir þeir sem leiðast af 
15 anda Guðs, þeir eru Guðs synir. Því að ekki hafið 
þjer fengið þrældómsanda aftur til hræðslu, heldur 
hafið þjer fengið anda sonar-kosningar, sem vjer köll- 
lð um í: Abba, faðir! Sjálfur andinn vitnar með vor- 
17 um anda, að vjer erum Guðs börn; en ef vjer erum 
börn, þá erum vjer lika erfingjar, og það erfingjar 
Guðs, en samarfar Krists, svo framarlega sem vjer 
liðum með honum, til þess að vjer einnig verðum 
gjörðir vegsamlegir með honum. 
18 Því að Jeg hygg, að ekki sjeu þjáningar þessa 
tíma neitt í samanburði við þá dýrð, sem á oss mun 
1 opinberast. Því að þrá skepnunnar bíður eftir opin- 
20 berun Guðs barna. Því að skepnan er undirorpin 
hjegómanum, ekki sjálfviljug, heldur vegna hans, 
21 sem varp henni undir hann, í von um að jafnvel 


Rómverjabrjefið 8,22—33. 381 


sjálf skepnan muni verða leyst úr ánauð forgengi- 
23 |eikans til frelsis dýrðar Guðs barna. Því að vjer 
vitum, að öll skepnan stynur líka og hefir fæðingar- 
28 hríðir alt til þessa. En ekki einungis hún, heldur og 
vjer, sem höfum frumgróða andans, jafnvel vjer 
stynjum með sjálfum oss, bíðandi eftir sonar-kosning- 
24 ynni, endurlausn líkama vors. Því að í voninni erum 
vjer hólpnir orðnir, en von, er sjest, er ekki von, 
25 því að hver vonar það, sem hann sjer? En ef vjer 
vonum það, sem vjer sjáum ekki, þá biðum vjer þess 
með þolinmæði. | 
26 En sömuleiðis hjálpar og andinn veikleika vor- 
um; því að vjer vitum ekki, hvers vjer eigum að 
biðja eins og ber; en sjálfur andinn biður fyrir oss 
með andvörpunum, sem ekki verður orðum að kom- 
27 ið. En hann, sem hjörtun rannsakar, veit hver er 
hyggja andans, með því að hann biður fyrir heilög- 
2 um eftir Guðs vilja. En vjer vitum, að þeim, sem 
Guð elska, samverkar alt til góðs, þeim, sem kallað- 
2 ir eru samkvæmt fyrirhugun; þvi að þá, sem hann 
þekti fyrir fram, hefir hann og fyrirhugað, til þess 
að likjast mynd sonar sins, svo að hann sje frum- 
30 burður meðal margra bræðra. En þá sem hann fyrir- 
hugaði, þá hefir hann og kallað, og þá sem hann 
kallaði, þá hefir hann og rjettlætt, en þá sem hann 
rjettlætti, þá hefir hann einnig vegsamlega gjört. 
si Hvað eigum vjer þá að segja til þessa? Ef Guð 
22 er með oss, hver er þá á móti oss? Hann, sem ekki 
þyrmdi sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir 
oss alla, hví skyldi hann ekki líka gefa oss alt með 
38 honum? Hver skyldi ásaka Guðs útvalda? Guð er 


382 Rómverjabrjefið 8,34—9,9. 


%4 sá sem rjettlætir. Hver er, sem fordæmir? Kristur 
Jesús er sá, sem dáinn er, og meira en það, upprisinn 
frá dauðum, hann, sem er við hægri hönd Guðs, 

%5 hann, sem einnig biður fyrir oss. Hver mun gjöra 
oss viðskila við kærleika Krists? Hvort þjáning? 
Eða þrenging? Eða ofsókn? Eða hungur? Eða nekt? 

86 Eða háski? Eða sverð? Það er eins og ritað er: 
Þín vegna erum vjer deyddir allan daginn, vjer erum 

87 álitnir eins og sláturfje. En í öllu þessu meira en 

88 vinnum vjer Sigur fyrir hann, sem elskaði oss. Því 
að jeg er þess fullviss, að hvorki dauði nje lif, nje 
englar, nje tignir, nje hið yfirstandandi, nje hið 

89 ókomna, nje kraftar, nje hæð, nje dýpt, nje nokkur 
önnur skepna muni geta gjört oss viðskila við kær- 
leika Guðs, sem er í Kristi Jesú, Drotni vorum. 

Q Jeg tala sannleika í Kristi, jeg lýg ekki, sam- 
viska mín vitnar það með mjer í heilögum 

2 anda, að jeg hefi hrygð mikla og sifelda kvöl í hjarta 

8 minu; því að þess mundi jeg óska, að jeg væri sjálf- 
ur útskúfaður frá Kristi fyrir bræður mina, ættmenn 

4 mína að holdinu, en það eru Ísraelsmenn, sem sonar- 
kosningin tilheyrir og dýrðin og sáttmálarnir og lög- 

5 gjöfin og helgihaldið og fyrirheitin; þeim tilheyra og 
feðurnir og af þeim er Kristur kominn að holdinu, hann, 

6 sem er Guð yfir öllu, blessaður um aldirnar. Amen. Það 
er ekki svo sem Guðs orð hafi brugðist; því að ekki eru 
7 allir þeir Ísraelsmenn, sem af Ísrael eru komnir, ekki 
eru heldur allir börn, þótt þeir sjeu sæði Abrahams, 
8 heldur: Þar sem Ísak er, skal sæði þitt kallast. Það 
er: Ekki eru holdsins börn Guðs börn, heldur eru 
9 börn fyrirheitisins talin sæði. Því að fyrirheitis-orð 


Rómverjabrjefið 9,10—22. 383 


er þetta: / þetta mund mun jeg afkr koma, og Þá 
10 skal Sara hafa son alið. En ekki einungis á það hjer 
heima, heldur og um Rebekku, sem var þunguð af 
11 eins manns völdum, Ísaks föður vors; því að þá er 
þeir voru enn ófæddir og höfðu enn ekki gjört hvorki 
gott nje ilt, — til þess að það stæði stöðugt, að út- 
valningar-fyrirætlun Guðs væri óháð verkunum, en 
12 öll komin undir vilja þess, er kallar, — þá var henni 
18 sagt: Hinn eldri skal þjóna hinum yngri; eins og 
ritað er: Jakob elskaði jeg, en Esaú hataði jeg. 
1 Hvað eigum vjer þá að segja? Er órjettvísi hjá 
15 Guði? Fjarri fer þvi. Því að hann segir við Móse: 
Þeim sem jeg miskunna, honum mun jeg miskunna, og 
þann sem jeg aumkast yfir, hann mun jeg aumkast yfir. 
16 Það er því ekki komið undir þeim, sem vill, nje þeim 
17 sem hleypur, heldur Guði, sem miskunnar. Því er í 
ritningunni Sagt við Faraó: Einmitt til þess hóf jeg 
Þig, að Jeg fengi sýnt mátt minn á þjer, og að nafn 
18 matt yrði boðað um alla jörðina. Svo miskunnar hann 
þá þeim sem hann vill, en forherðir þann sem 
hann vill. 
19 Þú munt nú vilja segja við mig: Hvað er hann 
þá að ásaka framar? Því að hver fær staðið gegn 
20 vilja hans. Hver ert þú, maður, að þú skulir deila 
á Guð? Hvort mundi smiðisgripurinn segja við smið- 
#1 inn: Hví gjörðir þú mig svona? Eða hefir ekki 
leirkerasmiðurinn leirinn á valdi sínu, svo að hann 
megi gjöra úr sama deiginu ker til sæmdar og annað 
22 þj| vansæmdar? En ef nú Guð, þótt hann vildi sýna 
reiði sína og auglýsa mátt sinn, hefir með miklu lang- 
lyndi umborið ker reiðinnar, sem búin voru til glöt- 


384 Rómverjabrjefið 9,23—10,8. 


28 unar, einnig til þess að auglýsa ríkdóm dýrðar sinn- 
ar á kerum miskunnarinnar, sem hann hafði fyrir- 
24 fram búið til dýrðar, — en slíka hefir hann og kall- 
að oss, ekki að eins af Gyðingum, heldur og af heið- 
25ingjum. Eins og hann líka segir hjá Hósea: Jeg 
mun kalla það mína þjóð, sem ekki er mín þjóð, og þá 
26 elskaða, sem ekki er elskuð; og Það mun fara svo, að 
dá þeim stað, þar sem við þá var sagt: Þjer eruð ekki 
mín þjóð, þar munu menn verða kallaðir synir Guðs 
#1 lifanda. En Jesajas hrópar yfir Ísrael: Þótt tala 
ooo Ísraels sona væri eins og sandur sjávarins, þá skulu 
'28 leifar einar frelsaðar verða ; því að Drottinn mun gjöra 
upp reikning sinn á jörðunni, bindandi enda á hann 
29 og ljúkandi við hann í skyndi, og, — eins og Jesajas 
hefir sagt fyrir, — ef Drottinn hersveitanna hefði ekki 
skilið oss eftir sæði, værum vjer orðnir eins og Sódóma 
og værum þá orðnir líkir Gómorra. 
80 Hvað eigum vjer þá að segja? Að heiðingjar, 
sem ekki sóttust eftir rjettlæti, hafa öðlast rjettlæti, 
#1 en það rjettlæti, sem er af trú. En Ísrael, sem sótt- 
ist eftir rjettlætis-lögmáli, náði ekki til slíks lögmáls. 
88 Hvers vegna? Af því að þeir gjörðu það ekki af 
trú, heldur eins og af verkum. Þeir hafa rekið sig á 
88 ásteytingarsteininn; eins og ritað er: Sjá, jeg set í 
Síon dsteytingarstein og hneykslunarhellu, og sjerhver, 
sem á hann trúir, mun ekki verða til skammar. 
10 Bræður, það er hjartans ósk mín og bæn til 
Guðs, að þeir megi hólpnir verða. Því að það 
ber jeg þeim, að þeir eru vandlátir Guðs vegna, en 
8 ekki með skynsemd. Því að með því þeir þekkja 
ekki rjettlæti Guðs og leitast við að afla sjer síns 


Rómverjabrjefið 10,4— 17. 385 


4 eigin, hafa þeir ekki hlýðnast rjettlæti Guðs. Því að 
Kristur er endir lögmálsins til rjettlætis sjerhverjum, 
$ sem trúir. Því að Móse ritar, að sá maður, sem gjör- 
tr það rjettlæti, sem er af lögmálinu, skuli lifa fyrir það. 
$ En það rjettlæti, sem er af trúnni, mælir þannig: 
Seg þú ekki í hjarta þínu: Hver mun fara upp í him- 
71 íninn? — það er: til að flytja Krist ofan, — eða 
hver mun stíga niður í undirdjúpið? — það er: til að 
8 flytja Krist upp frá dauðum. Hvað segir það svo? 
Nálægt þjer er orðið, í munni þínum og í hjarta þínu. 
? Það er: orð trúarinnar, sem vjer prjedikum. Því að 
ef þú játar með munni þínum Drottin Jesúm og trúir 
með hjarta þinu, að Guð hafi uppvakið hann frá 
10 dauðum, muntu hólpinn verða; því að með hjartanu 
er trúað til rjettlætis, en með munninum játað til 
11 hjálpræðis; því að ritningin segir: Hver sem trúir á 
12 hann, mun ekki til skammar verða; því að ekki er 
munur á Gyðingi og grískum manni; því að hinn sami 
er Drottinn allra, fullríkur fyrir alla þá, sem ákalla 
28 hann; því að hver sem ákallar nafnið Drottins, mun 
14 hólpinn verða. Hvernig eiga þeir þá að ákalla þann, 
sem þeir hafa ekki trúað á? Ög hvernig eiga þeir 
að trúa á þann, sem þeir hafa ekkert heyrt um? Og 
hvernig eiga þeir að heyra, án þess að einhver prje- 
ti diki? Og hvernig eiga þeir að prjedika, nema þeir 
sjeu sendir? Það er eins og ritað er: Hversu fagrir 
eru fætur þeirra, sem boða fagnaðarerindið um hið 
góða. 
tf # En þeir hlýddu ekki allir fagnaðarerindinu; því 
að Jesajas segir: Drottinn, hver trúði því, sem hann 
7 heyrði hjd ogg? Svo kemur þá trúin af prjedikuninni, 
25 


386 Rómverjabrjefið 10,18—11,8. 


18 en prjedikunin byggist á orði Krists. En jeg segi: 
Hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega er hljóm- 
ur þeirra farinn út um alla jörðina og orð þeirra 

19 til endimarka heimsbygðarinnar. Og jeg segi: Hvort 
skildi Ísrael það ekki? Fyrst segir Móse: Jeg vil 
vekja yður til vandlætingar gagnvart ekki-þjóð, upp á 

20 móti óviturri þjóð vil jeg æsa yður. En Jesajas gjör- 
ist djarfmáll og segir: Jeg er fundinn af beim, sem 
ekki leituðu mín, og orðinn þeim augljós, sem ekki 

31 spurðu að mjer. En við Ísrael segir hann: Allan 
daginn breiddi jeg út hendur mínar móti óhlýðnum og 
þverbrotnum lýð. | 
11 Jeg segi þvi: Hefir Guð útskúfað lýð sínum? 

Fjarri fer þvi. Því að jeg er líka Ísraelsmaður, 

2 af sæði Abrahams, ættkvísl Benjamins. Guð hefir 
ekki útskúfað lýð sinum, sem hann fyrirfram þekti; 
eða vitið þjer ekki, hvað ritningin segir í kaflanum 
um Elias, hvernig hann gengur fram fyrir Guð gegn 

Ísrael: Drottinn, spámenn þína hafa þeir drepið og 
ölturum þínum hafa þeir velt um, og jeg er einn skal- 

inn eftir, og þeir sitja um líf mitt? En hvað segir 
guðsvarið honum? Jeg hefi mjer sjálfum eftir skilið 
sjö þúsundir manna, sem ekki hafa beygt knje fyrir 

5 Baal. Þannig eru þá lika á yfirstandandi tíma sam- 

6 kvæmt náðar-útvalningu leifar orðnar eftir. En ef 
það er af náð, þá er það ekki framar af verkum, 

"annars verður náðin ekki framar náð. Hvað þá? 
Það sem Ísrael sækist eftir, það hlotnaðist hon- 
um ekki, en hinum útvöldu hlotnaðist það, en 
8 hinir aðrir urðu forhertir. Það er eins og ritað 
er. Guð gaf þeim sljóleiks-anda, augu til þess að 
sjá ekki, og eyru til þess að heyra „ekki, alt fram 


Rómverjabrjefið 11,9—22. 387 


9 á Þennan dag; og Davíð segir: Verði borð þeirra að 
snöru og að gildru og að hneykslun og til hegningar 
10 beim!  Blindist augu þeirra, til þess að þeir sjái ekki, 
11 og beyg sífelt bak þeirra. Jeg segi þvi: Hvort hrösuðu 
þeir, til þess að þeir skyldu falla? Fjarri fer því; 
heldur hlotnaðist heiðingjunum hjálpræðið af falli 
þeirra, til þess að það skyldi vekja þá til vandlæt- 
lBinsar. En ef fall þeirra er heiminum auður, og 
tjón þeirra heiðingjum auður, hve miklu fremur þá 
fylling þeirra? 
18 En við yður, þjer heiðingjar, segi jeg: Að því 
leyti sem jeg þá er postuli heiðingja, vegsama jeg 
14 þjónustu mina, ef jeg gæti vakið vandlæti hjá ætt- 
15 mönnum mínum og frelsað einhverja þeirra. Því að 
ef burtsnörun þeirra er sætt heimsins, hvað er þá 
16 upptaka þeirra annað en lif af dauðum? En ef frum- 
gróðinn er heilagur, þá er einnig deigið það; og ef 
17 rótin er heilög, þá eru einnig greinarnar það. En 
þótt nokkrar af greinunum hafi verið brotnar af, en 
þú, sem ert villi-olíuviður, hafir verið græddur inn á 
meðal þeirra, og sjert orðinn samhluttakandi í rót 
18 olíuviðarfitunnar, þá stær þig ekki gegn greinunum; 
en ef þú stærir þig, þá vit, að þú ber ekki rótina, 
19 heldur rótin þig. Þú munt þá segja: Greinarnar 
voru brotnar af, til þess að jeg yrði græddur við. 
20 Rjett er það. Fyrir sakir vantrúarinnar voru þær 
brotnar af, en vegna trúarinnar stendur þú. Hreyktu 
#1 þjer ekki upp, heldur óttast. Því að hafi Guð ekki 
þyrmt hinum náttúrlegu greinum, þá mun hann ekki 
22 heldur þyrma þjer. Sjá því gæsku Guðs og strang- 
„ leika, — strangleika, við þá sem fallnir eru, en 
25* 


388 Rómverjabrjefið 11,23— 34. 


gæsku Guðs við þig, ef þú stendur stöðugur í gæsk- 
2 ynni; annars verður þú einnig af höggvinn. En 
hinir munu og verða græddir við, ef þeir halda 
ekki áfram í vantrúnni, því að máttugur er Guð að 
24 „ræða þá aftur við. Því að ef þú ert höggvinn af 
þeim oliuviði, sem eftir eðli sínu var villiviður, og ert 
mót eðli þinu græddur við ræktaðan olíuvið, hve miklu 
fremur munu þá þessar náttúrlegu greinar verða 
græddar við sinn eigin olíuvið? 
ið Því að jeg vil ekki, bræður, að yður sje ókunn- 
ugt um þennan leyndardóm, til þess að þjer skulið 
ekki með sjálfum yður ætla yður hygna, að forherð- 
ing er komin yfir nokkurn hluta af Ísrael, alt þang- 
26 að til fylling heiðingjanna er komin inn. Og þannig 
mun allur Ísrael frelsaður verða, eins og ritað er: 
Frá Síon mun sá koma sem frelsar, og útrýma quð- 
27 leysi frá Jakob. Og þetta er sáttmáli minn við þá, 
28 þegar jeg hefi tekið burt syndir þeirra. Eftir fagnaðar- 
erindinu eru þeir að sönnu óvinir vegna yðar, en eftir 
29 ýtvalningunni elskaðir vegna feðranna, því að ekki 
30 iðrar Guð náðargjafa sinna og köllunar. Því að eins 
og þjer fyrrum vorið óhlýðnir (Guði, en hafið nú 
81 hlotið miskunn vegna óhlýðni þeirra, þannig hafa 
þeir nú líka orðið óhlýðnir, til þess að einnig þeim 
mætti miskunnað verða fyrir miskunn þá, sem 
32 yður er veitt. Því að Guð hefir innilukt þá alla 
undir óhlýðni, til þess að hann gæti miskunnað þeim 
öllum. 
að Hvilikt djúp ríkdóms og speki og þekkingar 
Guðs! Hversu órannsakandi dómar hans og órek- 
% jandi vegir hans! Því að hver hefir þekt huga Drott- 


Rómverjabrjefið 11,35—12,10. 389 


85 ins? Eða hver hefir verið ráðgjafi hans? Eða hver 
hefir að fyrra bragði gefið honum, svo að það eigi að 
86 verða honum endurgoldið?  Þvi að frá honum og 
fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sje 
dýrð um aldirnar! Amen. 
12 Svo áminni jeg yður þá, bræður, fyrir miskunn- 
semi Guðs, að þjer frambjóðið, svo sem skyn- 
samlega guðsdýrkun, líkami yðar sem fórn, lifandi, 

2 heilaga, Guði þóknanlega, og hegðið yður eigi eftir 
öld þessari, heldur takið háttaskifti með endurnýungu 
hugarfarsins, svo að þjer fáið að reyna, hver sje 
vilji Guðs, hið góða, velþóknanlega og fullkomna. 

ð Því að fyrir þá náð, sem mjer er gefin, segi jeg 
sjerhverjum, sem á meðal yðar er, að hugsa ekki 
hærra en hugsa ber, heldur að hugsa svo, að hann 
hugsi hyggilega, sjerhver eins og Guð hefir úthlutað 

4 honum mæli trúarinnar. Því að eins og vjer höfum 
á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki 

5 allir sama starfa, þannig erum vjer hinir mörgu 
einn líkami í Kristi, en hver um sig annars limir; 

6 en þar eð vjer höfum margvíslegar náðargjafir, eftir 

7 þeirri náð sem oss er gefin, hvort heldur það er 
spádómsgáfa, þá notum hana í hlutfalli við trúna, 
eða þjónusta, þá gefum oss við þjónustunni, eða það 
er maður sem kennir, hann gefi sig við kenslunni, 

8 eða maður, sem áminnir, við áminningunni; sá sem 
útbýtir, gjöri það í einlægni, sá sem forstöðu veitir, 
gjöri það með kostgæfni, sá sem iðkar miskunnsemi, 

9 gjöri það með gleði. Elskan sje flærðarlaus; hafið 
andstygð á hinu vonda, en haldið fast við hið góða. 

10 Verið í bróðurkærleikanum  ástúðlegir hver við 


390 Rómverjabrjefið 19,11—13,4. 


annan og verið hver öðrum fyrri til að veita 
1 hinum virðingu; í áhuganum ekki hálfvolgir; í 
12 andanum brennandi; Drotni þjónandi; glaðir í von- 

inni, þolinmóðir í þjáningunni, staðfastir í bæninni. 
18 Takið þátt í nauðsynjum heilagra; stundið gestrisn- 
Hina. Blessið þá er ofsækja yður, blessið, en bölvið 
lð ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátend- 
lð um. Berið sama hug hver til annars; hugsið eigi 

um hið háa, en haldið yður að hinum litilmótlegu. 
17 Ætlið yður eigi hygna með sjálfum yður; gjaldið 

engum ilt fyrir ilt; stundið það sem fagurt er fyrir 
18 sjónum allra manna; ef mögulegt er, að því er til 
19 yðar kemur, þá hafið frið við alla menn; hefnið yðar 

ekki sjálfir, þjer elskaðir, heldur gefið rúm reiðinni; 

því að ritað er: Mín er hefndin, jeg mun endurgjalda, 
20 segir Drottinn. En ef óvin þinn hungrar, þá gef 
honum að eta, ef hann þyrstir, þá gef honum að 
drekka, því að með því að gjöra þetta safnar þú 
glóðum elds á höfuð honum. Lát ekki hið vonda 
yfirbuga þig, heldur sigra þú hið vonda með hinu 
góða. 


2 


þá 


| Sjerhver sál sje yfirboðnum valdstjettum hlýð- 
in; því að ekki er nein valdstjett til nema frá 
Guði, og þær sem til eru, þær eru skipaðar af Guði; 
2svo að sá, sem veitir valdstjettinni mótstöðu, hann 
veitir Guðs tilskipun mótstöðu; en þeir, sem veita 
3 mótstöðu, munu fá dóm sinn. Því að valdsmennirnir 
eru eigi ótti góðum verkum, heldur vondum. En 
viljir þú eigi þurfa að óttast valdstjettina, þá gjör 
* það sem gott er, og muntu fá lofstir af henni; því 
að hún er þjónn Guðs þjer til góðs, en ef þú gjörir 





Rómverjabrjefið 13,5—14. 391 


það sem ilt er, þá skaltu óttast; því að hún ber ekki 
sverðið ófyrirsynju, með því að hún er Guðs þjónn, 
5 hegnari til refsingar þeim, er aðhefst hið illa. Þess 
vegna er nauðsynlegt að hlýðnast, ekki einungis 
vegna hegningarinnar, heldur og vegna samviskunn- 
% ar. Einmitt þess vegna gjaldið þjer og skatta, því 
að þeir eru Guðs þjónar, sem starfa að þessu sama. 
7 Gjaldið öllum það sem skylt er, þeim skattinn, 
sem skatturinn ber, þeim tollinn, sem tollurinn ber, 
þeim óttann, sem óttinn ber, þeim virðinguna, sem 
virðingin ber. 
S Skuldið ekki neinum neitt nema það að elska hver 
annan; því að sá sem elskar annan, hefir uppfylt 
? lögmálið. Því að þetta: Þú átt ekki að drýgja hór; 
þú átt ekki að vega mann; þú átt ekki að stela; þú 
átt ekki að girnast, og hvert annað boðorð er í þess- 
ari grein innifalið, í þessu: Þú átt að elska náunga 
10 þinn eins og sjálfan þig. Kærleikurinn gjörir ekki 
náunganum mein; þess vegna er kærleikurinn fylling 
lögmálsins. | 
11 Og þetta því heldur sem þjer þekkið tímann, 
að yður er mál að rísa af svefni, því að nú er oss 
12 hjálpræðið nær, en þá er vjer tókum trú. Liðið 
er á nóttina, en dagurinn í nánd; leggjum því af 
verk myrkursins og iklæðumst hertýgjum ljóssins. 
13 Framgöngum sómasamlega eins og á degi, ekki í 
ofáti eða ofdrykkju, ekki í ólifnaði nje saurlifi, ekki 
14 í þrætu nje öfund, heldur íklæðist Drotni Jesú Kristi, 
og alið ekki önn fyrir holdinu svo að það verði til 
að æsa girndir. | 


392 Rómverjabrjefið 14,1—18. 


1 4 Takið að yður hinn trúarveika, ekki til þess 
2 að dæma um skoðanir. Einn er þeirrar trúar, 
að alls megi neyta, en hinn trúarveiki neytir ein- 
8 ungis jurtafæðu. Sá sem etur, fyrirlíti ekki hinn, 
sem ekki etur, og sá sem ekki etur, dæmi ekki þann, 
sem etur; því að Guð hefir tekið hann að sjer. 
í Hver ert þú, sem dæmir annarlegan þjón? Hann 
stendur og fellur herra sinum; og hann mun standa; 
því að máttugur er Drottinn að láta hann standa. 
5 Einn gjörir sjer dagamun, en annar metur alla daga 
jafna.  Sjerhver hafi örugga sannfæringu í huga 
6 sínum. Sá sem tekur tillit til daga, gjörir það vegna 
Drottins, og sá sem etur, etur Drotni, því að hann 
gjörir Guði þakkir; og sá sem ekki etur, það er 
vegna Drottins að hann etur ekki, og hann gjörir 
1 Guði þakkir. Því að enginn af oss lifir sjálfum sjer, 
8 og enginn deyr sjálfum sjer, því að hvort sem vjer 
lífum, lifum vjer Drotni, eða vjer deyjum, deyjum 
vjer Drotni; hvort sem vjer þess vegna lifum eða 
9 deyjum, þá erum vjer Drottins. Því að til þess dó 
Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drotna. 
10 þæði yfir dauðum og lifandi. En þú, hví dæmir þú 
bróður þinn?“ Eða þá þú, hví fyrirlítur þú bróður 
þinn? Því að allir munum vjer verða að koma 
1 fram fyrir dómstól Guðs. Því að ritað er: Svo 
sem Jeg lifi, segir Drottinn, fyrir mjer skulu öll Knje 
12 beygja sig og sjerhver tunga vegsama Guð. Fyrir 
því skal þá sjerhver af oss lúka (Guði reikning fyrir 
sjálfan sig. 
18 Dæmum því ekki framar hver annan, en kveðið 
öllu heldur upp þann dómsúrskurð, að þjer skulið 


Rómverjabrjefið 14,14—15,4. 393 


ekki setja ásteytingu eður hneyksli fyrir bróður yðar. 
lí Jeg veit það og er þess fullviss í Drotni Jesú, að 
ekkert er vanheilagt í sjálfu sjer, nema þá þeim, sem 
heldur eitthvað vanheilagt; honum er það vanheilagt. 
15 Því að ef bróðir þinn hryggist sökum matar, þá 
gengur þú ekki framar eftir kærleikanum. Hrind 
ekki með mat þinum í glötun þeim manni, sem 
16 Kristur er dáinn fyrir. Látið því ekki hið góða, 
1! sem þjer eigið, verða fyrir lasti. Því að ekki er 
guðsriki matur og drykkur, heldur rjettlæti og 
18 friður og fögnuður í heilögum anda. Því að hver 
sem þjónar Kristi í þessu, hann er Guði velþóknan- 
19 legur og fullreyndur fyrir mönnunum. Keppum þess 
vegna eftir því, sem til friðarins heyrir og til hinnar 
20 sameiginlegu uppbyggingar. Brjóttu ekki niður verk 
Guðs vegna matar! Alt er að sönnu hreint; en það 
21 er þó ilt þeim manni, sem etur til ásteytingar. Það 
er rjett að eta hvorki kjöt nje drekka vin nje gjöra 
22 neitt, sem bróðir þinn steytir sig á. Haf þú þá trú, 
sem þú hefir, hjá sjálfum þjer fyrir Guði. Sæll er 
sá, sem áfellir sig ekki fyrir það, sem hann hefir 
38 valið. En sá sem er efablandinn, hann er dæmdur, 
ef hann etur, af því að það er ekki af trú; en alt sem 
ekki er af trú, er synd. 
Í 5 Skylt er oss, hinum styrku, að umbera veik- 
leika hinna óstyrku og þóknast ekki sjálfum 
2 oss. Sjerhver af oss þóknist náunganum í því sem 
8 gott er til uppbyggingar; því að Kristur þóknaðist 
ekki heldur sjálfum sjer, en eins og ritað er: Last- 
4 yrði þeirra, sem löstuðu þig, lentu á mjer. Því að 
alt það, sem áður er ritað, er áður ritað oss til upp- 


394 Rómverjabrjefið 15,5—16. 


fræðingar, til þess að vjer fyrir þolinmæðina og 
5 fyrir huggun ritninganna hefðum vonina. En Guð 
þolinmæðinnar og huggunarinnar gefi yður að bera 
% sama hug hver til annars að vilja Krists Jesú, til 
þess að þjer samhuga með einum munni vegsamið 
1 Guð og föður Drottins vors Jesú Krists. Takið því 
hver annan að yður, eins og Kristur tók yður að 
8 sjer, Guði til dýrðar. Því að jeg segi, að Kristur 
sje orðinn þjónn umskurnarinnar fyrir sakir sann- 
orðleika Guðs, til að staðfesta fyrirheitin, sem feðrun- 
9 um voru gefin, en að heiðingjarnir vegsami Guð 
sakir miskunnar hans, eins og ritað er: Þess vegna 
skal jeg játa þig meðal heiðingja og lofsyngja þínu 
10 nafni. Og enn segir: Fagnið, þjer heiðingjar, með 
1 lýð hans; og enn: Lofið Drottin, allar þjóðir, og 
12 vegsami hann allir lýðir; og enn segir Jesajas: Koma 
mun rótarkvistur Ísaí og sá, er rís upp til að stjórna 
18 bjóðum; á hann munu þjóðir vona. En Guð vonar- 
innar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, 
svo að þjer. sjeuð auðugir að voninni í krafti heilags 
anda. 

En jeg er líka sjálfur sannfærður um yður, 
bræður mínir, að þjer og sjálfir eruð fullir góðgirni, 
fyltir alls konar þekkingu og færir um að áminna 
15 hver annan. En jeg hefi ritað yður að nokkru leyti 

full-djarflega, til þess að minna yður á þetta, vegna 
16 þeirrar náðar, sem mjer er af Guði gefin, til þess að 
jeg skyldi vera helgiþjónn Krists Jesú hjá heiðing- 
junum, innandi af hendi prestþjónustu við fagnaðar- 
erindi Guðs, til þess að fórn heiðingjanna mætti verða 
velþóknanleg og helguð í heilögum „anda. 


14 





Rómverjabrjefið 15,17—29. 895 


7 Jeg hefi þá það, sem jeg get hrósað mjer 
af í Kristi Jesú, starf mitt í þjónustu Guðs. Því að 
t8 ekki mun jeg dirfast að tala um neitt annað en það, 
sem Kristur hefir framkvæmt fyrir mig, til að leiða 
49 heiðingja til hlýðni, með orði og verki, með krafti 
tákna og undra, með krafti heilags anda, svo að jeg 
frá Jerúsalem og alt í kring til Illyríu hefi til fulls 
20 flutt fagnaðarerindi Krists; en þannig, að. jeg hefi 
talið mjer það sæmd, að boða ekki fagnaðarerindið 
þar sem Kristur hafði áður verið nefndur, til þess að 
21 jeg bygði ekki ofan á annarlegan grundvöll; heldur 
eins og ritað er: Þeir skulu sjá, sem ekkert var um 
hann sagt, og þeir, sem ekki hafa heyrt, skulu skilja. 
aa Þess vegna hefi jeg líka margsinnis hindrast frá 
28 að koma til yðar; en með því að jeg hefi nú ekki 
lengur rúm í þessum bjeruðum, en mig hefir í mörg 
24 ár langað til að koma til yðar, þegar jeg færi 
til Spánar, — því að jeg vona, að jeg fái að 
sjá yður, er jeg fer um hjá yður, og að mjer 
verði fylgt á leið af yður þangað, er jeg fyrst 
hefi nokkurn veginn fengið nægju mina hjá yður, — 
25 en nú fer jeg til Jerúsalem, til að þjóna hinum heil- 
2600u. Því að Makedónía og Akkea hafa af góðvild 
sinni gengist fyrir samskotum nokkrum handa fá- 
tæklingum meðal hinna heilögu, sem eru í Jerúsalem. 
#1 Því að af góðvild hafa þeir gjört það, enda eru þeir 
í skuld við þá; því að fyrst heiðingjarnir hafa fengið 
„hlutdeild í andlegum gæðum þeirra, þá er þeim og 
28 skylt að fulltingja þeim í líkamlegum efnum. En 
þegar jeg hefi lokið þessu og innsiglað þeim þennan 
29 á vöxt, mun jeg fara um hjá yður til Spánar. En jeg 


896 Rómverjabrjefið 15,30—16,11. 


veit, að þegar jeg kem til yðar, mun jeg koma með 
fylling blessunar Krists. 

80 En mikillega bið jeg yður, bræður, fyrir sakir 
Drottins vors Jesú Krists og fyrir sakir kærleika 
andans, að þjer stríðið með mjer í bænunum til 

81 Guðs fyrir mjer, til þess að jeg verði frelsaður frá 
hinum vantrúuðu í Júdeu, og þjónustustarf mitt Jerú- 
salem til handa verði vel þegið af hinum heilögu, 

82 til þess að jeg, ef Guð lofar, mætti koma til yðar 

88 með fögnuði og endurhressast ásamt yður. En Guð 
friðarins sje með yður öllum. Amen. 

18 Jeg fel yður á hendur Föbe, systur vora, sem 

S er þjónn safnaðarins í Kenkreu, til þess að 
þjer veitið henni viðtöku í Drotni, eins og heil- 
ögum hæfir, og liðsinnið henni í hverju því efni, sem 
hún þarf yðar við, því að hún hefir verið bjargvætt- 
ur margra og mín Sjálfs. 

; Heilsið Prisku og Akvilasi, samverkamönnum 

mínum í Kristi Jesú, sem stofnað hafa lifi sinu í 
hættu fyrir líf mitt, sem ekki jeg einn votta þakkir, 

5 heldur og allir söfnuðir heiðingjanna; heilsið einnig 
söfnuðinum, sem er í húsi þeirra. Heilsið Epænetusi,' 
mínum elskaða, sem er frumgróði Asíu Kristi til handa. 

8 Heilsið Maríu, sem mikið hefir erfiðað fyrir yður. 

7 Heilsið Andrónikusi og Júníasi, ættmönnum mínum 
og sambandingjum, sem eru í metum hjá postulunum 

8 og á undan mjer hafa gengið Kristi á hönd. Heilsið 

9 Ampliatusi, minum elskaða í Drotni. Heilsið Úrban- 
usi, samverkamanni vorum í Kristi, og Stakkýsi, 

10 minum elskaða. Heilsið Apellesi, sem er fullreyndur 

Hí Kristi. Heilsið heimilismönnum Aristóbúls. Heilsið 


Rómverjabrjefið 16,12— 25. 0897 


Heródíon, ættingja mínum. Heilsið þeim á heimili 
12 Narkissusar, sem eru í Drotni. Heilsið Trýfæna og 
Trýfósa, sem erfiða í Drotni. Heilsið Persis, hinni 
18 elskuðu, sem mikið hefir starfað í Drotni. Heilsið 
Rúfusi, hinum útvalda í Drotni, og móður hans og 
14 minni. Heilsið Asýnkritusi, Flegon, Hermes, Patróbasi, 
15 Hermasi og bræðrunum, sem hjá þeim eru. Heilsið 
Filólógusi og Júlíasi, Nerevs og systur hans, og 
Ólympasi og öllum heilögum, sem með þeim eru. 
16 Heilsið hver öðrum með heilögum kossi. Yður senda 
kveðju allir söfnuðir Krists. 

17 En jeg áminni yður, bræður, um að hafa gát á 
þeim, er vekja sundurþykkju og hneyksli á móti 
þeirri kenningu, sem þjer hafið numið; og sneiðið 

18 yður hjá þeim. Því að slíkir menn þjóna ekki Drotni 
vorum Kristi, heldur maga sjálfra þeirra, og með blíð- 
mælum og fagurgala tæla þeir hjörtu hrekklausra 

19 manna. Því að hlýðni yðar er alkunnug orðin; því 
gleðst jeg yfir yður; en jeg vil, að þjer sjeuð vitrir 

20 í hinu góða, en einfaldir í hinu illa. En Guð friðar- 
ins mun bráðlega sundurmola Satan undir fótum 
yðar. 

Náðin Drottins vors Jesú Krists sje með yður. 

21 Yður heilsa Tímóteus, samverkamaður minn, 

#3 Lúkíus og Jason og Sósipater, ættmenn mínir. Jeg, 
Tertius, sem hefi ritað brjefið, heilsa yður í Drotni. 

38 Yður heilsar Gajus, sem ljær hús mjer og öllum söfn- 
uðinum. Yður heilsar Erastus, gjaldkeri borgarinnar, 
og bróðir Kvartus. 

35 En honum, sem megnar að styrkja yður eftir 
mínu fagnaðarerindi og prjedikun Jesú Krists, sam- 


898 Fyrra Korintabrjefið 1,1—T. 


kvæmt opinberun þess leyndardóms, sem frá eilífum 
26 tíðum hefir legið í þagnargildi, en nú er auglýstur fyrir 
spámannlegar ritningar og eftir skipun hins eilifa 
Guðs kunngjörður öllum þjóðum til trúar-hlýðni, 
#1 einum vitrum Guði, fyrir Jesúm Krist, — honum sje 
dýrð um aldirnar. Amen. 


Fyrra brjef Páls postula til 
Korintumanna. 


————— 


1 Páll, kallaður til postula Jesú Krists, fyrir vilja 

2 Guðs, og bróðirinn Sóstenes, til safnaðar Guðs, 
sem er í Korintuborg, hinna helguðu í Kristi Jesú, 
heilögu samkvæmt köllun, ásamt öllum þeim, er á 
sjerhverjum stað, hjá þeim og hjá oss, ákalla nafnið 
Drottins vors Jesú Krists. 

Náð sje með yður og friður frá Guði föður vor- 
um og Drotni Jesú Kristi. 

; Ávalt þakka jeg Guði mínum yðar vegna fyrir 

5 þá náð Guðs, sem yður er gefin í Kristi Jesú, að þjer 
í honum eruð auðgaðir orðnir í öllu, í allri ræðu og 

8 allri þekkingu, eins og líka vitnisburðurinn um Krist 

7 er staðfestur orðinn á meðal yðar, svo að yður brest- 


Fyrra Korintubrjefið 1,8— 20. 397 


ur ekki neina náðargjöf, þar sem þjer væntið opinber- 

8 unar Drottins vors Jesú Krists, hans sem og mun gjöra 
yður staðfasta alt til enda, óásakanlega á degi Drott- 

9ins vors Jesú Krists. Trúr er Guð, sem yður hefir 
kallað til samfjelags sonar síns Jesú Krists, Drott- 
ins Vors. 

10 En jeg áminni yður, bræður, vegna nafns Drott- 
ins vors Jesú Krists, að þjer mælið allir hið sama. 
og að ekki sjeu flokkadrættir á meðal yðar, heldur 
að þjer sjeuð fullkomlega sameinaðir í sama hugar- 

1 fari og í sömu skoðun. Því að mjer hefir verið tjáð 
um yður, bræður mínir, af heimilismönnum Klóe, að: 

12 þrætur eigi sjer stað meðal yðar. Jeg á við þetta, 
að sjerhver yðar segir: Jeg er Páls; — og jeg er 
Apollós; — og jeg er Kefasar; — og jeg er Krists. 

8 Hr þá Kristi skift í sundur? Mun Páll hafa verið 
krossfestur fyrir yður? Eða eruð þjer skirðir til. 

Á nafns Páls? Jeg þakka Guði fyrir, að jeg hefi engan. 

15 yðar skirt nema Krispus og Gajus, til þess að eng- 
inn skuli segja, að þjer sjeuð skirðir til mins nafns. 

lé Jú, jeg skirði líka heimamenn Stefanasar. Annars. 

1 veit jeg ekki til að jeg hafi skirt neinn annan. Því 
að ekki sendi Kristur mig til að skíra, heldur til að 
boða fagnaðarerindi, ekki með orðspeki, til þess að: 
krossinn Krists misti ekki gildi sitt. 

18 Því að orð krossins er heimska þeim er glatast, 
en o8s, sem hólpnir verðum, er það kraftur Guðs, 

19 því að ritað er: Eyða mun jeg visku vitringanna, og 
skynsemi hinna skynsömu mun jeg að engu gjöra. 

20 Hvar er vitringur? Hvar fræðimaður? Hvar orð- 
kappi þessarar aldar? Hefir Guð ekki "gjört að 


400 Fyrra Korintubrjefið 1,21—2,4. 


21 heimsku speki heimsins. Því að þar eð heimurinn 
með spekinni þekti ekki Guð í speki Guðs, þóknaðist 
Guði að gjöra hólpna þá er trúa, með heimsku prje- 

22 dikunarinnar; með því að bæði Gyðingar heimta 

28 tákn, og Grikkir leita að speki, en vjer prjedikum 
Krist krossfestan, Gyðingum hneyksli, en heiðingjum 

24 heimsku, en sjálfum hinum kölluðu, bæði Gyðingum 

25 go Grikkjum, Krist, kraft Guðs og speki Guðs. Því 
að hið heimskulega Guðs er mönnum vitrara, og hið 
óstyrka Guðs mönnum sterkara. 

26 Þvi að lítið, bræður, til köllunar yðar: þjer er- 
uð ekki margir vitrir eftir holdinu, ekki margir mátt- 

#1 ygir, ekki margir stórættaðir; heldur hefir Guð út- 
valið hið heimskulega heimsins, til þess að gjöra hin- 
um vitru kinnroða, og hið óstyrka heimsins hefir 
Guð útvalið, til þess að gjöra hinum voldugu kinn- 

28 roða. Og hið ógöfuga í heiminum og hið fyrirlitna 
hefir Guð útvalið, og það sem ekkert er, til þess að 

2 gjöra það að engu, sem er, til þess að ekki skuli 

30 neitt hold hrósa sjer fyrir Guði. En fyrir hann eruð 
þjer í Kristi Jesú, sem er orðinn oss visdómur frá 

#1 Guði, bæði rjettlæti og helgun og endurlausn; til 
þess að, eins og ritað er: sá sem hrósar sjer, hróst 
sjer í Drotni. 

Og er jeg kom til yðar, bræður, og boðaði yður 
leyndardóm Guðs, kom jeg ekki heldur með frá- 

2 bærleik orðs eða speki; því að jeg ásetti mjer að vita 
ekkert á meðal yðar, nema Jesúm Krist og hann 
? krossfestan. Ög jeg dvaldi á meðal yðar í veikleika, 
£ ótta og mikilli angist. Og orðræða mín og prjedikun 
mín studdist ekki við sannfærandi vísdómsorð, heldur 


Fyrra Korintubrjefið 2,5—16. 401 


5 við sönnun anda og kraftar; til þess að trú yðar væri 
eigi bygð á visdómi manna, heldur á krafti Guðs. 
8 En speki tölum vjer meðal hinna fullkomnu, 
þó ekki speki þessarar aldar eða höfðingja þessarar 
7 aldar, sem að engu verða, heldur tölum vjer speki 
Guðs í leyndardómi, hina huldu, sem Guð hefir frá 
8 eilifð fyrirhugað oss til dýrðar, og enginn af höfð- 
ingjum þessarar aldar þekti, þvi að ef þeir hefðu 
þekt hana, hefðu þeir ekki krossfest Drottin dýrðar- 
Yinnar; en það er eins og ritað er: Það sem auga 
sá ekki, og eyra heyrði ekki, og ekki kom upp í hjarta 
mannsins, alt Það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. 
10 En oss hefir Guð opinberað hana fyrir andann; þvi 
ti áð andinn rannsakar alt, jafnvel djúp Guðs. Því að 
hver meðal manna veit hvað mannsins er, nema andi 
mannsins, sem í honum er? Þannig hefir heldur eng- 
inn komist að raun um hvað Guðs er, nema Guðs 
12 andi. En vjer höfum ekki meðtekið anda heimsins, 
heldur andann, sem er frá Guði, til þess að vjer 
18 skulum vita hvað oss er af Guði gefið; og það tölum 
vjer líka, ekki með orðum, sem mannlegur vísdómur 
kennir, heldur sem andinn kennir, er vjer útlistum 
it andleg efni fyrir andlegum mönnum. En náttúrleg- 
ur maður veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er; 
því að honum er það heimska og hann getur ekki 
(5 skilið það, af því að það dæmist andlega. En hinn 
andlegi dæmir um alt, en um hann sjálfan verður 
16 ekki dæmt af neinum; því að hver hefir þekt huga 
Drottins, að hann geti frætt hann? En vjer höfum 
hugarfar Krists. 
26 


402 Fyrra Korintubrjefið 3,1—15. 


3 Og jeg gat ekki, bræður, talað við yður eins og 
við andlega menn, heldur eins og við holdlega, 
2 eins og við ómálga í Kristi. Mjólk gaf jeg yður að 
drekka, mat ekki, því að enn þolduð þjer það ekki. 
$0g þjer þolið það jafnvel ekki enn, því að ennþá 
eruð Þþjer holdlegir menn. Því að þegar metn- 
ingur og þráttan er á meðal yðar, eruð þjer þá eigi 
€ holdlegir menn og hegðið yður á manna hátt? Því 
að þegar einn segir: Jeg er Páls, en annar: Jeg er 

5 Apollós, eruð þjer þá ekki menn? Hvað er þá 
Apollós? Já, hvað er þá Páll? Þjónar, sem hafa 
leitt yður til trúar, og það eins og Drottinn hefir 

6 sefið hvorum fyrir sig. Jeg gróðursetti, Apollós 

1 vökvaði, en. Guð gaf vöxtinn. Þannig er þá hvorki 
sá neitt, er gróðursetur, nje Sá er vökvar, heldur Guð, 

8 sem vöxtinn gefur. En sá sem gróðursetur, og sá sem 
vökvar, eru eitt. En sjerhver mun fá sín eigin laun 

9 eftir sínu eigin erfiði. Þvi að Guðs samverkamenn 
erum vjer; Guðs akurlendi, Guðs hús eruð þjer. 

10 Eftir þeirri náð Guðs, sem mjer er veitt, hefi 
jeg eins og vitur húsameistari lagt grundvöll; en 
annar byggir ofan á. En sjerhver athugi, hvernig 

1 hann byggir ofan á. Því að annan grundvöll getur 
enginn lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús 

12 Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllinn 

2 gull, silfur, dýra steina, trje, hey, hálm, þá mun verk 
sjerhvers verða augljóst, því að dagurinn mun leiða 
það í ljós, af því að hann opinberast með eldi; og 
hvilikt verk hvers eins er, það mun eldurinn prófa- 

14 Ef nú verk einhvers fær staðist, það er hann bvgði 

1 ofan á, mun hann taka laun. Ef verk einhvers 


Fyrra Korintubrjefið 3,16—4,5. 402 


brennur upp, mun hann bíða tjón, en sjálfur mun 
hann frelsaður verða, en þó eins og úr eldi. 
16 Vitið þjer eigi, að þjer eruð musteri Guðs og að 
17 andi Guðs býr í yður? Ef nokkur eyðir musteri 
Guðs, mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs er 
heilagt, og það eruð þjer. 
18 Enginn dragi sjálfan sig á tálar. Ef nokkur 
hygst vera vitur yðar á meðal í þessum heimi, hann 
19 verði heimskur, til þess að hann verði vitur. Þvi að 
speki þessa heims er heimska hjá Guði. Því að rit- 
að er: Hann er sá, sem grípur hina vitru í slægð 
20 þeirra. Og aftur: Drottinn þekkir hugsanir vitring- 
21 gnna, að þær eru hjegómlegar. Fyrir því stæri eng- 
22 inn sig af mönnum. Því að alt er yðar, hvort held- 
ur er Páll, eða Apollós, eða Kefas, eða heimur, eða 
líf, eða dauði, eða hið yfirstandandi, eða hið kom- 
28gndi, alt er yðar, en þjer eruð Krists, en Kristur 
Guðs. 
4 Þannig líti menn á oss svo sem þjóna Krists og 
2 ráðsmenn yfir leyndardómum Guðs. Hjer er 
þess að öðru leyti krafist af ráðsmönnunum, að sjer- 
8hver reynist trúr. En mjer er það fyrir minstu að 
verða dæmdur af yður eða af mannlegu dómþingi; 
t jeg dæmi mig ekki einu sinni sjálfur. Því að jeg er 
mjer ekki neins meðvitandi, en með því er jeg þó 
ekki rjettlættur; en Drottinn er sá sem dæmir mig. 
6 Dæmið því ekki neitt fyrir tímann, áður en Drottinn 
kemur, hann sem og mun leiða það í ljós, sem í 
myrkrinu er hulið, og opinbera ráð hjartnanna. Og 
þá mun sjerhverjum hlotnast lofstir af Guði. 
o6* 


404 Fyrra Korintubrjefið 4,6—17. 


6 En þetta hefi jeg, bræður, heimfært til sjálfs mín 
og Apollós yðar vegna, til þess að þjer mættuð læra 
af okkur það sem ekki fer.fram úr >því sem ritað 
er<, til þess að enginn yðar hroki sjer upp einum í 

7 vil, öðrum til niðrunar. Því að hver gefur þjer yfir- 
burði? Og hvað hefir þú, sem þú hefir ekki þegið? 
En hafir þú nú þegið, hví stærir þú þig þá, eins og 

8 þú hefðir ekki þegið? Þjer eruð þegar orðnir mettir, 
þjer eruð þegar orðnir auðugir, án vor eruð þjer orðnir 
konungar. Og jeg vildi óska, að þjer væruð orðnir 
konungar, til þess að einnig vjer mættum sitja að 

9 völdum með yður. Því að mjer virðist Guð hafa sett 
oss postulana sista, eins og dauðadæmda; því að sjón- 
leikur erum vjer orðnir heiminum, bæði englum og 

10 mönnum. Vjer erum heimskir sökum Krists, en þjer 
vitrir í Kristi; vjer veikir, en þjer sterkir; þjer virt- 

Hlir, en vjer Óóvirtir. Alt til þessarar stundar þolum 
vjer bæði hungur og þorsta og klæðleysi, og oss er 

12 misþyrmt, og vjer höfum engan samastað, og vjer 
stöndum í erfiði, vinnandi með eigin höndum. Hrak- 

18 yrtir blessum vjer, ofsóttir umberum vjer, lastaðir 
áminnum vjer. Eins og sorp heimsins erum vjer 
orðnir, afhrak allra alt til þessa. | 

ári Ekki rita jeg þetta til þess að gjöra yður kinn- 
roða, heldur áminnandi yður eins og elskuleg börn 

15 min. Því að þótt þjer hefðuð tíu þúsund fræðara Í 
Kristi, þá hafið þjer þó eigi marga feður; því að jeg 
er sá sem hefi getið yður í Kristi Jesú fyrir fagnaðar- 

18 erindið. Jeg áminni yður þvi: Verðið eftirbreytend- 

17 ur mínir. Þess vegna sendi jeg til yðar Tímóteus, 
sem er elskað og trútt barn mitt í Drotni, og hann 


Fyrra Korintubrjefið 4,18—5,8. 405 


mun minna yður á vegu mína í Kristi, eins og jeg 
18 kenni alstaðar í hverjum söfnuði. En nokkrir hafa 
gjörst hreyknir, rjett eins og jeg ætlaði ekki að koma 
19 til yðar; en jeg mun brátt koma til yðar, ef Drottinn 
vill, og mun jeg þá kynna mjer, ekki orð hinna 
20 stærilátu, heldur kraftinn. Því að guðsríki er ekki 
21 fólgið í orðum, heldur í krafti. Hvað viljið þjer? Á 
jeg að koma til yðar með vendi, eða með kærleika 
og hógværðar anda? 
5 Í hámælum er haft, að saurlifnaður eigi sjer 
stað á meðal yðar, og það slíkur saurlifnaður, 
sem jafnvel ekki á sjer stað meðal heiðingja, að 
2 maður heldur við konu föður síns. Og svo eruð þjer 
stærilátir, og hafið ekki miklu fremur hrygst, svo að 
maðurinn, sem þetta verk hefir drýgt, yrði rekinn 
3burt úr fjelagi yðar! Því að jeg fyrir mitt leyti, 
fjarlægur að líkamanum til, en nálægur að andanum, 
hefi þegar, eins og jeg væri nálægur, kveðið þann dóm 
4 upp yfir manni þeim, sem þetta befir þannig drýgt, að 
slíkan mann skyldi í nafni Drottins vors Jesú, þegar 
þjer og minn andi væruð samankomnir með krafti 
6 Drottins vors Jesú, selja Satan á vald til deyðingar 
holdinu, til þess að andinn mætti frelsast á degi 
6 Drottins Jesú. Ekki er það fallegt, sem þjer hrósið 
yður af! Vitið þjer ekki, að lítið súrdeig sýrir alt 
7 deigið? Hreinsið burt gamla súrdeigið, til þess að 
þjer sjeuð nýtt deig, eins og þjer eruð ósýrðir. Því 
að páskalambi voru er og slátrað, sem er Kristur. 
8 Höldum því hátið, ekki með gömlu súrdeigi nje með 
súrdeigi ilsku og vonsku, heldur með ósýrðum brauð- 
um hreinleikans og sannleikans 


406 Fyrra Korintubrjefið 5,9—6,8. 


9 Jeg ritaði yður í brjefinu, að þjer skylduð ekki 
10 eiga mök við saurlifismenn — ekki við saurlifismenn 
þessa heims yfirleitt, eða við ásælna og ræningja, 
eða hjáguðadýrkendur, því að þá hefðuð þjer orðið 
ll að fara út úr heiminum. En nú rita jeg yður, að 
- þjer skulið engin mök eiga við nokkurn þann, er 
nefnir sig bróður, en er saurlifismaður, eða ásælinn, 
eða skurðgoðadýrkari, eða lastmáll, eða ofdrykkju- 
maður, eða ræningi; slíkum manni skuluð þjer jafn- 
12 vel ekki samneyta. Því að hvað skyldi jeg vera að 
dæma þá, er fyrir utan eru? Dæmið þjer ekki þá, 
18 sem fyrir innan eru? Og mun ekki Guð dæma þá 
sem fyrir utan eru? Rekið hinn vonda burt frá sjálf- 
um yður. 
Dirfist nokkur yðar, er hann hefir sök móti 
öðrum, að láta það koma undir dóm fyrir hin- 
2 um ranglátu, en ekki fyrir hinum heilögu? Eða vitið 
þjer ekki, að hinir heilögu eiga að dæma heiminn? 
Og ef heimurinn á að dæmast af yður, eruð þjer þá 
3 óverðugir að dæma í hinum minstu málum? Vitið 
þjer eigi, að vjer eigum að dæma engla? Hvað þá 
í tiímanleg efni! Þegar þjer því eigið að dæma um 
timanleg efni, hvort setjið þjer þá fyrir dómara hina 
5 fyrirlitnu í söfnuðinum? Jeg segi það yður til blygð- 
unar. Er þá enginn vitur til á meðal yðar, sem 
S skorið geti úr málum fyrir bróður sinn? En bróðir 
7 á í máli við bróður, og það fyrir vantrúuðum! Ann- 
ars er það nú yfirleitt galli á yður, að þjer eigið í 
málaferlum hver við annan. Hví líðið þjer ekki heldur 
órjett? Hví látið þjer ekki heldur hafa af yður? 
8 En þjer hafið rangsleitni í frammi og hafið af öðrum, 





Fyrra Korintubrjefið 6,9—20. 407 


9 og það af bræðrum! Eða vitið þjer ekki, að ranglátir 
munu ekki guðsríki erfa? Villist ekki! Hvorki munu 
saurlifismenn, nje skurðgoðadyýrkendur, nje hórkarlar, 

10 nje mannbleyður, nje mannhórar, nje þjófar, nje ásælnir, 
nje drykkjumenn, nje lastmálir, nje ræningjar guðs- 

tl víki erfa. Og þetta voruð þjer, sumir yðar. En þjer 
ljetuð þvost, þjer eruð helgaðir, þjer eruð rjettlættir 
fyrir nafn Drottins Jesú Krists og fyrir anda vors 
Guðs. 

“2 Alt er mjer leyfilegt, en ekki er alt gagnlegt. 
Alt er mjer leyfilegt, en jeg má ekki láta neitt fá 

18 vald yfir mjer. Maturinn er fyrir magann og mag- 
inn fyrir matinn, en Guð mun hvorttveggja að engu 
gjöra. En líkaminn er ekki fyrir saurlífi, heldur 

14 fyrir Drottin, og Drottinn fyrir líkamann. En bæði 
hefir Guð uppvakið Drottin og mun uppvekja oss 

tö fyrir kraft sinn. Vitið þjer ekki, að líkamir vðar 
eru limir Krists? Á jeg þá að taka limi Krists og 

18 gjöra þá að skækju-limum? Fjarri fer þvi. Eða vitið 
þjer ekki, að sá er samlagar sig skækjunni, verður 
ásamt henni einn líkami? Því að þau tvö — segir 

17 hann, — munu verða eitt hold. En sá er samlagar 

18 sig Drotni, er einn andi ásamt honum. Flyið saur- 
lifnaðinn! Sjerhver önnur synd, sem maðurinn kann 
að drýgja, er fyrir utan líkama hans. En saurlifis- 

19 maðurinn syndgar á móti eigin líkama sinum. Eða 
vitið þjer ekki, að líkami yðar er musteri heilags 

20 anda í yður, sem þjer hafið frá Guði? Og ekki eruð 
þjer yðar eigin, því að þjer eruð verði keyptir. 
Vegsamið þvi Guð í líkama yðar. 


408 Fyrra Korintubrjefið 71—13. 


7 En viðvíkjandi þvi sem þjer hafið ritað um, þá 
er það gott fyrir mann að snerta ekki konu. 
2 En vegna saurlifisins hafi hver og einn sina eigin- 
3 konu, og hver og ein hafi sinn eiginmann. Maðurinn 
láti konunni í tje það sem skylt er, og sömuleiðis 
í einnig konan manninum. Ekki hefir konan vald yfir 
sínum eigin líkama, heldur maðurinn, en sömuleiðis 
hefir einnig maðurinn ekki vald yfir sínum eigin 
ð líkama, heldur konan. Haldið yður eigi hvort frá 
öðru, nema þá eftir samkomulagi, um stundarsakir, 
til þess að þjer getið haft næði til bænarinnar, og 
takið svo saman aftur, til þess að Satan freisti yðar 
6 ekki vegna jbindindisleysis yðar. En þetta segi jeg 
7 í tilhliðrunar skyni, ekki sem skipun. En þess óska 
jeg, að allir menn væru eins og jeg er sjálfur, en hver 
hefir sína eigin náðargjöf frá Guði, einn svo, og 
annar SVO. 
S En hinum ókvæntu og ekkjunum segi jeg, að þeim 
? er gott að halda áfram að vera eins og jeg er. En 
vanti þau bindindissemi, þá gangi þau í hjónaband, 
því að betra er að ganga í hjónaband en að brenna. 
10 En þeim sem gengið hafa í hjónaband, býð jeg, þó 
ekki jeg, heldur Drottinn, að konan skuli ekki skilja 
1 við mann sinn, — en hafi hún skilið við hann, þá 
sje hún áfram ógift eða sættist við manninn, — og 
12 að maðurinn skuli ekki reka frá sjer konuna. En 
við hina aðra segi jeg, ekki Drottinn: Ef bróðir 
nókkur á vantrúaða konu, og hún lætur sjer það vel 
lika að búa saman við hann, þá reki hann hana ekki 
18 frá sjer. Og kona, sem á vantrúaðan mann, og hann 
lætur sjer vel líka að búa saman við hana, yfirgefi 


Fyrra Korintubrjefið 7,14—27. 409 


14 ekki manninn. Því að vantrúaði maðurinn er helg- 
aður í konunni og vantrúaða konan er helguð í bróð- 
urnum. Annars væru börn yðar óhrein, en nú eru 

15 þau heilög. En ef hinn vantrúaði vill skilja, þá fái 
hann skilnað, því að hvorki bróðir nje systir eru 
þrælbundin í slíkum efnum, en í friði hefir Guð 

16 kallað oss; þvi að hvað veist þú, kona, hvort þú 
munir frelsa manninn“ Eða hvað veist þú, maður, 

17 hvort þú munir frelsa konuna? Þó framgangi hver 
og einn eins og Drottinn hefir úthlutað honum, eins 
og Guð hefir kallað hann. Og þannig skipa jeg fyrir 

18 í öllum söfnuðunum. Sje einhver kallaður sem um- 
skorinn, þá dragi hann ekki yfir; hafi einhver verið 
kallaður sem óumskorinn, þá láti hann ekki umskera 

19 sig.  Umskurnin er ekkert, og yfirhúðin ekkert, 

20 heldur það að varðveita boðorð Guðs. Hver og einn 
sje kyr í þeirri köllun, sem hann var kallaður í. 

M Varst þú þræll, er þú varst kallaður? Set það ekki 
fyrir þig; en þótt þú enda getir orðið frjáls, þá nota 

22 það heldur. Því að sá þræll, sem kallaður er í 
Drotni, er frelsingi Drottins; á sama hátt er sá, sem 

28 kallaður er sem frjáls, þræll Krists. Þjer eruð verði 

24 keyptir; verðið ekki mannaþrælar. Bræður, sjerhver 
verði hjá Guði kyr í þeirri stjett, sem hann var 
kallaður í. 

2 Um mevjarnar hefi jeg enga skipun frá Drotni. 
En álit mitt læt jeg í ljósi eins og sá, er hlotið hefir 

26 þá náð af Drotni að vera trúr. Jeg álit þá, að það 
sje gott vegna yfirstandandi neyðar, — að það sje 

#1 gott fyrir mann að vera þannig. Ertu við konu 
bundinn? Leitast þá ekki við að verða laus. Ertu 


410 Fyrra Korintubrjefið 7,28— 37. 


28 laus orðinn við konu? Leita þá ekki kvonfangs. En 
þótt þú kvongist, syndgar þú ekki; og ef mærin gift- 
ist, syndgar hún ekki; en þrenging munu slíkir hljóta 

2 fyrir hold sitt, en jeg vildi hlífa yður. En það segi 
jeg, bræður, tíminn er takmarkaður; til þess að hjer 
eftir jafnvel þeir, sem kvæntir eru, skuli vera eins 

30 0g þeir væru það ekki, og þeir sem gráta, eins og 
þeir grjetu ekki, og þeir sem fagna, eins og þeir 
fögnuðu ekki, og þeir sem kaupa, eins og þeir hjeldu 

1 ekki í eignina, og þeir sem nota heiminn, eins og 
þeir færðu sjer hann ekki í nyt. Því að mynd þessa 

82 heims líður undir lok. En jeg vil, að þjer sjeuð 
áhyggjulausir. Hinn ókvænti ber fyrir brjósti það 
sem Drottins er, hversu hann megi Drotni þóknaat. 

88 Hinn kvænti ber fyrir brjósti það sem heimsins er, 

84 hversu hann megi þóknast konunni. Það er og 
munur á konunni og meynni; hin ógifta mær ber 
fyrir brjósti það sem Drottins er, til þess að hún 
megi vera heilög, bæði að líkamanum og andanum. 
En hin gifta ber fyrir brjósti það sem heimsins er, 

85 hvernig hún megi þóknast manninum. En þetta segi 
jeg sjálfum yður til gagns, ekki til þess að varpa 
snöru yfir yður, heldur til þess að efla velsæmi og 

86 óhifanlega fastheldni við Drottin. En ef einhver 
álítur, að hann gjöri meynni vansa, ef hún er af 
blómaskeiði, og hjá því verður ekki komist, þá gjöri 
hann það sem honum sýnist; hann syndgar ekki; 

87 giftist þau. Sá þar á móti, sem er staðfastur í hjarta 
sinu og ekki er tilneyddur, en hefir fult vald til að 
fara eftir eigin vilja sínum, og hefir afráðið það í 
hjarta sinu að varðveita meyna, sem hann á fyrir að 





Fyrra Korintubrjefið 7,38—7,10. | 411 


28 gjá, gjörir vel. Þannig gjörir þá bæði sá maður vel, 
sem giftir mey sina; og sá sem ekki giftir hana, 
39 hann gjörir þó betur. Konan er bundin meðan mað- 
ur hennar er á lifi. En ef maðurinn deyr, er henni 
frjálst að giftast hverjum sem hún vill, að eins sje 
40 það í Drotni. Þó er hún sælli, ef hún heldur áfram 
að vera eins og hún er, eftir minni skoðun. En jeg 
þykist og hafa anda Guðs. 
S Viðvikjandi fórnarkjöti skurðgoða, þá vitum vjer, 
að þekkingu höfum vjer allir. Þekkingin blæs 
2 menn upp, en kærleikurinn byggir upp. Ef einhver 
þykist hafa öðlast þekkingu á einhverju, hann þekkir 
2 enn ekki eins og þekkja ber. En ef einhver elskar 
4 Guð, þá er hann þektur af honum. En viðvíkjandi 
neyslu fórnarkjöts skurðgoða, þá vitum vjer, að 
skurðgoð er ekkert í heiminum og að enginn er Guð 
5 nema einn. Því að enda þótt til sjeu svonefndir 
guðir, hvort heldur er á himni eða á jörðu, eins og 
6 til eru margir guðir og margir herrar, þá er þó ekki 
til fyrir oss nema einn Guð, faðirinn, sem allir hlutir 
eru frá, og vjer til hans, og einn Drottinn Jesús 
Kristur, sem allir hlutir eru tilorðnir fyrir, og vjer 
7 fyrir hann. Þó er sú þekking ekki hjá öllum, en 
nokkrir eta það sem skurðgoða-fórn, af þvi að þeir 
hafa vanist skurðgoðum alt til þessa, og þá saurgast 
8 samviska þeirra, sem er óstyrk. En matur mun ekki 
gjöra oss þóknanlega Guði. Hvorki missum vjer 
neins, þótt vjer etum ekki, nje ávinnum vjer neitt, 
9 þótt vjer etum. En gætið þess, að þetta frelsi yðar verði 
#0 ekki hinum óstyrku ásteytingarefni. Þvi sjái einhver 
þig, — þig sem hefir þekkinguna, — sitja til borðs í 


412 Fyrra Korintubrjefið 8,11—9,11. 


goðahofi, mundi það ekki stæla samvisku þess, sem 
MH óstyrkur er, til að neyta fórnarkjöts? Því að hinn 
óstyrki glatast vegna þekkingar þinnar, bróðirinn, 
12 sem Kristur dó fyrir. En þegar þjer þannig syndgið 
gegn bræðrunum og særið samvisku þeirra, sem er 
18 óstyrk, þá syndgið þjer á móti Kristi. Þess vegna 
mun jeg, ef matur hneykslar bróður minn, um aldur 
og æfi ekki kjöts neyta, til þess að jeg ekki hneyksli 
bróður minn. 
9 Er jeg ekki frjáls? Er jeg ekki postuli? Hefi 
jeg ekki sjeð Jesúm, Drottin vorn? Eruð þjer 
2 ekki verk mitt í Drotni? Þótt ekki væri jeg postuli 
fyrir aðra, þá er jeg það fyrir yður. Því að þjer 
% eruð í Drotni innsigli postuladóms mins; þetta er 
í vörn mín gagnvart þeim sem dæma um mig. Höfum 
5 vjer ekki frelsi til að eta og drekka? Höfum vjer 
ekki frelsi til að ferðast um með kristna eiginkonu, 
alveg eins og hinir postularnir og bræður Drottins 
Sog Kefas? Eða erum við Barnabas þeir einu, sem 
"ekki eru undanþegnir því að vinna? Hver tekst 
nokkurn tíma herþjónustu á hendur á sjálfs síns mála? 
Hver gróðursetur vingarð, og neytir ekki ávaxtar 
hans? eða hver gætir hjarðar, og neytir ekki af 
8 mjólk hjarðarinnar? Tala jeg þetta á mannlegan 
9 hátt? Eða segir ekki einnig lögmálið það? Því að 
ritað er í lögmáli Móse: Þú skalt ekki múlbinda ux- 
ann, er hann þreskir. Hvort lætur Guð sjer ant um 
10 uxana? Eða segir hann það ekki að öllu leyti vor 
vegna“ Jú, því að vor vegna var það skrifað, þvi 
að plógarinn á að plægja með von og þreskjarinn 
1 með von um hlutdeild. Ef vjer nú höfum sáð því 


Fyrra Korintubrjefið 9,12—21. 413 


sem andlegt er hjá yður, er þá mikið að vjer upp- 
12 skerum hjá yður það sem líkamlegt er. Ef aðrir 
hafa þennan rjett hjá yður, höfum vjer hann þá ekki 
ennþá fremur? En vjer höfum ekki hagnýtt oss 
þennan rjett, heldur sættum oss við alt, til þess að 
vjer enga tálmun gjörum fagnaðarerindi Krists. 
18 Vitið þjer ekki, að þeir sem vinna að hinum helgu 
athöfnum, þeir alast við það sem kemur úr helgi- 
dóminum, að þeir sem starfa við altarið, taka hlut 
14 með altarinu? Þannig hefir Drottinn einnig fyrir- 
skipað, að þeir sem prjedika fagnaðarerindið, skuli 
15 lifa af fagnaðarerindinu. En jeg hefi ekki hagnýtt 
mjer neitt af þessu, og jeg skrifa þetta ekki heldur 
til þess að þannig skuli verða gjört við mig. Því að 
mjer væri betra að deyja, en að nokkur ónýti það 
18 gem jeg hrósa mjer af. Því að þótt jeg sje að boða 
fagnaðarerindi, þá er það mjer ekki neitt hrósunar- 
efni, því að nauðsyn hvílir á mjer; já, vei mjer, ef 
17 jeg ekki boðaði fagnaðarerindi. Því að gjöri jeg 
þetta af frjálsum vilja, þá fæ jeg laun, en gjöri jeg 
það tilknúður, þá hefir mjer verið trúað fyrir ráðs- 
18 mensku. Hver eru þá laun min? Að jeg læt fagn- 
aðarerindið vera ókeypis, er jeg boða það, svo að jeg 
hagnýti mjer ekki það sem jeg á rjett á í fagnaðar- 
19 erindinu. Því að þótt jeg sje öllum óháður, hefi jeg 
gjört sjálfan mig að þjóni allra, til þess að jeg áynni 
- 20 þess fleiri Og jeg hefi verið Gyðingunum sem Gyð- 
ingur, til þess að jeg áynni Gyðinga, þeim sem eru 
undir lögmálinu, eins og sá sem er undir lögmálinu, 
enda þótt jeg sjálfur sje ekki undir lögmálinu, til 
21 þess. að jeg áynni þá sem eru undir lögmálinu; hin- 


414 Fyrra Korintubrjefið 9,22—10,7. 


um lögmálslausu sem lögmálslaus, þótt jeg sje ekki 
lögmálslaus fyrir Guði, heldur lögbundinn Kristi, til. 
23 þess að jeg áynni hina lögmálslausu. Hinum óstyrku 
hefi jeg verið óstyrkur, til þess að jeg áynni hina. 
óstyrku. Jeg er orðinn öllum alt, til þess að jeg yfir 
28 höfuð geti frelsað nokkra. En jeg gjöri alt vegna 
fagnaðarerindisins, til þess að jeg fái hlutdeild með 
24 því, Vitið þjer ekki, að þeir sem á skeiðvellinum 
hlaupa, hlaupa að sönnu allir, en einn fær sigurlaun- 
2%in7 Hlaupið þannig, að þjer getið hlotið þau. En 
sjerhver sem tekur þátt í kappleikjum, er bindindis- 
samur í öllu, þeir til þess að hljóta forgengilegan 
26 gjgursveig, en vjer óforgengilegan. Þess vegna hleyp 
jeg þá ekki eins og upp á óvissu; jeg berst eins og 
21 sá, er ekki slær í vindinn; en jeg lem líkama minn 
og leiði hann í ánauð, til þess að jeg, sem hefi 
prjedikað fyrir öðrum, skuli ekki sjálfur verða gjörð- 
ur rækur. 
1 O Því að jeg vil ekki, bræður, að yður skuli 
vera ókunnugt um það, að feður vorir voru 
2 allir undir skýinu, og fóru allir yfir um hafið, og 
8 voru allir skirðir til Móse í skýinu og hafinu, og 
t£ neyttu allir hinnar sömu andlegu fæðu, og drukku 
allir hinn sama andlega drykk; því að þeir drukku 
af hinum andlega kletti, sem fylgdi þeim, en klettur- 
Sinn var Kristur. En samt hafði Guð enga velþókn- 
um á flestum þeirra, því að þeir fjellu í eyðimörk- 
Sinni. En þessir hlutir hafa gjörst sem fyrirboðar 
fyrir oss, til þess að vjer verðum ekki sólgnir í það 
7 sem ilt er, eins og þeir urðu sólgnir í það. Og verð- 
ið ekki heldur skurðgoðadýrkendur, eins og nokkrir 


Fyrra Korintubrjefið 10,8—21. 415 


þeirra, alt eins og ritað er: Lýðurinn settist niður 
til að eta og drekka, og þeir stóðu upp til að leika. 
8 Drýgjum ekki heldur hórdóm, eins og nokkrir þeirra. 
drýgðu hórdóm, og tuttugu og þrjár þúsundir fjellu 
9 á einum degi. Freistum ekki heldur Drottins, eins. 
og nokkrir þeirra freistuðu hans, og biðu bana af 
10 höggormum. Möglið ekki heldur, eins og nokkrir 
11 þeirra mögluðu, og fórust fyrir eyðandanum. En alt 
þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til 
viðvörunar oss, sem endir aldanna er kominn til. 
12 Því gæti sá, er hygst standa, vel að sjer, að hann. 
18 ekki falli. Yfir yður hefir ekki komið nema mannleg 
freisting, en Guð er trúr, sem ekki mun leyfa, að 
þjer freistist yfir megn fram, heldur mun hann ásamt: 
freistingunni einnig gjöra endirinn þannig, að þjer 
fáið staðist. 
4“ Fyrir því, mínir elskuðu, flýið skurðgoðadýrkun- 
15 ina. Jeg tala til yðar sem skynsamra manna; dæmið 
16 þjer um það, sem jeg segi. Sá bikar blessunarinnar, 
sem vjer blessum, er hann ekki samfjelag um blóð 
Krists? Og brauðið, sem vjer brjótum, er það ekki 
17 samfjelag um líkama Krists? Af því að brauðið er 
eitt, erum vjer hinir mörgu einn líkami, þvi að vjer 
18 höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. Litið á 
Ísrael eftir holdinu; komast ekki þeir, sem fórnirnar 
19 eta, í samfjelag um altarið? Hvað segi jeg þá? Að 
fórnarkjöt skurðgoða sje nokkuð? Eða að skurðgoð 
20 sje nokkuð? Nei, heldur að það sem heiðingjarnir 
blóta, það blóta þeir illum öndum, en ekki Guði. En jeg - 
#1 vil ekki að þjer verðið samlagsmenn illu andanna. Ekki 
getið þjer drukkið bikar Drottins og bikar illra anda- 


416 Fyrra Korintubrjefið 70,22—11,3. 


Ekki getið þjer tekið þátt í borðhaldi Drottins og 
22 borðhaldi illra anda. Eða eigum vjer að reita Drottin 
til reiði? Munum vjer vera máttugri en hann? 
2 Alt er leyfilegt, en ekki er alt gagnlegt. Alt er 
# leyfilegt, en ekki uppbyggir alt. Enginn leiti sins 
35 gjgin, heldur þess sem hins er. Alt það sem selt er 
í sláturbúðinni, getið þjer etið án nokkurra eftir- 
26 srenslana vegna samviskunnar. Því að jörðin er 
21 Drottins og fylling hennar. Ef einhver hinna van- 
trúuðu býður yður, og ef þjer viljið fara, þá etið af 
öllu því sem fram fyrir yður er sett, án eftirgrensl- 
2 ana vegna samviskunnar. En ef einhver segir við 
yður: Þetta er fórnarkjöt! — þá etið ekki, vegna 
29 þess, er aðvart gjörði, og vegna samviskunnar. Sam- 
viskunnar, segi jeg, ekki mannsins sjálfs, heldur hins, 
því að hvers vegna skyldi frelsi<mitt eiga að dæmast 
30 af samvisku annars? Ef jeg tek þátt í þvi með 
þökkum, hvers vegna skyldi jeg sæta lastmælum 
#1 fyrir það sem jeg þakka fyrir? Hvort sem þjer þvi 
etið eða drekkið, eða hvað sem þjer gjörið, þá gjörið 
22 það alt Guði til dýrðar. Verið hvorki Gyðingum nje 
28 Grikkjum nje söfnuði Guðs til ásteytingar, eins og jeg 
fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og 
leita ekki mins eigin gagns, heldur gagns hinna 
11 mörgu, til þess að þeir frelsist. Verið eftir- 
breytendur minir, eins og jeg fyrir mitt leyti 
er Krists. 
2 En jeg hrósa yður fyrir það, að þjer í öllu 
minnist mín og haldið fast við setningarnar, eins og 
3 jeg lagði þær fyrir yður. En jeg vil, að þjer skulið 
vita, að Kristur er höfuð sjerhvers manns, en maður- 


Fyrra Korintubrjefið 11,4— 18. 417 


4 inn höfuð konunnar, en Guð höfuð Krists. Sjerhver 
sá maður, sem biðst fyrir eða spáir og hefir á 
"5 höfðinu, hann óvirðir höfuð sitt; en sjerhver kona, 
sem biðst fyrir eða spáir berhöfðuð, óvirðir höfuð 
sitt; því að það er eitt og hið sama sem hún hefði 
6látið raka sig. Ef konan því ekki vill hylja höfuð 
sitt, þá láti hún og klippa sig. En ef það er óvirð- 
ing fyrir konuna að láta klippa eða raka hár sitt, þá 
7 hafi hún á höfðinu. Því að karlmaður má ekki hylja 
höfuð sitt, með þvi að hann er ímynd og vegsemd 
8 Guðs, en konan er vegsemd mannsins; því að ekki 
er maðurinn af konunni, heldur konan af manninum; 
9 því að ekki var heldur maðurinn skapaður vegna 
10 konunnar, keldur konan vegna mannsins. Þess vegna 
á konan að bera tákn yfirráða á höfði sjer vegna 
1 englanna. Þó er hvorki kona án manns, nje maður 
12 án konu í Drotni; því að eins og konan er af mann- 
inum, svo er og maðurinn fyrir konuna, en alt er 
18 það af Guði. Dæmið af sjálfum yður: Sæmir það 
14 konu að biðja til Guðs berhöfðuð?  Kennir ekki 
sjálf náttúran yður, að ef karlmaður ber sitt hár, þá 
15 er það honum vansæmd. En ef kona ber sitt hár, 
þá er það henni sæmd; því að síða hárið er gefið 
16 henni í höfuðblæju stað. En ætli nú einhver sjer að 
gjöra þetta að kappsmáli, þá er slikt ekki venja vor 
nje safnaða Guðs. 
H En um leið og jeg mæli svo fyrir, hrósa jeg 
yður ekki fyrir það, að þjer komið saman, ekki til góðs, 
18 heldur til ills. Því að í fyrsta lagi heyri jeg að 
sundrung eigi sjer stað á meðal yðar, er þjer komið 
saman á safnaðarsamkomum, og þvi trúi jeg að 
27 


418 Fyrra Korintubrjefið 11,19— 32. 


19 nokkru leyti; því að það verður að vera flokkaskifting á 
meðal yður, til þess að hinir fullreyndu á meðal 
20 yðar verði augljósir. Þegar þjer því komið saman, 
getur það ekki verið til þess að neyta drottinlegrar 
21 máltíðar, því að við borðhaldið hrifsar hver sína 
eigin máltíð á undan, og er svo einn hungraður, en 
23 annar ölvaður. Hafið þjer þá ekki hús til að eta og 
drekka í? Eða fyrirlitið þjer söfnuð Guðs og gjörið þeim 
kinnroða, sem ekkert eiga? Hvað á jeg að segja við 
yður? Á jeg að hæla yður fyrir þetta? Nei, jeg 
28 hæli yður ekki. Því að jeg hefi meðtekið frá Drotni 
það sem jeg og hefi kent yður, að Drottinn Jesús, nótt- 
% ina sem hann var svikinn, tók brauð og þakkaði og 
braut það og sagði: Þetta er minn líkami, sem er 
% fyrir yður; gjörið þetta í mina minningu; sömuleiðis 
tók hann og bikarinn, eftir kveldmáltiðina, segjandi : 
Þessi bikar er hinn nýi sáttmáli í minu blóði; gjörið 
þetta svo oft sem þjer drekkið, í mina minningu. 
2 Því að svo oft sem þjer etið þetta brauð og drekkið 
af bikarnum, boðið þjer dauða Drottins, þangað til 
#2 hann kemur. Hver sem þess vegna etur brauðið eða 
drekkur bikar Drottins óverðuglega, hann verður 
2 sekur við líkama og blóð Drottins. Hver maður 
prófi því sjálfan sig, og síðan eti hann af brauðinu 
% og drekki af bikarnum. Því að sá sem etur og 
drekkur, hann etur og drekkur sjálfum sjer til dóms, 
80 ef hann gjörir ekki greinarmun á líkamanum. Fyrir 
því eru svo margir sjúkir og krankir á meðal yðar, 
#1 og allmargir deyja. En ef vjer dæmdum um sjálfa 
82 oss, yrðum vjer ekki dæmdir; en þegar vjer hrepp- 
um dóm, erum vjer agaðir af Drotni, til þess að vjer 


Fyrra Korintubrjefið 11,33—12,13. 419 


38 verðum -ekki fyrirdæmdir ásamt heiminum. þFyrirlþví 
skuluð þjer, bræður mínir, þegar þjer komið saman 
84 tj| að matast, biða hver eftir öðrum. Ef nokkur er 
hungraður, þá eti hann heima, til þess að samkomur 
yðar verði yður ekki til dóms. En um hið annað 
mun jeg skipa fyrir, þegar jeg kem. 
12 En viðvíkjandi anda-gáfunum, bræður, þá vil 
8 jeg ekki að þjer sjeuð fáfróðir. Þjer vitið, að 
þegar þjer voruð heiðingjar, þá ljetuð þjer leiða yður 
til mállausra skurðgoðanna, — hvernig sem þjer 
8nú voruð leiddir. Fyrir því læt jeg yður vita, að 
enginn, sem talar í Guðs anda, segir: Bölvaður sje 
Jesús! og enginn getur sagt: Jesús er Drottinn! nema 
í heilögum anda. 
4 Mismunur er á náðargáfum, en andinn hinn sami; 
6 og mismunur er á embættum, og Drottinn hinn sami; 
6 og mismunur er á framkvæmdum, en Guð hinn sami, 
7sem Í öllum kemur öllu til leiðar. En opinberun 
andans er gefin sjerhverjum til þess sem gagnlegt er. 
8 Því að einum veitist fyrir andann að mæla af speki, 
en öðrum að mæla af þekkingu, samkvæmt sama 
9 anda; öðrum trú í hinum sama anda; öðrum lækn- 
10 ingagáfur í hinum eina anda; öðrum framkvæmdir 
kraftaverka; öðrum spámannleg gáfa; öðrum grein- 
ing anda; öðrum tungutalsgáfa; en öðrum útlegging 
11 tungna. En öllu þessu kemur til leiðar eini og sami 
andinn, sem útbýtir hverjum einum út af fyrir sig 
eftir vild sinni. 
13 Því að eins og líkaminn er einn, og hefir 
marga limi, en allir limir líkamans, þótt margir sjeu, 
18 eru einn líkami, þannig er og Kristur. Því að með ein- 
27 


420 Fyrra Korintubrjefið 12,14— 27. 


um anda vorum vjer allir skirðir til að vera einn líkami, 
hvort sem vjer erum Gyðingar eða Grikkir, hvort 
sem vjer erum þrælar eða frjálsir, og allir vorum 
14 vjer drykkjaðir með einum anda. Því að líkaminn 
15 er ekki einn limur, heldur margir. Ef fóturinn segði: 
Fyrst jeg er ekki hönd, heyri jeg ekki líkamanum 
til, þá er hann ekki fyrir það líkamanum óviðkom- 
16 andi. Og ef eyrað segði: Fyrst jeg er ekki auga, 
heyri jeg ekki líkamanum til, þá er það ekki fyrir 
17 bað líkamanum óviðkomandi. Ef allur líkaminn væri 
auga, hvar væri þá heyrnin? Ef hann væri allur 
18 heyrn, hvar væri þá ilmanin? En nú hefir Guð sett 
limina, hvern einstakan þeirra, á líkamann eins og 
19 honum þóknaðist. En ef þeir væru allir einn límur, 
20 hvar væri þá líkaminn? En nú eru limirnir margir, 
21 en líkaminn einn. Ög augað getur ekki sagt við 
höndina: Jeg þarfnast þin ekki! nje heldur höfuðið 
23 við fæturna: Jeg þarfnast ykkar ekki! Nei, miklu 
fremur eru þeir limir á líkamanum nauðsynlegir, sem 
28 virðast vera í veikbygðara lagi. Og þeim sem oss 
virðast vera í óvirðulegra lagi á líkamanum, þeim 
veitum vjer þess meiri sæmd, og gagnvart þeim, sem 
vjer blygðumst vor fyrir, viðhöfum vjer þess meiri 
2 blygðunarsemi; en þess þarfnast hinir ásjálegu limir 
vorir ekki, heldur samsetti Guð líkamann svo, að 
25 hann gaf þeim, sem vantaði, þvi meiri sæmd, til þess 
að ekki yrði ágreiningur í líkamanum, heldur skyldu 
limirnir bera sameiginlega umhyggju hver fyrir öðr- 
26 um. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir 
limirnir með honum, eða einn limur er í hávegum 
21 hafður, samgleðjast allir límirnir honum. En þjer 


Fyrra Korintubrjefið 12,28—18,11. 421 


28 eruð líkami Krists, og limir hver fyrir sig. Og Guð 
hefir sett nokkra í söfnuðinum fyrst postula, í öðru 
lagi spámenn, í þriðja lagi fræðara, þar næst krafta- 
verk, enn fremur náðargáfu til lækninga, líknarstörf, 

29 gtjórnarstörf og tungutal. Hvort eru allir postular? 
Hvort eru allir spámenn? Hvort eru allir fræðarar? 

#0 Hvort eru allir kraftaverkamenn? Hvort hafa allir 
hlotið lækningagáfuna? Hvort tála allir tungum? 

#1 Hvort útlista allir? — En sækist eftir náðargáfunum, 
þeim hinum meiri; og nú bendi jeg yður á ennþá 
miklu ágætari leið. . 
| 3 Þótt jeg talaði tungum manna og engla, en 

hefði ekki kærleika, yrði jeg hljómandi málm- 

2 ur eða hvellandi bjalla. Og þótt jeg hefði. spádóms- 
gáfu og vissi alla leyndardómana og alla þekkinguna, 
og þótt jeg hefði alla trúna, svo að færa mætti fjöll 
úr stað, en hefði ekki kærleika, væri jeg ekki neitt. 

8 Og þótt jeg deildi út öllum eigum mínum, og þótt jeg 
Íramseldi líkama minn, til þess að jeg yrði brendur, en 

4 hefði ekki kærleika, væri það mjer gagnslaust. Kærleik- 
urinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn 
öfundar ekki; kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir 

5 sjer ekki upp; hann fremur ekkert ósæmilegt, leitar ekki 

6 síns eigin, reiðist ekki, tilreiknar ekki, hið illa, gleðst 

7 ekki yfir órjettvísinni, en samgleðst sannleikanum; hann 
breiðir yfir alt, trúir öllu, vonar alt, umber alt. 

8 Kærleikurinn þrotnar aldrei, en hvort sem það nú 
eru Spádómsgáfur, þá munu þær líða undir lok, eða 
tungur, þær munu þrjóta, eða þekking, þá mun hún 

9 líða undir lok. Því að þekking vor er í molum og 

10 spádómur vor er í molum, en þegar hið fullkomna 

11 kemur, þá þverrar það sem er í molum. Þegar jeg 


422 Fyrra Korintubrjefið 13,12—14,9. 


var barn, talaði jeg eins og bann, hugsaði eins og barn 
og ályktaði eins og barn; þegar jeg gjörðist fulltíða 
12 maður, lagði jeg af bernskuna. Því að nú sjáum 
vjer í spegli, í ráðgátu, en þá augliti til auglitis. Nú 
er þekking mín í molum, en þá mun jeg gjörþekkja, 
18 eins og jeg er sjálfur gjörþektur orðinn. En nú varir 
trú, von og kærleikur, þetta þrent, en þeirra er kær- 
leikurinn mestur. | 
l 4 Keppið eftir kærleikanum. Sækist eftir hinum 
| andlegu gáfum, en einkum til þess að þjer getið 
„>? spáð. Því að sá sem tungu talar, talar ekki fyrir 
menn, heldur fyrir Guð; þvi að enginn heyrir það, 
3 en hann talar í anda leyndardóma. En sá sem spáir, 
talar fyrir menn til uppbvggingar, áminningar og 
4 huggunar. Sá sem tungu talar, uppbyggir sjálfan 
5 sig, en sá sem spáir, uppbyggir söfnuðinn. Jeg vildi 
að þjer töluðuð allir tungum, en þó enn meir, að 
þjer gætuð spáð. En sá sem spáir, er meiri en sá 
sem talar tungum, nema hann þá útleggi það, til 
9 þess að söfnuðurinn hljóti uppbyggingu. En þótt jeg 
nú, bræður, kæmi til yðar talandi tungum, hvað 
mundi jeg gagna yður, ef jeg þá ekki talaði til yðar 
annaðhvort með opinberun, eða með þekkingu, eða 
7 með spámannlegri gáfu, eða með kenningu? Jafnvel 
hinir dauðu hlutir, sem gefa hljóð frá sjer, hvort 
heldur er pípa eða harpa, ef þær gefa ekki mismun- 
andi hljóð frá sjer, hvernig ætti þá að skiljast, það 
8 sem leikið er á pipuna eða hörpuna? Því að svo er 
um lúðurinn; gefi hann óskilmerkilegt hljóð, hver býr 
? sig þá til bardaga? Svo er og um yður; ef þjer ekki 
með tungu yðar mælið fram skilmerkileg orð, hvernig 


Fyrra Korintubrjefið 14,10— 22. 423 


verður það þá skilð, sem talað er? Því að þjer talið 
10 þá eins og út í bláinn. Hversu margar tegundir tungu- 
mála sem kunna að vera til í heiminum, alt er það 
11 þó mál. Ef jeg nú ekki þekki merkingu málsins, 
verð jeg sem útlendingur fyrir þann sem talar, og 
12 hinn talandi útlendingur fyrir mig. Þess vegna skul- 
uð þjer þá einnig, úr því þjer sækist eftir andlegum 
gáfum, láta það vera söfnuðinum til uppbvggingar 
13 að þjer leitist við að verða auðugir að þeim. Þess 
vegna biðji sá er tungu talar, að hann geti útlagt. 
14 Því að ef jeg biðst fyrir með tungu, þá biður andi 
15 minn, en skilningur minn er ávaxtarlaus. Hvernig 
er því þá varið? Jeg vil biðja með andanum, en 
jeg vil einnig biðja með skilningnum; jeg vil lof- 
syngja með andanum, en jeg vil einnig lofsyngja með 
16 skilningnum. Annars, ef þú vegsamar með anda, 
hvernig á þá sá, er skipar sess hins fáfróða, að segja 
amen við þakkargjörð þinni, þar sem hann veit ekki, 
17 hvað þú ert að segja? Því að þú getur að vísu 
18 þakkað fagurlega, en hinn uppbyggist ekki. Jeg 
þakka Guði, að jeg fremur yður öllum tala tungum; 
19 en á safnaðarsamkomu vil jeg heldur tala fimm orð 
með skilningi minum, til þess að jeg geti frætt aðra, 
en tíu þúsund orð með tungu. 
#ð Bræður, verið ekki börn í dómgreind, heldur 
verið sem ungbörn í ilskunni, en verið fullorðnir í 
21 dómgreindinni. Í lögmálinu er ritað: Með annarlegu 
tungutaki og annarlegum vörum mun jeg tala til lýðs 
þessa, og eigi að heldur munu þeir heyra mig, segir 
22 Drottinn. Þannig er þá tungutalið til tákns, ekki 
þeim sem trúa, heldur hinum vantrúuðu; en spá- 


424 Fyrra Korintubrjefið 14,23—35. 


mannlega gáfan er ekki fyrir hina vantrúuðu, heldur 
2 þá sem trúa. Ef nú allur söfnuðurinn kæmi saman 
og allir töluðu tungum, og inn kæmu fáfróðir menn 
eða vantrúaðir, mundu þeir þá ekki segja: Þjer eruð 
24 óðir? En ef allir töluðu af spámannlegum anda, en 
inn kæmi einhver vantrúaður eða fáfróður, yrði hann 
25 sannfærður af öllum og dæmdur af öllum. Leyndar- 
dómar hjarta hans verða opinberir; og þannig mun 
hann falla fram á ásjónu sína og tilbiðja Guð, lýs- 
andi yfir því, að Guð er sannarlega í yður. 
sp Hvernig er það þá, bræður? Þegar þjer komið 
saman, þá hefir hver sitt: einn sálm, einn kenningu, 
einn opinberun, einn tungutal, einn útlistun. Alt skal 
#1 miða til uppbyggingar. Sjeu einhverjir, sem tala 
tungu, mega þeir vera tveir eða í mesta lagi þrir, 
28hver á eftir öðrum, og einn útlisti. En ef ekki er 
neinn til að útlista, þá þegi hinn á safnaðarsamkom- 
2 ynni, en tali við sjálfan sig og við Guð. En spá- 
menn tali tveir eða þrir, og hinir aðrir skulu dæma 
80 um; en fái einhver annar, sem þar situr, opinberun, 
$1 þá þegi hinn fyrri. Því að þjer getið allir, hver á 
eftir öðrum, spáð, til þess að allir hljóti fræðslu og 
82 allir verði ámintir, og andar spámanna eru spámönn- 
83 um undirgefnir; því að Guð er ekki Guð truflunar- 
innar, heldur friðarins. 
si Eins og í öllum söfnuðum hinna heilögu, skulu 
konur þegja á safnaðarsamkomunum, því að ekki er 
þeim leyft að tala, heldur skulu þær vera undir- 
$5 gefnar, eins og líka lögmálið segir. En ef þær vilja 
fræðast um eitthvað, þá skulu þær spyrja eiginmenn 
sina heima. Því að það er ósæmilegt fyrir konu að 


Fyrra Korintubrjefið 14,36—15,10. 425 


86 tala á safnaðarsamkomu. Eða er Guðs orð útgengið 
frá yður? Eða er það komið til yðar einna? 
81 Ef nokkur þykist spámaður vera eða andamaður, 
hann skynji, að það sem jeg skrifa yður, er boðorð 
88 Drottins. Vilji einhver ekki við það kannast, þá. 
kannist hann ekki við það! 
a. Þess vegna, bræður mínir, leggið stund á að tala 
af spámannsanda, og aftrið því ekki að talað sje 
40 tungum. En alt fari fram sómasamlega og með 
reglu. 
| 5 En jeg birti yður, bræður, fagnaðarerindi það 
sem jeg boðaði yður, sem þjer og veittuð við- 
2 töku, sem þjer einnig standið stöðugir Í, sem þjer og 
verðið hólpnir fyrir, ef þjer haldið fast við orðið, sem 
jeg boðaði yður fagnaðarerindið með, — nema svo 
skyldi vera, að þjer hafið ófyrirsynju trúna tekið. 
8 Því að það kendi jeg yður fyrst og fremst, sem jeg 
einnig hefi meðtekið, að Kristur dó vegna vorra 
í synda samkvæmt ritningunum, og að hann var graf- 
inn, og að hann er upprisinn á þriðja degi samkvæmt 
5 ritningunum, og að hann birtist Kefasi, síðan þeim 
6 tólf; síðan birtist hann meir en fimm hundruð bræðr- 
um í einu, sem flestir eru á lífi alt til þessa, en 
7 nokkrir eru sofnaðir. Síðan birtist hann Jakobi, því 
8 næst postulunum öllum. En síðast allra birtist hann 
9 einnig mjer eins og ótímaburði; því að jeg er sistur 
postulanna, jeg, sem ekki er þess verður að kallast 
10 postuli, með því að jeg hefi ofsótt söfnuð Guðs. En 
af Guðs náð er jeg það sem jeg er, og náð hans við 
mig hefir ekki orðið til ónýtis. heldur hefi jeg erfiðað 
meira en þeir allir, þó ekki jeg, heldur náðin Guðs 


426 Fyrra Korintubrjefið 15,11—27. 


1 með mjer. Hvort sem það því er jeg eða þeir, þá 
prjedikum vjer þannig, og þannig hafið þjer trúað. 
23 En ef nú Kristur er prjedikaður, að hann sje 

upprisinn frá dauðum, hvernig segja þá nokkrir á 
13 meðal yðar, að upprisa dauðra sje ekki til? En ef 
ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur 
14 upprisinn; en ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt 
15 prjedikun vor, ónýt líka trú yðar. En vjer reynumst 
þá og ljúgvottar um Guð, því að vjer höfum vitnað 
á móti Guði, að hann hafi uppvakið Krist, sem hann 
hefir ekki uppvakið, svo framarlega sem dauðir ekki 
18 upprisa. Því að ef dauðir ekki upprísa, er Kristur 
17 ekki heldur upprisinn; en ef Kristur er ekki uppris- 
inn, er trú yðar fánýt, þjer eruð þá enn í syndum 
18 yðar, og jafnframt einnig þeir glataðir, sem í Kristi 
19 eru sofnaðir. Ef vjer einungis í þessu lifi höfum sett 
von vora til Krists, þá erum vjer aumkvunarverð- 
astir allra manna. 
SR En nú er Kristur upprisinn frá dauðum sem frum- 
21 gróði þeirra, sem sofnaðir eru. Því að þar eð dauð- 
inn kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir 
2 mann. Því að eins og allir deyja í Adam, þannig 
28 munu allir lifgaðir verða í Kristi. En sjerhver í sinni 
röð: Kristur sem frumgróðinn. Því næst þeir sem 
24 Krists eru í tilkomu hans. Síðan kemur endirinn, 
er hann selur ríkið Guði og föðurnum í hendur, er 
hann hefir að engu gjört alt veldi, öll yfirráð og 
25 kraft. Því að honum ber að rikja uns hann fær alla 
26 fjendurna lagða undir fætur sjer. Sem siðasti óvinur 
27 verður dauðinn að engu gjörður: Því að alt hefir hann 
lagt undir fætur honum. En þegar hann segir, að 


Fyrra Korintubrjefið 15,28—41. 49 


alt hafi verið lagt undir, er augljóst, að hann er 
28 undanskilinn, sem lagði alt undir hann. En þegar 
alt er lagt undir hann, þá mun og sonurinn sjálfur 
leggja sig undir þann, er lagði alla hluti undir hann, 
til þess að Guð sje alt í öllum. | 
20 Til hvers væru menn annars að láta skirast 
fyrir hina dánu? Ef dauðir menn yfir höfuð rísa 
ekki upp, hvers vegna láta menn þá skíra sig fyrir 
30 þá? Hvers vegna stofnum vjer oss líka í hættu á 
#1 hverri stundu? Daglega dey jeg, svo sannarlega sem 
jeg, bræður, get hrósað mjer af yður í Kristi Jesú, 
32 Drotni vorum. Hafi jeg eingöngu að hætti manna 
barist við villidýr í Efesus, hvaða gagn hefi jeg þá af 
þvi? Ef dauðir rísa ekki upp, efum Þá og drekkum, 
38 því að á morgun deyjum wjer! Villist ekki; vondur 
34 fjelagskapur spillir góðum siðum. Verið algáðir, eins 
og rjett er, og syndgið ekki; því að nokkrir hafa 
enga þekkingu á Guði. Yður til blygðunar segi jeg 
það. 
29 En nú kynni einhver að segja: Hvernig rísa 
86 dauðir upp? Og með hvaða líkama koma þeir? Þú 
óvitri maður! það sem þú sáir, verður ekki lifgað 
31 nema það deyi. Og er þú sáir, þá er það ekki líkam- 
inn, sem verða á, sem þú sáir, heldur nakið frækorn, 
hvort sem það nú heldur er hveitikorns eða einhvers 
88 annars sæðis. En Guð gefur því líkama eftir vild 
39 sinni, og hverri sæðistegund sinn líkama. Ekki er 
alt hold sama hold; heldur er mannsins eitt, og hold 
kvikfjárins annað, eitt er hold fuglanna, og annað 
40 fiskanna. Og til eru himneskir líkamir og jarðneskir 
líkamir. En reyndar er vegsemd hinna himnesku 
#1 eitt, og hinna jarðnesku annað. Eitt er ljómi sólar- 


428 Fyrra Korintubrjefið 15,42—55. 


innar, og annað ljómi tunglsins, og annað ljómií 
stjarnanna, því að stjarna ber af stjörnu í ljóma. 
4 Þannig er og varið upprisu dauðra. Sáð er forgengi- 
48 legu, en uppris óforgengilegt; sáð er Í vansæmd, en 
upprís í vegsemd; sáð er í veikleika, en upprísi 
#4 styrkleika; sáð er náttúrlegum líkama, en uppris 
andlegur líkami. Ef náttúrlegur líkami er til, þá er 
45 og til andlegur líkami. Þannig er og ritað: Hinn 
fyrsti maður, Adam, varð að lifandi sál, hinn síðari 
48 Adam að lífgandi anda. En hið andlega kemur ekki 
fyrst, heldur hið náttúrlega; því næst hið andlega- 
#1 Hinn fyrsti maður er frá jörðu, af moldu, hinn ann- 
48 ar maður er frá himnum. Eins og hinn jarðneski var, 
þannig eru og hinir jarðnesku; og eins og hinn 
49 himneski var, þannig eru og hinir himnesku. Og 
eins og vjer höfum borið mynd hins jarðneska, mun- 
um vjer einnig bera mynd hins himneska. 
90 En það segi jeg, bræður, að hold og blóð getur 
eigi erft guðsríki, eigi erfir heldur hið forgengilega 
öl óforgengileikann. Sjá, jeg segi yður leyndardóm: 
Vjer munum ekki allir sofna, en allir munum vjer 
2 umbreytast í einni svipan, á einu augabragði, við 
hinn síðasta lúður, því að lúðurinn mun gjalla, og 
hinir dauðu munu upprísa óforgengilegir, og vjer 
58 munum umbreytast. Því að þetta hið forgengilega á 
að iklæðast óforgengileikanum, og þetta hið dauðlega 
5t að íklæðast óðauðleikanum. En þegar þetta hið for- 
gengilega hefir iklæðst óforgengileikanum og þetta. 
hið dauðlega hefir íklæðst óðauðleikanum, þá mun 
rætast orð það sem ritað er: Dauðinn er uppsvelgd- 
óð yr til sigurs. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauð, 


Fyrra Korintubrjefið 15,56—16,11. 429 


56 hvar er broddur þinn? En syndin er broddur dauð- 
57 ans, en lögmálið afl syndarinnar. Guði sjeu þakkir, 
sem gefur oss sigurinn fyrir Drottin vorn Jesúm 
58 Krist! Þess vegna, minir elskuðu bræður, verið 
fastir, óbifanlegir, síauðugir í verki Drottins, vitandi, 
að erfiði yðar er ekki árangurslaust í Drotni. 
16 En hvað snertir samskotin til hinna heilögu, 
þá skuluð þjer einnig fara með þau eins og 
2 jeg hefi fyrirskipað söfnuðunum í Galatíu. Hvern 
fyrsta dag vikunnar skal hver yðar taka frá heima 
hjá sjer og safna í sjóð, eftir því sem efni leyfa, til 
þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota, 
3 þegar jeg kem. En þegar jeg svo kem, mun jeg 
senda, með brjefum, þá sem þjer kunnið að velja, til 
4 þess að flytja gjöf yðar til Jerúsalem. En ef vert er 
að jeg fari líka, þá geta þeir orðið mjer samferða. 
5 En jeg mun koma til yðar, er jeg hefi farið gegnum 
Makedóníu; því að um Makedóníu legg jeg leið mina; 
% og hjá yður mun jeg ef til vill staldra við eða jafn- 
vel dvelja vetrarlangt, til þess að þjer getið fylgt 
mjer á leið, hvert sem jeg þá kann að fara. Því að 
7 nú vil jeg ekki sjá yður rjett í svip; jeg vona sem 
sje, ef Drottinn lofar, að standa við hjá yður nokkra 
8 stund. En jeg stend við í Efesus alt til hvitasunn- 
“unnar, því að mjer hafa opnast þar víðar dyr og 
verkmiklar, og andstæðingarnir eru margir. 
10 En ef Tímóteus kemur, þá sjáið til þess, að hann 
geti óttalaust hjá yður verið, því að hann starfar að 
fi verki Drottins eins og jeg. Þess vegna litilsvirði 
enginn hann, heldur fylgið honum á leið í friði, til 
þess að hann geti komist til mín. Því að jeg vænti 


430 Fyrra Korintubrjefið 16,12— 24. 


12 hans með bræðrunum. En hvað snertir bróður 
Apollós, þá hefi jeg mikillega hvatt hann til að verða 
bræðrunum samferða til yðar. En hann var alls ófáan- 
legur til að fara nú, en koma mun hann, er hentug- 
leikar hans leyfa. 

18 Vakið, standið stöðugir í trúnni, verið karlmann- 

H legir, verið styrkir. Alt hjá yður sje í kærleika 
gjört. 

15 En jeg áminni yður, bræður, — þjer vitið um 
heimili Stefanasar, að það er frumgróði Akkeu og að 

16 þeir hafa gefið sig í þjónustu heilagra, — að einnig 
þjer sýnið undirgefni slíkum mönnum, og hverjum 

17 þeim er starfar með og leggur á sig erfiði. Jeg 
gleðst yfir návist þeirra Stefanasar, Fortúnatusar og 
Akkaíkusar, af því að þeir hafa bætt mjer upp vönt- 

18 yn yðar, því að þeir hafa hrest anda minn og yðar. 
Virðið það því við slíka menn. 

1ð Asíu-söfnuðirnir heilsa yður.  Ýður heilsa mikil- 
lega í Drotni Akvilas og Priska ásamt söfnuðinum Í 

20 húsi þeirra. YÝður heilsa allir bræðurnir. Heilsið 
hver öðrum með heilögum kossi. 


31 Kveðjan er með eigin hendi minni, Páls. 

22 þf einhver elskar ekki Drottin, hann sje bölvaður. 

2 Maranata! Náðin Drottins Jesú Krists sje með yður. 

24 Kærleikur minn er með öllum yður í Kristi Jesú. 
Amen. 


Síðara brjef Páls postula til 
Korintumanna. 


1 Páll, postuli Krists Jesú fyrir vilja Guðs, og 
bróðirinn Tímóteus, til safnaðar Guðs, sem er í 
Korintuborg, ásamt öllum hinum heilögu, sem eru í 
gjörvallri Akkeu. 
2 Náð sje með yður og friður frá Guði föður vor- 
um og Drotni Jesú Kristi. 
3 Lofaður sje Guð og faðir Drottins vors Jesú 
Krists, faðir miskunnsemdanna og Guð allrar hugg- 
4 unar, sem huggar oss Í sjerhverri þrenging vorri, 
svo að vjer getum huggað aðra í hvaða þrenging 
sem er, með þeirri huggun, sem vijer Sjálfir erum 
5 huggaðir með af Guði. Því að eins og þjáningar 
Krists koma í ríkum mæli yfir oss, þannig kemur og 
6 huggun vor í ríkum mæli fyrir Krist. En hvort sem 
vjer sætum þrengingum, þá er það yður til huggun- 
ar og hjálpræðis, eða vjer hljótum huggun, þá er það 
yður til þeirrar huggunar, er verkar þolinmæði í 
sömu þjáningunum, sem vjer einnig verðum að líða. 
1Og von vor um yður er staðföst; með því að vjer 
vitum, að eins og þjer eruð hluttakandi í þjáningun- 
8 um, þannig og í hugguninni. Því að ekki viljum 
vjer, bræður, að yður skuli vera ókunnugt um þreng- 
ing þá, sem vjer urðum fyrir í Asíu, að vjer vorum 
aðþrengdir langt yfir megin fram, svo að vjer jafn- 
9 vel örvæntum um lífið. Já, vjer höfðum sjálfir upp- 


432 Síðara Korintubrjefið 1,10—19. 


kveðið með sjálfum oss dauðadóminn, til þess að vjer 
ekki skyldum treysta sjálfum oss, heldur Guði, sem 

10 uppvekur hina dauðu; hann hefir frelsað oss úr 
slíkri dauðans hættu og mun frelsa; til hans höfum 
vjer sett von vora, að hann og hjer eftir muni frelsa 

11 oss, er þjer einnig hjálpið til með bæninni fyrir oss; 
til þess að frá mörgum mönnum verði vor vegna 
framborið af mörgum þakklætið fyrir náðargjöfina, 
sem oss er veitt. 

13 Því að þetta er hrósun vor, vitnisburður sam- 
visku vorrar, að vjer höfum framgengið í heiminum, 
en sérstaklega hjá yður, í heilagleika og hreinleika 

18 (Guðs, ekki í holdlegri speki, heldur í náð Guðs. Því 

að annað skrifum vjer yður ekki en það, sem þjer 
annaðhvort lesið eða og eruð komnir að raun um, 
en jeg vona, áð þjer skulið alt til enda komast að 

if rgun um, eins og þjer þegar að nokkru leyti hafið 
komist að raun um viðvíkjandi oss, að vjer erum 
hrósunarefni yðar, eins og líka þjer eruð vort, á degi 
Drottins vors Jesú. 

15 Og í þessu trausti var það ásetningur minn að 
koma fyrst til yðar, til þess að þjer skylduð aftur 

16 verða náðar aðnjótandi; og að fara um hjá yður alla 
leið til Makedóníu, og frá Makedóniu að koma aftur 
til yðar, og láta yður fylgja mjer á veg til Júdeu. 

11 Hvort hefi jeg nú sýnt af mjer hverflyndi, er jeg tók 
þennan ásetning? Eða áset jeg mjer eftir holdinu 
það sem jeg áset mjer, — til þess að hjá mjer eigi 

18 heima bæði já, já, og nei, nei? Svo sannarlega 
sem Guð er trúr: orð vor til yðar eru ekki já og nei. 

19 Því að sonur Guðs, Jesús Kristur, sem á meðal yðar 


Síðara Korintubrjefið 1,20—2,7. 433 


er prjedikaður af oss, af mjer og Silvanusi og Timó- 
teusi, varð ekki já og nei, heldur er já orðið í hon- 

20 um. Því að svo mörg sem fyrirheit Guðs eru, í hon- 
um er já þeirra; þess vegna er og amen þeirra 

#1 fyrir hann Guði til dýrðar fyrir oss. En sá sem 
heldur oss ásamt yður fast við Krist og smurði 

28 0sg, er Guð, sem og hefir innsiglað oss og gefið oss 
pant andans í hjörtu vor. 

28 En jeg kalla Guð til vitnis fyrir sálu mína, að 
það er af hlífð við yður, að jeg hefi enn þá ekki 

24 komið til Korintuborgar. Ekki svo sem vjer drotn- 
um yfir trú yðar, heldur erum vjer samverkamenn 

2 að gleði yðar. Því að í trúnni standið þjer. En 

það ásetti jeg mjer með sjálfum mjer, að koma 

2 ekki aftur til yðar með hrygð. Því að ef jeg hryggi 
yður, hver er þá sá sem gleður mig, nema sá sem 

3 jeg gjöri hryggan? Og jeg hefi skrifað þetta einmitt 
til þess að jeg skyldi ekki hafa hrygð, er jeg kæmi, 
af þeim sem áttu að gleðja mig, þar sem jeg hefi 
það traust til yðar allra, að gleði mín sje gleði yðar allra. 

4 Því að af mikilli þrengingu og hjartans trega skrifaði 
jeg yður með mörgum tárum, ekki til þess að þjer 
skylduð hryggjast, heldur til þess að þjer skylduð 
komast að raun um þann kærleika, sem jeg ber til 
yðar í svo ríkum mæli. 

% En ef nokkur hefir orðið til þess að hryggja, þá 
hefir hann hrygt ekki mig, heldur að nokkru leyti, 
— að jeg gjöri ekki enn meira úr því, — yður alla. 

é Nægileg er þeim manni refsing sú, sem hann hefir 

7 hlotið af flestöllum, svo að þjer ættuð nú öllu heldur 
að fyrirgefa og hugga, til þess að hann sökkvi ekki 

28 


434 Síðara Korintubrjefið 2,8—3,8. 


8niður í alt of mikla hrygð. Fyrir því áminni jeg 
9 yður að láta kærleikann koma fram við hann. Því 
að í þeim tilgangi hefi jeg líka skrifað, til þess að 
komast að raun um staðfestu yðar, hvort þjer væruð 
10 hlýðnir í hverju sem vera skal. En hverjum sem 
þjer fyrirgefið nokkuð, honum fyrirgef jeg líka. Því 
að einnig það sem jeg hefi fyrirgefið, hafi jeg fyrir- 
gefið nokkuð, þá hefir það verið vegna yðar fyrir 
1 augliti Krists, til þess að vjer ekki yrðum vjelaðir 
af Satan, því að ekki er oss ókunnugt um vjelráð 
hans. 
12 En er jeg kom til Tróas vegna fagnaðarerindis 
18 Krists, og mjer voru þar opnaðar dyr í Drotni, þá 
hafði jeg enga eirð í anda mínum, af því að jeg 
hitti ekki Títus bróður minn, heldur kvaddi jeg þá 
14 og fór til Makedóníu. En Guði sjeu þakkir, sem 
ávalt lætur oss halda sigurför í Kristi og lætur fyrir 
oss ilm þekkingar sinnar verða augljósan á hverjum 
15 stað. Því að vjer erum góðilmur Krists fyrir Guði 
meðal þeirra, er hólpnir verða, og meðal þeirra, er 
16 glatast; þeim síðarnefndu ilmur af dauða til dauða, 
en hinum ilmur af lífi til lífs. Og hver er til þessa 
1" hæfur? Því að ekki erum vjer eins og hinir mörgu, 
er okra með (Guðs orð, heldur tölum vjer eins og af 
hreinleik, eins og af Guði frammi fyrir augliti Guðs 
í Kristi. 
| 3 Erum vjer nú aftur teknir að mæla .fram með 
sjálfum oss? Eða mundum vjer þurfa, eins og 
3 sumir, meðmælingabrjefa til yðar eða frá yður? Þjer 
. eruð vort brjef, ritað í hjörtum vorum, þekt og lesið 
8 af öllum mönnum; þjer eruð augljósir orðnir sem 


Síðara Korintubrjefið 3,4—16. 435 


brjef Krists, sem vjer höfum unnið að, ekki skrifað 
með bleki, heldur með anda lifanda Guðs, ekki á 
steinspjöld, heldur á holdspjöld, sem hjartanu tilheyra. 
4 En þetta traust höfum vjer til Guðs fyrir Krist. 
6 Ekki svo, að vjer af sjálfum oss sjeum hæfir til að 
hugsa nokkuð upp eins og af sjálfum oss, heldur er 
6 hæfileiki vor frá Guði, honum sem og hefir gjört oss 
hæfa til að vera þjóna nýs sáttmála, ekki bókstafs, 
heldur anda; því að bókstafurinn deyðir, en andinn 
í lífgar. En ef þjónusta dauðans, sem letruð var og 
höggvin á steina, kom fram í dýrð, svo að ekki gátu 
slsraels synir horft á ásjónu Móse, vegna ljóma ásýnd- 
8 ar hans, sem þó varð að engu, hversu miklu fremur 
9 mun þá þjónusta andans koma fram í dýrð? Því að 
ef þjónusta fyrirdæmingarinnar var dýrðleg, þá er 
þjónusta rjettlætisins enn þá miklu auðugri að dýrð. 
10 Því að í þessari grein verður jafnvel hið dýrðlega 
ekki dýrðlegt, vegna hinnar yfirgnæfandi dýrðar. 
. M því að ef það, sem að engu verður, kom fram með 
dýrð, þá hlýtur miklu fremur hið varanlega að koma 
fram í dýrð. 
13 Með því að vjer nú höfum slíka von, þá komum 
18 vjer fram með mikilli djörfung, og gjörum ekki eins 
og Móse, sem setti skýlu fyrir andlit sjer, til þess að 
Ísraels synir skyldu ekki horfa á endalok þess, sem 
lí að engu átti að verða. En hugsanir þeirra urðu 
forhertar, því að alt til þessa dags hvilir sama skýlan 
yfir upplestri hins gamla sáttmála, því að ekki er 
það afhjúpað fyrir þeim, að hann verður að engu Í 
15 Kristi. Já alt til þessa dags hvílir skýla yfir hjörtum 
16 þeirra, hvenær sem Móse. er lesinn. En hvenær sem 
| age 


436 Síðara Korintubrjefið 3,17—4,10. 


þeir snúa sjer til Drottins, verður skýlan burtu tekin. 
17 En Drottinn er andi. En þar sem andi Drottins er, 
18 þar er frelsi. En allir vjer, sem með óhjúpuðu and- 
liti skoðum í skuggsjá dýrð Drottins, ummyndumst 
til hinnar sömu myndar, frá dýrð til dýrðar, eins og 
frá Drotni, sem er andi. 
4 Með því að vjer þess vegna höfum þessa þjón- 
ustu á hendi, eins og oss hefir veist náð til, þá 
2 látum vjer ekki hugfallast. En vjer höfum sagt oss 
frá leyndum hlutum, sem menn blygðast sin fyrir, 
framgöngum ekki með fláttskap, nje fölsum Guðs orð, 
heldur mælum vjer fram með oss við samvisku hvars 
manns fyrir Guðs augliti, með sannleikans opinberun. 
$ En þó svo sje, að fagnaðarerindi vort sje hjúpað 
skýlu, þá er það skýlu hjúpað hjá þeim sem glatast, 
4 þar sem guð þessarar aldar hefir blindað hugsanir 
hinna vantrúuðu, til þess að ekki skuli skína birta 
af fagnaðarerindi Krists dýrðar, hans sem er ímynd 
5 Guðs. Því að ekki prjedikum vjer sjálfa oss, heldur 
Krist Jesúm sem Drottin, en sjálfa oss sem þjóna 
6 yðar vegna Jesú. Því að Guð, sem sagði: Ljós skal 
skína fram úr myrkri! hann hefir látið það skína í 
hjörtum vorum til upplýsingar þekkingarinnar á dýrð 
Guðs í ásjónu Jesú Krists. 
7 En þennan fjársjóð höfum vjer í leirkerum, til 
þess að ofurmagn kraftarins sje Guðs, en ekki frá 
8 oss; á allar hliðar erum vjer aðþrengdir, en þó ekki 
ofþrengdir, vjer erum efablandnir, en örvæntum þó 
* ekki, erum ofsóttir, en þó ekki yfirgefnir, erum feld- 
Wir, en tortímumst þó ekki, berum ávalt með os á 
líkamanum deyðingu Jesú, til þess að einnig lif Jesú 


Síðara Korintubrjefið 4,11—5,5. 437 


11 verði opinbert í líkama vorum. Því að ávalt erum 
vjer lifandi til dauða framseldir vegna Jesú, til þess 
að og lif Jesú verði opinbert í dauðlegu holdi voru. 

12 Þannig er dauðinn verkandi í oss, en lífið í yður. 

18 En með því að vjer höfum sama anda trúarinnar, 
samkvæmt því sem skrifað er: Jeg trúði, þess vegna 
talaði jeg, þá trúum vjer líka, og þess vegna tölum 

1 vjer líka, þar eð vjer vitum, að hann sem vakti upp 
Drottin Jesúm, muni einnig uppvekja oss ásamt Jesú, 

15 og leiða oss fram ásamt yður. Því að alt er þetta 
yðar vegna, til þess að náðin, aukin við að ná til 
sem flestra, láti þakkargjörðina yfirgnæfa, Guði til 
dýrðar. | 

18 Fyrir því látum vjer ekki hugfallast, en jafnvel 
þótt vor ytri maður hrörni, þá endurnýjast dag frá 

17 degi vor innri maður. Því að þrenging vor, skamm- 
vinn og ljettbær, aflar oss mjög yfirgnæfanlegs eilifs 

18 dýrðar-þunga, þar sem vjer ekki horfum á hið sýni- 
lega, heldur hið ósýnilega, því að hið sýnilega er 
stundlegt, en hið ósýnilega eilift. | 
5 Því að vjer vitum, að þótt vor jarðneska tjald- 

búð verði rifin niður, þá höfum vjer byggingu 
frá. Guði, hús, sem eigi er með höndum gjört, 

2 eilift á himnum. Þess vegna andvörpum vjer einn- 
ig, þar sem vjer þráum að yfirklæðast húsi voru, 

8 því frá himnum, svo sannarlega sem vjer og, iklædd- 

tir því, munum ekki verða naktir. Þvi að og verandi 
í tjaldbúðinni stynjum vjer mæddir, af því að vjer 
viljum ekki afklæðast, heldur yfirklæðast, til þess að 

5 hið dauðlega uppsvelgist af lifinu. En sá, sem hefir 
gjört oss færa einmitt til þessa, er Guð, sem hefir 


438 Síðara Korintubrjefið 5,6—16. 


6 gefið oss pant andans. Vjer erum því ávalt hug- 
hraustir og vitum, að meðan vjer eigum heima í 

7 líkamanum, erum vjer að heiman frá Drotni, því að 

8 vjer framgöngum í trú, en ekki í skoðun; já, vjer 
erum hughraustir og langar öllu fremur til að hverfa 

9 burt úr líkamanum og vera heima hjá Drotni. Þess 
vegna kostum vjer og kapps um, hvort sem vjer 
erum heima eða að heiman, að vera honum þóknan- 

10 legir; því að öllum oss byrjar að birtast fyrir dóm- 
stóli Krists, til þess að sjerhver fái endurgoldið, það 
sem hann hefir unnið með líkamanum, samkvæmt 
því sem hann hefir aðhafst, hvort sem það er gott 
eða ilt. 

Með þvi að vjer nú þekkjum ótta Drottins, leit- 
umst vjer við að ávinna menn. En Guði erum vjer 
opinberir orðnir, já, jeg vona, að vjer sjeum einnig 

12 opinberir orðnir samviskum yðar. Ekki erum vjer 
enn að mæla fram með sjálfum oss við yður, en vjer 
gefum yður tilefni til að hrósa yður af oss, til þess 
að þjer hafið eitthvað gagnvart þeim, er hrósa sjer 

13 af hinu ytra, en ekki af hjartanu. Því að hvort sem 
vjer höfum orðið frávita, þá var það vegna Guðs, 
eða  vjer erum með sjálfum oss, þá er það 

lí vegna yðar; því að kærleiki Krists knýr oss; 

15 með því að vjer höfum ályktað svo: Einn er dáinn 
fyrir alla, þá eru þeir allir dánir; og hann er dáinn 
fyrir alla, til þess að þeir sem lifa, lifi ekki framar 
sjálfum sjer, heldur honum, sem fyrir þá er dáinn 

160g upprisinn. Þannig metum vjer þá hjeðan í frá 
engan eftir holdinu; þótt vjer og hefðum þekt Krist 
eftir holdinu, þekkjum vjer hann nú ekki framar 


Síðara Korintubrjefið 5,17—6,10. 429 


17 þannig. Ef þannig einhver er í Kristi, er hann ný 
skepna; hið gamla varð að engu, sjá, það er orðið 
18 nýtt. En ált er frá Guði, sem sætti oss við sig fyrir 
19 Krist, og gaf oss þjónustu sáttargjörðarinnar; með 
því að Guð sætti í Kristi heiminn við sjálfan sig, er 
hann tilreiknaði þeim ekki yfirtroðslur þeirra, og fól 
oss á hendur orð sáttargjörðarinnar. 
20 Vjer erum því erindrekar í Krists stað, eins og 
það væri Guð, sem áminti fyrir oss. Vjer biðjum í 
21 Krists stað: Látið sættast við Guð; hann sem þekti 
ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna, til þess 
að vjer skyldum verða rjettlæti Guðs í honum. 
GQ En sem samverkamenn hans áminnum vijer 
einnig, til þess að þjer ekki til einskis skulið 
2 hafa meðtekið náð Guðs; — því að hann segir: Á 
hagkvæmri tíð bænheyrði jeg þig, og á hjálpræðis degi 
hjálpaði jeg þjer. Sjá, nú er mjög hagkvæm tið, sjá, 
8 nú er hjálpræðis dagur. Í engu gefum vjer neitt 
ásteytingarefni, til þess að ekki verði þjónustan fyrir 
£ lasti; en í öllu mælum vjer fram með sjálfum oss, 
eins og þjónar Guðs, með miklu þolgæði í þrenging- 
5 um, í nauðum, í angist, undir höggum, í fangelsi, í 
8 upphlaupum, í erfiði, í vökum, í föstum, með grand- 
varleik, með þekkingu, með langlyndi, með góðvild, 
71 með heilögum anda, með falslausum kærleika, með 
sannleiksorði, með krafti Guðs, með vopnum rjett- 
8 lætisins til sóknar og varnar, í heiðri og vanheiðri, 
í lasti og lofi, eins og afvegaleiðendur, og þó sann- 
9 orðir, eins og óþektir, en þó alþektir, eins og deyj- 
andi, og sjá, þó lifum vjer, eins og agaðir, og þó 
10 ekki deyddir, eins og hryggir, en þó ávalt glaðir, 


440 Síðara Korintubrjefið 6,11—7,4. 


eins og fátækir, en auðgum þó marga, eins og öreig- 
ar, en þó eigandi alt. 
11 Munnur vor er opinn gagnvart yður, Korintu- 
12 menn; hjarta vort er rúmgott. Ekki er þröngt um 
1 yður hjá oss, en í hjörtum yðar er þröngt. En svo 
að sama komi á móti, — jeg tala eins og við börn 
min, — þá látið þjer líka verða rúmgott hjá yður. 
14 Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúuð- 
um; því að hvað er sameiginlegt með rjettlæti og 
ranglæti? Eða hvaða samfjelag hefir ljós við myrk- 
15 yr? Og hver er samhljóðan Krists við Belial? Eða 
16 hver hlutdeild er trúuðum með vantrúuðum? Og 
hvað á musteri Guðs við skurðgoð saman að sælda? 
Því að vjer erum musteri lifanda Guðs, eins og Guð 
hefir sagt: Jeg mun búa hjá þeim og ganga um meðal 
þeirra, og jeg mun vera Guð þeirra, og þeir munu vera 
1 lýður minn. Þess vegna, farið burt frá þeim, og skiljið 
yður frá þeim, segir Drottinn, og snertið ekki neitt óhreint, 
18 og Jeg mun taka yður að mjer, og jeg mun vera yður 
faðir, og þjer munuð vera mjer synir og dætur, segir 
Drottinn  alvaldur. Þar eð vjer því höfum 
þessi fyrirheit, elskaðir, þá hreinsum sjálfa oss 
af allri saurgun á holdi og anda, svo að vjer full- 
komnum heilagleik með guðsótta. 
Gefið oss rúm; engum höfum vjer gjört rangt til, 
engum spilt, engan ásælst. Jeg segi það ekki í 
áfellisskyni, því að jeg hefi áður sagt, að þjer eruð Í 
hjörtum vorum, svo að vjer deyjum saman og lifum 
í saman. Mikla djörfung hefi jeg gagnvart yður, mikil- 
lega get jeg hrósað mjer af yður, jeg er fullur af 


Síðara Korintubrjefið 7,5—18. 44f 


huggun, jeg er stórríkur af gleði í allri þrenging 
vorri. 

N Því var og það, er vjer komum til Makedóníu, 
að hold vort hafði enga ró, heldur vorum vjer á 
alla vegu aðþrengdir, barátta hið ytra, ótti hið innra. 

6 En Guð, sem huggar hina beygðu, hann huggaði oss 

7 með komu Titusar, já, ekki að eins með komu hans, 
heldur og með þeirri huggun, sem hann hafði verið 
huggaður með hjá yður, er hann skýrði oss frá 
eftirþrá yðar, gráti yðar, áhuga yðar min vegna, svo 

8 að jeg gladdist við það enn frekar. Því að þótt jeg 
hafi hrygt yður með brjefinu, þá iðrast jeg þess ekki 
nú, enda þótt jeg hafi iðrast þess; því að jeg sje, að 
þetta brjef hefir hrvgt yður, þótt ekki hafi verið 

9 nema um stund. Nú er jeg glaður, ekki yfir því, að þjer 
urðuð hryggir, heldur yfir því, að þjer urðuð hryggir til 
iðrunar; því að þjer urðuð hryggir Guði að skapi, til 
þess að þjer skylduð ekki í neinu bíða tjón af oss. 

10 Því að hrygðin Guði að skapi verkar afturhvarf til 
hjálpræðis, sem engan iðrar, en hrygð heimsins 

1! veldur dauða. Þvi að sjá, einmitt þetta, að þjer 
hrygðust;Guði að skapi, hvílíkum áhuga kom það til 
leiðar hjá yður, já, hviílikri vörn, hvilíkri gremju, 
hvílikum ótta, hvilíkri eftirþrá, hvílíkri vandlæting, 
hvílíkri refsing! Í öllu hafið þjer nú sannað, að þjer 

12 voruð hreinir í þessu tilliti. Þótt jeg því hafi skrifað 
yður, þá var það ekki vegna hans sem órjettinn 
gjörði, ekki heldur vegna hans sem fyrir órjettinum 
varð, heldur til þess að áhugi yðar vor vegna mætti 

18 koma í ljós hjá yður fyrir augliti Guðs. Þess vegna 


442 Síðara Korintubrjefið 7,14—8,8. 


höfum vjer huggun hlotið. En auk huggunar vorrar 
höfum vjer hlotið þá gleði, sem er enn þá miklu 
meiri, yfir fögnuði Titusar, þvi að anda hans hefir 
14 verið svalað af yður öllum. Því að hafi jeg í nokkru 
hrósað mjer af yður við hann, þá hefi jeg ekki þurft 
að blygðast min. Já, eins og alt var sannleika sam- 
kvæmt, sem vjer höfum talað við yður, þannig hefir 
og hrós vort um yður við Titus reynst sannleikur. 
(5 Og hjartaþel hans er því innilegra til yðar, sem 
hann minnist hlýðni yðar allra, hversu þjer tókuð á 
16 móti honum með ugg og ótta. Það gleður mig, að 
jeg get í öllu borið traust til yðar. 
8 En svo viljum vjer, bræður, skýra yður frá 
þeirri náð Guðs, sem veitt hefir verið í söfnuð- 
2 unum í Makedóníu, hversu ríkdómur gleði þeirra og 
hin djúpa fátækt þeirra hefir í ljós leitt rikdóm örlætis 
hjá þeim, þrátt fyrir mikla þrenging, sem þeir hafa 
3 orðið að reyna, hversu þeir hafa gjört það eftir 
megni, — það get jeg vottað, — já, Íram yfir megn, 
£ af eigin hvötum, þar sem þeir lögðu fast að oss og 
báðu um þá náð, að mega vera í fjelagi við oss um 
5 samskotin til hinna heilögu. Og fram yfir von vora 
gáfu þeir jafnvel sjálfa sig, fyrst og fremst Drotni, 
$ og síðan oss að vilja Guðs, svo að vjer höfum beðið 
Titus um, að hann skuli, eins og hann hefir byrjað, 
1 þannig og leiða til lykta hjá yður þessa náð. En 
eins og þjer eruð auðugir í öllu, að trú, og að orði 
og að þekkingu og í hvers konar áhuga og í elsku 
yðar til vor, svo skuluð þjer og vera auðugir í þess- 
8ari kærleiksgjöf. Jeg segi þetta ekki sem skipun, 
heldur til þess að prófa einlægni kærleika yðar með 


Siðara Korintubrjefið 8,9—21. 443 


9 áhuga annara. Því að þjer þekkið náð Drottins vors 
Jesú Krists, að hann, þótt ríkur væri, gjörðist yðar 
vegna fátækur, til þess að þjer auðguðust af fátækt 

10 hans. Og álit vil jeg gefa í þessu máli; því að þetta 
er yður til gagns, yður sem frá því í fyrra voruð á 
undan öðrum, ekki að eins í verkinu, heldur og í 

1 viljanum. En fullgjörið nú og verkið, til þess að 
eins og viljinn var fús, svo sje og framkvæmdin 

12 eftir efnum. Því að ef viljinn er góður, þá er hver 
þóknanlegur, eftir því sem hann á til, en ekki eftir 

€8 því sem hann á ekki til; ekki svo að skilja, að öðr- 
um sje hlift, en þrengt sje að yður, heldur til þess 
að jöfnuður verði. Nú sem stendur bætir gnægð 

14 yðar úr skorti hinna, til þess að einnig gnægð hinna 
geti bætt úr skorti yðar, til þess að jöfnuður komist 

ið á, eins og skrifað er: Sá sem miklu safnaði, hafði 
ekki afgangs, og Þann skorti ekki, sem litlu safnaði. 

að En þökk sje Guði, sem vakti í hjarta Títusar 

17 þennan sama áhuga vegna yðar; því reyndar fekk 
hann áskorun frá mjer, en áhugi hans var svo mik- 

18 jJ}, að hann fór til yðar af eigin hvötum. En með 
honum sendum vjer þann bróður, sem orð fer af í 
öllum söfnuðunum fyrir starf hans í þjónustu fagn- 

19 aðarerindisins;. og ekki það eitt, heldur er hann og 
af söfnuðunum kjörinn samferðamaður vor með kær- 
leiksgjöf þessa, sem vjer höfum unnið að, til þess að 

20 efla dýrð Drottins og fúsleika vorn, og höfum vjer 
gjört þessa ráðstöfun, til þess að enginn geti lastað 
meðferð vora á hinni miklu gjöf, sem vjer höfum 

#1 gengist fyrir. Því að vjer ástundum hvað gott er, 
ekki að eins fyrir Drotni, heldur og fyrir mönnum. 


444. Síðara Korintubrjefið 8,22—9,8. 


22 En með þeim sendum vjer annan bróður vorn, sem 
vjer oftsinnis og í mörgu höfum reynt kostgæfinn, en 
nú miklu kostgæfnari vegna síns mikla trausts til 

28 yðar. En hvort sem nú er um Titus að ræða, þá er 
hann fjelagi minn og starfsbróðir með tilliti til yðar, 
eða um bræður vora, þá eru þeir sendiboðar safnað- 

% anna, dýrð Krists. Sýnið því þessum mönnum í aug- 
sýn safnaðanna merki elsku yðar og þess, sem vjer 
höfum hrósað yður fyrir. 

Q Um hjálpina til hinna heilögu er sem sje óþarft. 

2 fyrir mig að skrifa yður. Því að jeg þekki 
góðan vilja yðar, sem jeg hrósa mjer af yðar vegna 
meðal Makedóna, að Akkea hefir verið reiðubúin 
síðan í fyrra; og áhugi yðar hefir verið hvöt fyrir 

8 fjölda marga. En bræðurna hefi jeg sent, til þess að 
hrós vort um yður skyldi ekki reynast fánýtt í þessu 
efni, og til þess að þjer, eins og jeg sagði, mættuð 

á vera viðbúnir, svo að ekki fari svo, að vjer, — að 
vjer ekki segjum þjer, — þurfum að bera kinnroða 
fyrir þetta traust, ef Makedónar skyldu koma með 

5 mjer og finna yður óviðbúna. Vjer töldum því nauð- 
synlegt að uppörva bræðurna, til að fara á undan til 
yðar og undirbúa fyrirfram hina áður lofuðu gjöf 
yðar, svo að hún mætti vera á reiðum höndum eins 
og blessun, en hefði ekki niskublæ á sjer. 

En þetta segi jeg: Sá sem sparlega sáir, mun 
uppskera sparlega, og sá sem sáir með blessunum, 

7 mun og með blessunum uppskera. Sjerhver gefi eins 
og hann hefir ásett sjer í hjarta sínu, ekki með ólund 
eða með nauðung, því að glaðan gjafara elskar Guð. 

8 En Guð er þess megnugur að láta alla náð hlotnast 


Síðara Korintubrjefið 9,9—10,6. 445 


yður ríkulega, til þess að þjer í öllu og ávalt hafið 
alt, sem þjer þarfnist, og hafið gnægð til sjerhvers 
9 góðs verks, eins og ritað er: Hann útbýtti, gaf 
10 hinum snauðu, rjettlæti hans varir að eilífu. En sá 
sem gefur sáðmanninum sæði og brauð til fæðu, hann 
mun og gefa yður sáð og margfalda það og auka ávexti 
tl rjettlætis yðar, svo að þjer verðið í öllu auðugir til 
hvers konar örlætis, sem fyrir oss kemur til leiðar 
12 þakklæti við Guð. Því að starfið að þessari þjónustu 
bætir ekki að eins úr skorti hinna heilögu, heldur ber 
hún og ríkulega ávexti hjá Guði fyrir þakkir margra, 
18 þar sem þeir, við það að reyna þessa hjálp, lofa Guð 
fyrir hlýðni yðar við játningu fagnaðarerindis Krists, og 
fyrir einlægni yðar í samfjelaginu við þá og við alla, 
14 ym leið og þeir einnig með bæn fyrir yður þrá yður 
15 vegna yfirgnæfanlegrar náðar Guðs við yður. Þökk 
sje Guði fyrir sina óumræðilegu gjöf! 
10 En jeg, Páll, sjálfur, áminni yður með hóg- 
værð og mildi Krists, jeg, sem upp í augun 
er auðmjúkur meðal yðar, en fjarverandi djarfmáll 
3 við yður; jeg bið þess, að jeg þurfi ekki, er jeg kem, 
að vera djarfmáll með þeim myndugleika, sem jeg 
ætla mjer að beita gagnvart nokkrum, er álita um 
3 ogs, að vjer framgöngum eins og eftir holdinu. Því 
að þótt vjer framgöngum í holdinu, þá berjumst vjer 
4 ekki á holdlegan hátt, — því að vopnin, sem vjer 
berjumst með, eru ekki holdleg, heldur máttug fyrir 
$ Guði til að brjóta niður vígi, — þar sem vjer brjótum 
niður hugsmíðar og hæð hverja, er ris gegn þekk- 
ingunni á Guði, og hertökum hverja hugsun til hlýðn- 
%innar við Krist, og erum þess albúnir að refsa sjer- 


446 Síðara Korintubrjefið 10,7—16. 


hverri óhlýðni, þegar hlýðni yðar er fullkomin orðin. 
7 Þjer horfið á hið ytra. Ef einhver treystir því með 
sjálfum sjer, að hann sje Krists, þá álykti sá hinn 
sami með sjálfum sjer, að eins og hann er Krists, 
8 þannig sjeum vjer það einnig. Því að jafnvel þótt. 
jeg vildi hrósa mjer í frekara lagi af valdi voru, — 
sem Drottinn hefir gefið til að uppbyggja, en ekki 
til að niðurbrjóta yður, — þá yrði jeg mjer ekki til 
9 skammar. Til þess að ekki skuli líta svo út sem jeg 
10 vilji hræða yður með brjefunum, — því að brjefin, 
segja menn, eru þung og sterk, en líkamleg návist 
1 hans veik og ræða hans auðvirðileg, — þá hugleiði 
slikur maður þetta, að slíkir sem vjer erum í orðinu, 
í brjefunum, fjarlægir, hinir sömu erum vjer og í verk- 
B inu, nálægir. Því að ekki dirfumst vjer að telja oss 
til þeirra eða bera oss sjálfa saman við suma af þeim, 
er mæla fram með sjálfum sjer; en þegar þeir hinir 
sömu mæla sig við sjálfa sig og bera sig saman við 
18 gjálfa sig, þá eru þeir óskynsamir. En vjer viljum 
ekki hrósa oss takmarkalaust, heldur innan takmarka. 
þeirrar línu, sem Guð hefir úthlutað oss sem tak- 
4 mark: að ná alla leið jafnvel til yðar. Því að vjer 
teygjum oss ekki oflangt fram, rjett eins og ef vjer 
hefðum ekki komist til yðar, — því að vjer höfum 
náð alla leið til yðar með fagnaðarerindi Krists. 
15 Ekki stærum vjer oss takmarkalaust af erfiði annara, 
heldur höfum vjer þá von, að eftir því sem trú yðar 
vex, verðum vjer miklir á meðal yðar, já, stórmiklir 
léinnan markalinu vorrar, svo að vjer getum boðað 
Íagnaðarerindið hinumegin við yður, ekki innan 
markalinu annara, til þess að hrósa oss áf því, sem 


Síðara Korintubrjefið 10,17—11,10. 44T 


17 þegar er fullkomnað. En sá sem hrósar sjer, hann 
18 hrósi sjer í Drotni. Þvi að fullgildur er ekki sá, er 
mælir fram með sjálfum sjer, heldur sá, er Drott- 
inn mælir fram með. 

11 Ó að þjer vilduð umbera dálitla fávisku hjá 
i mjer! Jú, vissulega umberið þjer mig. Því að 
jeg er vandlátur, að því er yður snertir, með vand- 
læti Guðs, því að jeg hefi fastnað yður einum manni, 
til þess að geta leitt fram fyrir Krist hreina mey. 
8 En jeg er hræddur um, að eins og höggormurinn 
tældi Evu með flærð sinni, svo kunni og hugsanir 
yðar að spillast og leiðast burt frá einlægninni og 
4 hreinleikanum gagnvart Kristi. Því að ef einhver 
kemur og prjedikar annan Jesúm, sem vjer ekki 
höfum prjedikað, eða þjer fáið annan anda, sem þjer 
hafið ekki fengið, eða annað fagnaðarerindi, sem þjer 
hafið ekki meðtekið, þá umberið þjer það mætavel. 

5 Jeg álit mig þó ekki í neinu standa þessum göfugu. 
8 postulum að baki. Þótt jeg sje ólærður í ræðu minni, 

er jeg það ekki hvað þekkinguna snertir, heldur 

höfum vjer á allan hátt birt yður hana í öllum grein- 
„Tum. Eða drýgði jeg synd, er jeg lítillækkaði sjálfan 
mig, til þess að þjer mættuð upphafnir verða? Því 
rað ókeypis boðaði jeg yður fagnaðarerindi (Guðs. 
8 Aðra söfnuði rúði jeg og tók mála af þeim, til þess. 
að geta þjónað yður; og er jeg var hjá yður og leið 

9 þröng, varð jeg þó ekki neinum til byrði; því að úr 
skorti minum bættu bræðurnir, er komu frá Makedóníu. 
Og í öllu varðveitti jeg sjálfan mig frá að verða til 
10 þyngsla, og mun varðveita. Svo sannarlega sem 
sannleiki Krists er í mjer, skal þessi hrósun ekk? 


448 Síðara Korintubrjefið 11,11—24. 


1 verða rifin frá mjer í hjeruðum ÁAkkeu. Hvers vegna? 
Er það af því að jeg elska yður ekki? Nei, Guð 
12 veit það. En það sem jeg gjöri, mun jeg og gjöra, 
til þess að svifta þá tilefninu, sem leita tilefnis, til 
þess að þeir megi reynast eins og vjer, í því sem 
18 þeir stæra sig af. Því að slíkir menn eru falspostular, 
svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula 
14 Krists. Og ekki er það undur, því að Satan sjálfur 
16 þreytir sjer í ljóss-engil. Það er því ekki mikið, þótt 
og þjónar hans breyti sjer í rjettlætis-þjóna. Afdrif 
þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. 
16 Enn segi jeg: Ekki áliti neinn mig fávísan. En 
þó svo væri, þá meðtakið mig samt sem fávísan, til 
17 þess að jeg geti lika hrósað mjer dálitið. Það sem 
jeg tala nú, tala jeg ekki í Drottins orða stað, heldur 
18 eins og í heimsku, í þessu trausti sjálfshólsins. Með 
því að margir hrósa sjer eftir holdinu, vil jeg einnig 
19 hrósa mjer svo, þvi að fúslega umberið þjer hina 
20 fá vísu, svo vitrir sem þjer eruð; því að þjer umber- 
ið það, þótt einhver hneppi yður í ánauð, þótt ein- 
hver uppeti yður, þótt einhver hremmi yður, þótt 
einhver upphefji sig, þótt einhver slái yður í andlitið. 
21 Jeo segi þetta mjer til minkunar, með því að vjer 
líka höfum verið veikir, en þar sem aðrir láta drýg- 
indalega — jeg tala fávíslega, — þar geri jeg það 
28 líka. Eru þeir Hebrear? Jeg líka. Eru þeir Ísrael- 
ítar? Jeg líka. Eru þeir Abrahams sæði? Jeg líka. 
28 Eru þeir þjónar Krists? — Vitfyrringslega mæli jeg! 
— Jeg er meira. Vegna meiri erfiðleika, vegna tið- 
ari fangelsa, vegna hagga fram úr hófi, vegna dauða- 
4 hættu oftsinnis; af Gyðingum hefi jeg fimm sinnum 


Síðara Korintubrjefið 11,25—12,4. 449 


36 fengið fjörutíu fátt í einu; þrisvar verið húðstrýktur, 
einu sinni verið grýttur, þrisvar liðið skipbrot, verið 
26 sólarhring í sjó; — vegna sifeldra ferðalaga, vegna 
háskasemda í vatnsföllum, vegna háskasemda af völd- 
um ræningja, vegna háskasemda af völdum samlanda, 
vegna háskasemda af völdum heiðingja, vegna háska- 
semda í borgum, vegna háskasemda í óbygðum, vegna. 
háskasemda á sjó, vegna háskasemda meðal falsbræðra, 
#1 vegna erfiðis og fyrirhafnar, vegna sífeldrar næturvöku, 
vegna hungurs og þorsta, vegna iðulegra föstuhalda, 
28 vegna kulda og klæðleysis. Og ofan á alt annað, sem fyrir 
kemur, hið daglega ónæði, áhyggjan fyrir öllum söfnuð- 
20 unum. Hver er sjúkur, að jeg sje ekki sjúkur? Hver 
30 hneykslast, að jeg brenni ekki? Ef jeg á að hrósa mjer, 
#1 vil jeg hrósa mjer af veikleika minum. Guð og faðir 
- Drottins Jesú, hann, sem blessaður er að eilífu, veit 
% að jeg lýg ekki. Í Damaskus setti landshöfðingi 
Areta konungs vörð um borg Damaskusmanna, til þess 
8 að handtaka mig; en gegnum glugga var jeg látinn 
siga út fyrir múrinn í körfu og slapp þannig úr 
höndum hans. 
12 Hrósa mjer verð jeg, þótt gagnlegt sje það ekki; 
en jeg mun nú snúa mjer að vitrunum og opin- 
3 berunum Drottins. Jeg veit mann í Kristi, sem fyrir 
fjórtán árum, — hvort það var í líkamanum, það 
veit jeg ekki, eða utan líkamans, það veit jeg ekki, 
Guð veit það, — að sá maður var uppnuminn alt til 
3 þriðja himins. Ög jeg veit um þennan mann, — 
hvort það var í líkamanum eða án líkamans, það 
4 veit jeg ekki, Guð veit það, — að hann var uppnum- 
inn í Paradis og heyrði ósegjanleg orð, sem engum 
29 


450 Síðara Korintubrjefið 12,5—18. 


5 manni er leyft að mæla. Af slíku vil jeg hrósa 
mjer; en af sjálfum mjer vil jeg ekki hrósa 

6 mjer, nema þá af veikleika minum. Því að þótt jeg 
vildi hrósa mjer, væri jeg ekki frávita, því að jeg 
mundi segja sannleika. En jeg hlifist við þvi, að 
ekki skuli neinn hugsa um mig fram yfir það, sem 

'Thann sjer hjá mjer eða heyrir til min. Og til þess 
að jeg skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opin- 
berunum, er mjer gefinn fleinn í holdið, Satans eng- 
ill, til þess að slá mig, til þess að jeg skuli ekki 

8hrokast upp. Viðvíkjandi honum hefi jeg þrisvar 

9 beðið Drottin, að hann færi frá mjer. Og hann hefir 
Svarað mjer: Náð min nægir þjer; því að mátturinn 
fullkomnast í veikleika. Því vil jeg mjög gjarnan 
þess framar hrósa mjer af veikleika minum, til þess 
„að kraftur Krists megi taka sjer bústað hjá mjer. 

10 Þess vegna uni jeg mjer vel í veikleika, í misþyrm- 
ingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna 
Krists, því að þegar jeg er veikur, þá er jeg mátt- 
ugur. 

í Jeg hefi gjörst frávita.  Þjer hafið neytt mig til 
þess; því að jeg átti heimtingu á að hljóta meðmæli 
af yður. Því að í engu stóð jeg þessum göfugu 
postulum að baki, enda þótt jeg sje ekki neitt. 

12 Postula-jartegnir voru gjörðar á meðal yðar í allri 
þolinmæði, bæði með táknum og undrum og krafta- 

18 verkum. Því að í hverju voruð þjer settir lægra 
en hinir söfnuðirnir, nema ef vera skyldi í því, að 
jeg sjálfur hefi ekki verið yður til byrði? Fyrirgefið 
mjer þennan órjett! 





Síðara Korintubrjefið 12,14—13,1. 451 


14 Sjá, þetta er nú í þriðja sinn að jeg er ferð- 
búinn að koma til yðar, og mun jeg ekki verða yður 
til byrði. Því að jeg leita ekki þess sem yðar er, held- 
ur yðar sjálfra. Því að ekki eiga börnin að safna 
fje handa foreldrunum, heldur foreldrarnir handa 

15 börnunum. En jeg vil mjög gjarnan leggja í sölurn- 
ar, já, leggja sjálfan mig í sölurnar fyrir sálir yðar. 
Ef jeg elska yður innilegar, verð jeg þá elskaður 

16 minna? En látum svo vera, að jeg hafi ekki verið 
yður til byrði, en hafi verið slægur og veitt yður 

1 með brögðum! Hefi jeg notað nokkurn þeirra, sem 
jeg hefi sent til yðar, til þess að hafa hag af yður? 

18 Jeg hvatti Títus og sendi bróðurinn með honum. 
Hefir þá Títus haft hag af yður? Framgengum við 
ekki í einum og sama anda? Fetuðum við ekki í 
sömu fótsporin? 

19 Fyrir löngu eruð þjer farnir að halda, að vjer 
sjeum að verja oss gagnvart yður. Nei, fyrir aug- 
liti Guðs í Kristi tölum vjer. En alt, mínir elsk- 

20 yðu, yður til uppbyggingar. Því að jeg er hræddur 
um, að mjer muni, ef til vill, er jeg kem, þykja 
þjer öðruvísi en jeg óska, og að yður muni þykja 
jeg öðruvísi en þjer óskið; að á meðal yðar kunni 
að vera deilur, öfund, reiði, flokkadrættir, bakmælgi, 

21 rógburður, hroki, óeirðir; að Guð minn muni yðar 
vegna auðmýkja mig, er jeg kem aftur, og að 
jeg muni hryggjast yfir mörgum þeirra, er áður 
hafa syndgað og ekki hafa iðrast saurlifisins, frillu- 
lífisins og ólifnaðarins, sem þeir drýgðu. 

Í Þetta er nú í þriðja sinn sem jeg kem til yðar. 
Af munni tveggja eða þriggja votta skal sjer- 
99* 


452 Síðara Korintubrjefið 13,2— 11. 


2 hvert mál staðfest verða. Jeg hefi sagt það fyrir og 
segi það fyrir, eins og þá er jeg var nærstaddur í 
annað sinn, þannig einnig nú fjarstaddur, til þeirra 
sem áður hafa syndgað, og til allra hinna annara, að 
næsta sinn sem jeg kem, mun jeg ekki hlifa þeim, 

2 með því að þjer krefjist sönnunar af Kristi, sem 
talar í mjer, honum, sem ekki er veikur gagnvart 

í yður, heldur er máttugur á meðal yðar. Því að 
reyndar var hann krossfestur í veikleika, en hann 
lifir fyrir Guðs kraft. Og einnig vjer erum veikir í 
honum, en munum þó lifa með honum fyrir Guðs 

5 kraft, yður til heilla. Reynið yður sjálfa, hvort þjer eruð 
í trúnni, prófið yður sjálfa. Eða þekkið þjer ekki 
sjálfa yður, að Jesús Kristur er í yður? Það skyldi 

6 vera, að þjer stæðust ekki prófið. En jeg vona, að 
þjer komist að raun um, að vjer erum ekki þeir, 

7 sem ekki standast prófið. En vjer biðjum til Guðs, 
að þjer gjörið ekki neitt ilt, ekki til þess að vjer 
skulum koma fullreyndir í ljós, heldur til þess að 
þjer gjörið hið góða, en vjer sjeum eins og þeir, sem 

8 ekki standast prófið. Því að ekki megnum vijer 
neitt gegn sannleikanum, heldur fyrir sannleikann. 

9 Því að vjer gleðjumst þegar vjer erum veikir, en 
þjer eruð styrkir. Það sem vjer biðjum um, er 

10 fullkomnun yðar. Þess vegna rita jeg þetta fjar- 
verandi, til þess að jeg nálægur þurfi ekki að beita 
hörku, samkvæmt því valdi, sem Drottinn hefir gefið 
mjer til uppbyggingar, en ekki til niðurbrots. 

lt Að öðru leyti, bræður, verið glaðir. Verið 
fullkomnir, áminnið hver annan, verið samhuga, 


Galatabrjefið 1,1—T. 453 


verið friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og frið- 
12 arins vera með yður. Heilsið hver öðrurn með heil- 
ögum kossi. | 
Allir hinir heilögu heilsa yður. 
18 Náðin Drottins Jesú Krists og kærleiki Guðs og 
samfjelag heilags anda sje með yður öllum. 


Brjef Páls postula til 
Galatamanna. 


l Páll, postuli — ekki af mönnum nje að tilhlut- 
un manns, heldur að tilhlutun Jesú Krists og 
Guðs föður, sem uppvakti hann frá dauðum — og 

2 allir bræðurnir, sem með mjer eru: til safnaðanna í 
2 Galatalandi. Náð sje með yður og friður frá Guði 
í föður og Drotni vorum Jesú Kristi, sem gaf sjálfan 
sig fyrir syndir vorar, til þess að frelsa oss frá hinni 
yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja Guðs og 
'Sföður vors. Honum sje dýrð um aldir alda, amen. 
. Mig furðar, að þjer svo fljótt látið snúast frá 
honum, sem kallaði yður í náð Krists, til annars kon- 
7 ar fagnaðarerindis, sem er ekki annað, heldur eru 
nokkrir, sem eru að trufla yður, og vilja umhverfa 


454 Galatabrjefið 1,8—19. 


8 fagnaðarerindinu um Krist. En þótt jafnvel vjer eða 
engill frá himni færi að boða yður annað fagnaðar- 
erindi en það, sem vjer höfum boðað yður, þá sje 

9 hann bölvaður. Eins og vjer höfum áður sagt, eins 
Segi jeg nú aftur: ef nokkur boðar yður annað fagn- 
aðarerindi en það, sem þjer hafið viðtöku veitt, þá 

10 sje hann bölvaður. Því að mun jeg nú vera að tala 
eftir manna vild eða Guðs? Eða er jeg að leitast 
við að þóknast mönnum? Ef jeg væri enn þá að 
þóknast mönnum, þá væri jeg ekki þjónn Krists. 

1 Því að jeg læt yður vita, bræður, að það fagn- 
aðarerindi, sem boðað var af mjer, er ekki manna- 

12 verk, því að ekki hefi jeg heldur veitt þvi viðtöku 
af manni nje verið uppfræddur í því, heldur fyrir 
18 opinberun Jesú Krists; því að þjer hafið heyrt um 
hegðun mina áður fyrri í gyðingdóminum, að jeg ofsótti 

14 ákaflega söfnuð Guðs og eyddi hann, og jeg Íór 
lengra í gyðingdóminum en margir jafnaldrar minir 
meðal þjóðar minnar, þar sem jeg var miklu vand- 

15 lætingasamari um setningar forfeðra minna. En þegar 
Guði, sem hafði útvalið mig frá móðurlifi og af náð 

18 sinni kallað, þóknaðist að opinbera son sinn í mjer, 
til þess að jeg skyldi boða fagnaðarerindið um hann 
meðal heiðinna þjóða, þá ráðfærði jeg mig eigi jafn- 

17 skjótt við hold og blóð; ekki fór jeg heldur upp til 

Jerúsalem til þeirra, sem voru postular á undan, 

mjer, heldur fór jeg burt til Arabíu og sneri svo 

aftur til Damaskus. 
Síðan fór jeg eftir þrjú ár upp til Jerúsalem, til 

19 að kynnast Kefasi og dvaldi hjá honum fimtán daga, en 
nokkurn annan af postulunum sá jeg ekki, heldur 


18 


Galatabrjefið 1,20—2,9. 455 


20 aðeins Jakob, bróður Drottins. Það sem jeg skrifa 
#1 yður, sjá, Guð veit að jeg lýg því ekki. Siðan kom 
22 jeg í hjeruð Sýrlands og Kilikíu. En jeg var þá 
enn persónulega ókunnur söfnuðunum í Júdeu, sem 
2 yoru í Kristi. En þeir höfðu einungis heyrt sagt: 
#4 sá sem áður ofsótti oss, boðar nú trúna, sem hann 
áður eyddi; og þeir vegsömuðu Guð fyrir mig. 
2 Síðan fór jeg að fjórtán árum liðnum aftur upp 
til Jerúsalem ásamt Barnabasi og tók líka Titus 
2 með mjer; en jeg fór þangað eftir opinberun, og jeg 
lagði fram fyrir þá fagnaðarerindið, sem jeg prjedika 
meðal heiðingjanna, og sjerstaklega fram fyrir þá, 
sem í áliti voru, til þess að jeg eigi skyldi hlaupa 
3 til ónýtis eða hafa hlaupið. En ekki var einu sinni 
Titus, sem með mjer var og var grískur maður, 
4 neyddur til að láta umskerast. En það var sökum 
falsbræðranna, er höfðu smeygt sjer inn og 
laumast höfðu inn, til að njósna um frelsi vort, það 
er vjer höfum í Kristi Jesú, til þess að þeir gætu 
5 hnept oss í þrældóm. Undan þeim ljetum vjer ekki 
einu sinni eitt augnablik, til þess að sannleiki fagn- 
é aðarerindisins skyldi viðhaldast hjá yður. En at 
þeim, sem í nokkru áliti voru — hvað sem þeir svo 
áður voru, það skiftir mig engu, Guð fer ekki í 
manngreinarálit, — þeir sem í áliti voru, bættu engu 
7 við hjá mjer; heldur miklu fremur, þegar þeir sáu, 
að mjer var trúað fyrir fagnaðarerindinu til hinna 


óumskornu, eins og Pjetri til hinna umskornu — því 
8 að sá, sem efldi Pjetur til postuladæmis meðal hinna 
umskornu, efldi einnig mig fyrir heiðingjana — og 


9 er þeir lærðu að þekkja náðina, er mjer var veitt, 


456 Galatabrjefið 2,10—19. 


þá rjettu þeir Jakob og Kefas og Jóhannes, sem 
álitnir eru að vera máttarstólpar, mjer og Barnabasi 
hönd sína til samfjelags, til þess að við skyldum 
fara til heiðingjanna, en þeir til hinna umskornu; 
10 einungis að vjer skyldum minnast hinna fátæku, og 
einmitt þetta kappkostaði jeg lika að gjöra. 
li En þegar Kefas kom til Antiokkiu, stóð jeg í 
gegn honum uppí opin augun, því að hann var sak- 
12 fallinn. Því að áður en nokkrir komu frá Jakob, 
samneytti hann heiðingjunum, en er þeir voru komn- 
ir, dró hann sig í hlje og skildi sig frá, því að hann 
18 óttaðist þá, sem voru af umskurninni; og hinir Gyð- 
ingarnir fóru einnig að hræsna með honum, svo að 
jafnvel Barnabas ljet dragast með af hræsni þeirra. 
14 En þegar jeg sá að þeir gengu ekki beint eftir sann- 
leika fagnaðarerindisins, sagði jeg við Kefas í allra 
áheyrn: Úr því að þú, sem ert Gyðingur, lifir að heið- 
ingja siðum, en eigi Gyðinga, hvernig fer þú þá að 
15 neyða heiðingja til að lifa að Gyðinga siðum?  Vjer 
16 erum að eðli tilGyðingar, en ekki syndarar af heið- 
ingjum, en þar eð vjer vitum að maðurinn rjettlætist 
ekki af lögmálsverkum og ekki nema fyrir trú á 
Jesúm Krist, þá höfum einnig vjer tekið trú á Krist 
Jesúm, til þess að vjer rjettlættumst af trú á Krist, 
og ekki af lögmálsverkum, þvi að af lögmálsverkum 
1" mun ekkert hold rjettlætast. En ef vjer, jafnframt 
þvi sem vjer leituðumst við að rjettlætast í Kristi, 
reyndumst líka sjálfir syndarar, er þá Kristur syndar 
18 þjónn? Fjarri fer því. Því að fari jeg aftur að 
byggja það upp, sem jeg braut niður, þá kem jeg 
19 sjálfur fram sem yfirtroðslumaður, því að fyrir lögmál 


Galatabrjefið 2,20—3,12. 457 


20 er jeg dáinn lögmáli, til þess að jeg lifi Guði. Með 
Kristi er jeg krossfestur. Jeg lifi að vísu, þó ekki 
framar jeg, heldur lifir Kristur í mjer. En það sem 
jeg nú lifi í holdinu, það lifi jeg í trúnni á Guðs son, 
sem elskaði mig og gaf sig sjálfan út fyrir mág. 

#1 Ekki ónýti jeg náð Guðs, því að ef til er rjettlæting 
fyrir lögmál, þá hefir Kristur dáið til einkis. 

3 Ó, þjer óskynsömu Galatar, hver hefir töfrað 
yður, þar sem þó Jesús Kristur var uppmálaður 

2 krossfestur fyrir augum yðar? Um þetta eitt vil jeg 
fræðast af yður: öðluðust þjer andann fyrir lögmáls- 

8 verk? eða fyrir boðun trúar? Eruð þjer svo óskyn- 
samir? Þjer, sem byrjuðuð í anda, ætlið þjer nú að 

4 enda í holdi? Hafið þjer til einkis reynt svo mikið? 

5 Ef það þá annars er til einkis. Sá sem því veitir 
yður andann og framkvæmir máttarverk meðal yðar, 
gjörir hann það fyrir lögmálsverk? eoa fyrir boðun 

6trúar? Eins og Abraham trúði Guði og það var hon- 

Tum til rjettlætis reiknað. Þjer skuluð því vita, að 
þeir sem eru af trú, einmitt þeir eru Abrahams synir. 

8 En þar eð ritningin sá það fyrir, að Guð mundi rjett- 
læta þjóðirnar fyrir trú, boðaði hún Abraham fyrirfram 
þann fagnaðarboðskap: / þÞjer skulu allar þjóðir verða 

9 blessaðar; — þannig verða þeir, sem eru af trú, bless- 

10 gðir með hinum trúaða Abraham. Því að allir þeir, 
sem eru af lögmálsverkum, eru undir bölvun, því að 
ritað er: Bölvaður er hver sá, sem ekki heldur fast við 
alt það, sem í lögmálsbókinni er ritað, svo að hann 

ll breyti eftir því. En það er augljóst, að fyrir Guði 
rjettlætist enginn fyrir lögmál, því hinn rjettláti mun 

12 fa af trú. En lögmálið er ekki af trú, heldur: Sá 


458 Galatabrjefið 3,13—24. 


18 gem breytir eftir þeim, mun lifa fyrir þau. Kristur 
keypti oss undan bölvun lögmálsins, með því að hann 
14 varð bölvun fyrir oss, því að ritað er: Bölvaður er 
hver sá, sem á tre hangir, til þess að þjóðunum skyldi 
hlotnast blessan Abrahams í Kristi Jesú, til þess að 
vjer skyldum öðlast fyrirheit andans fyrir trúna. 
15 Bræður, jeg tala eftir mannlegri venju: enginn 
ónýtir þó eða bætir við sáttmála manns, sem 
16 hefir verið staðfestur; en Abraham voru fyrirheitin 
gefin og afkvæmi hans; hann segir ekki: og a/- 
kvæmum, eins og um marga, heldur eins og um einn: 
1? og afkvæmi þínu, sem er Kristur. Með þessu segi 
jeg þá: sáttmála, sem fyrirfram var staðfestur af Guði, 
ónýtir eigi lögmálið, sem út var gefið fjögur hundruð og 
þrjátíu árum síðar, svo að það felli fyrirheitið úr 
18 gildi, því að ef arfleifðin fæst af lögmáli, þá fæst 
hún ekki lengur af fyrirheiti, en Guð veitti Abra- 
19 ham hana með fyrirheiti. Hvað er þá lögmálið? 
Vegna afbrotanna og þangað til afkvæmið kæmi, sem 
fyrirheitið hljóðaði um, var því bætt við fyrir um- 
20 sýslun engla, fyrir hönd meðalgangara. En meðal- 
21 sangari er ekki fyrir einn, en Guð er einn. Er þá 
lögmálið gegn fyrirheitum Guðs?  Fjarri fer þvi. 
Því að ef það lögmál hefði verið gefið, sem hefði 
getað lífgað, þá væri rjettlætið vissulega af lögmáli. 
22 En ritningin hefir innilokað alt undir synd, til þess 
að fyrirheitið veitist fyrir trú á Jesúm Krist, þeim 
sem trúa. 
s. En áður en trúin kom, vorum vjer undir lög- 
málsgæslu, innilokaðir, þangað til sú trú, sem var Í 
24 vændum, opinberaðist. Þannig hefir lögmálið orðið 
typtari vor til Krists, til.þess.að,vjer rjettlættumst 


Galatabrjefið 3,25—4,10. 459 


25 af trú. En nú, þegar trúin er komin, erum vjer ekki 
86 lengur undir typtara, því að þjer eruð allir Guðs börn í 
#7 KristiJesú fyrir trúna, því allir þjer, sem eruð skirðir 
88 til Krists, þjer hafið íklæðst Kristi. Hjer er ekki 
Gyðingur nje griskur, hjer er ekki þræll nje frelsingi, 
hjer er ekki karl nje kona, því að þjer eruð allir 
29 einn maður í Kristi Jesú. En ef þjer eruð Krists, 
þá eruð þjer niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrir- 
heiti. | 
En jeg segi, að alla þá stund, sem erfinginn er 
barn, er enginn munur á honum og þræl, þótt 
2 hann sje herra yfir öllu, heldur er hann undir fjár- 
haldsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma, er faðir- 
3inn hefir ákveðið; þannig vorum vjer einnig, er vjer 
4 vorum börn, þrælbundnir undir stafrófi heimsins. En 
þegar fylling tímans kom, útsendi Guð son sinn, 
% fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að 
hann keypti lausa þá, sem voru undir lögmáli, til 
% þess að vjer fengjum sonarrjettinn. En þar eð þjer 
eruð synir, þá hefir Guð útsent anda sonar sins Í 
1 hjörtu vor, sem hrópar: Abba, faðir! Þú ert þá 
ekki framar þræll, heldur sonur; en ef þú ert sonur, 
þá ert þú líka erfingi fyrir Guð. 
8 En á þeim tíma, þá er þjer þektuð ekki Guð, 
þá voruð þjer að vísu þrælar þeirra, sem í eðli sinu 
9 eru ekki guðir; en hvernig farið þjer nú, eftir að 
þjer hafið fengið þekkingu á Guði, eða öllu heldur: 
eruð af Guði þektir, að snúa aftur til hins veika og 
fátæklega stafrófs, sem þjer af nýju viljið fara að 
40 þrælka undir? Þjer hafið gætur á dögum og mán- 


460 Galatabrjefið 4,11—25. 


11 uðum og tíðum og árum. Jeg er hræddur um yður,. 
að jeg kunni að hafa haft erfiði fyrir yður til ónýtis. 
13 Jeg bið yður, bræður: verðið eins og jeg, því að 
jeg er orðinn eins og þjer. Í engu hafið þjer gjört á 
8 hluta minn. En þjer vitið, að vegna veikleika holds- 
ins boðaði jeg yður fagnaðarerindið hið fyrra sinn, 
14 og það, sem í holdi mínu gat freistað yðar, óvirtuð 
þjer ekki nje fyrirlituð, heldur tókuð þjer á móti 
mjer eins og engli Guðs, eins og Kristi Jesú sjálfum. 
15 Hvar er nú sæluprísun yðar? Því að jeg ber yður 
það vitni, að, ef auðið hefði verið, hefðuð þjer stung- 
lið augun úr yður og gefið mjer. Er jeg þá orðinn 
óvinur yðar, vegna þess að jeg segi yður sannleik- 
1" ann? Þeir láta sjer ant um yður, en það er eigi af 
góðu, heldur vilja þeir útiloka yður, til þess að þjer 
18 látið yður ant um þá. Að vísu er umönnun í því, 
sem gott er, ávalt góð, og ekki einungis meðan jeg 
19 er hjá yður. Börn mín, sem jeg af nýju el með harm- 
kvælum, þangað til Kristur er myndaður í yður! — 
20 jeg vildi jeg væri nú hjá yður og gæti breytt rödd 
minni, því að jeg er ráðalaus með yður. 
si Segið mjer, þjer sem viljið vera undir lögmáli, 
23 heyrið þjer ekki lögmálið? Því að ritað er, að Abra- 
ham átti tvo sonu, annan við ambáttinni, en hinn 
28 við frjálsu konunni. En sonurinn við ambáttinni var 
fæddur á holdlegan hátt, en sonurinn við frjálsu kon- 
24 ynni var fæddur eftir fyrirheiti. Þetta hefir annar- 
lega merkingu, því að þær eru tveir sáttmálar: annar 
frá Sínaífjalli, sem elur börn til ánauðar, og hann er 
25 Hagar; en Hagar er Sinaífjall í Arabíu og samsvarar 
hinni núverandi Jerúsalem, því að hún er í ánauð 


Galatabrjefið 4,26—5,11. 461 


26 ásamt börnum sínum; en Jerúsalem, sem í hæðum 
21 er, er frjáls, og hún er móðir vor; því að ritað er: 
Ver glöð, óbyrja, sem ekkert barn hefir átt! hrópa og 
kalla hátt, þú sem ekki hefir jóðsjúk orðið! því að börn 
hinnar yfirgefnu eru fleiri en hinnar, sem manninn Á. 
28 En vjer, bræður, erum fyrirheitis börn eins og Ísak. 
29 En eins og forðum sá, sem fæddur var eftir holdinu, 
ofsótti þann, sem fæddur var eftir andanum, svo er 
80 það og nú. En hvað segir ritningin? Rek burt amb- 
áttina og son hennar; því að ekki skal ambáttarson- 
81 yrinn taka arf með syni frjálsu konunnar. Fyrir því 
erum vjer, bræður, ekki ambáttar börn, heldur börn 
frjálsu konunnar. 
5 Til frelsis frelsaði Kristur oss; standið þvi fastir 
og látið ekki aftur leggja á yður ánauðarok. 
2 Sjá, jeg Páll, segi yður, að ef þjer látið umskerast, 
2 þá gagnar Kristur yður ekkert. Og jeg vitna af nýju 
fyrir hverjum manni, sem lætur umskerast, að hann 
4 er skyldur til að halda alt lögmálið. Þjer eruð orðnir 
viðskila við Krist, þjer sem ætlið að rjettlætast fyrir 
S lögmál; þjer eruð fallnir úr náðinni; því að vjer 
8 væntum Í anda, af trú, rjettlætingar vonar; því að í 
Kristi Jesú gildir hvorki umskurn neitt nje yfirhúð, 
7heldur trú, starfandi fyrir kærleika. Þjer hlup- 
uð vel; en hver hefir hindrað yður frá að hlýða 
8 sannleikanum? Þær fortölur voru ekki frá honum, 
9 sem kallaði yður. Litið súrdeig sýrir alt deigið. Jeg hefi 
10 það traust til yðar í Drotni, að þjer verðið ekki neins 
annars hugar; en sá, sem truflar yður, mun bera 
1 sinn dóm, hver sem hann svo er. En jeg, bræður, 
ef jeg enn þá er að prjedika umskurn, hví er jeg 


462 Galatabrjefið 5,12—26. 


þá enn ofsóttur? Þá væri hneyksli krossins tekið 
1 burt. Betur væri að þeir, sem koma yður í uppnám, 
ljetu og afsniðast. | 
in Því að þjer voruð, bræður, kallaðir til frelsis; 
notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, held- 
í ur þjónið hver öðrum fyrir kærleikann. Því að öllu 
lögmálinu er fullnægt með einu orði, með þessu: 
15 Klska skaltu náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef 
þjer bitist og etið upp hver annan, sjáið þá við því, 
"að þjer tortimist ekki hver fyrir öðrum. 
18 En jeg segi: Framgangið í andanum, og þá full- 
" nægið þjer ekki girnd holdsins. Því að holdið 
girnist gegn andanum, og andinn gegn holdinu, 
þvi að þetta stendur hvort gegn öðru, til þess að 
18 þjer gerið ekki það, sem þjer viljið. En ef þjer leið- 
ist af andanum, þá eruð þjer ekki undir lögmáli. 
19. En holdsins verk eru augljós, og eru þau: frillu- 
20 lífi, óhreinleikur, saurlifi, skurðgoðadýrkun, fjölkyngi, 
fjandskapur, deilur, metningur, bræði, sjerplægni, 
21 tvidrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og 
annað þessu líkt; og um það segi jeg yður fyrir, eins 
og jeg hefi áður sagt, að þeir, sem slíkt gera, munu 
22 ekki erfa guðsríki. En ávöxtur andans er: kærleiki, 
gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmenska, 
28 hógværð, bindindi; gegn slíku er ekkert lögmál. 
2%4 En þeir sem eru Krists Jesú, hafa krossfest holdið 
með ástriðum þess og girndum. 
25 Ef vjer lifum í andanum, þá framgöngum einnig 
26 í andanum. Verum ekki hjegómagjarnir, svo að vjer 
áreitum hver annan og öfundum hver annan. 


Galatabrjefið 6,1— 18. 463 


8 Bræður! ef einhver misgjörð kann að henda 
mann, þá leiðrjettið þjer, sem andlegir eruð, 
þann mann með hógværðar anda, og haf gát á sjáli- 
2 um þjer, að þú freistist ekki líka. Berið hver annars 
8 byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists. Því að 
þykist nokkur vera nokkuð, þar sem hann þó er 
4 ekkert, þá dregur hann sjálfan sig á tálar. En sjer- 
hver rannsaki verk sjálfs sín, og þá mun hann hafa 
hrósunarefni einungis fyrir sjálfan sig, en ekki fyrir 
5 aðra; því að sjerhver mun verða að bera sína eigin 
byrði. | 
En sá, sem uppfræðist í orðinu, veiti þeim, sem 
7 uppfræðir, hlutdeild með sjer í öllum gæðum. Villist 
ekki! Guð lætur ekki að sjer hæða; því að það, sem 
8 maður sáir, það mun hann og uppskera. Því að sá, 
sem sáir í hold sjálfs sin, mun af holdinu uppskera 
glötun; en sá, sem sáir í andann, mun af andanum 
9 uppskera eilift lif. En þreytumst ekki að gera það, sem 
gott er, því að á sinum tíma munum vjer uppskera, ef 
10 vjer ekki gefumst upp. Þess vegna, eftir þvi sem 
vjer höfum færi á, þá gerum gott öllum og einkum 
trúbræðrum vorum. 
háð Sjáið, með hversu stórum stöfum jeg skrifa yður 
12 með minni eigin hendi. Allir þeir, sem vilja lita vel 
út að holdinu til, þeir eru það, sem eru að þrengja 
yður til að láta umskerast, einungis til þess að þeir 
18 eigi verði ofsóttir vegna krossins Krists; því að ekki 
halda einu sinni sjálfir þeir, sem umskornir eru, lög- 
málið, heldur vilja þeir að þjer látið umskerast, til 
þess að þeir geti stært sig af holdi yðar. 


464 Efesusbrjefið 1,1—6. 


1 En það sje fjarri mjer að hrósa mjer, nema af 
krossi Drottins vors Jesú Krists, fyrir hvern heimur- 

inn er mjer krossfestur og jeg heiminum. Því að 

18 hvorki er umskurn neitt, nje yfirhúð, heldur ný 
skepna. Og yfir öllum þeim, sem þessari reglu fylgja, 
sje friður og miskunn, og yfir Ísrael Guðs. 

17. Enginn mæði mig hjeðan í frá, því að jeg ber 
merki Jesú á líkama minum. 

38 Náðin Drottins vors Jesú Krists sje með yðar 
anda, bræður. Amen. 


Brjef Páls postula til Efesusmanna. 


—— 


1 Páll, postuli Krists Jesú fyrir vilja Guðs, til hinna 
heilögu, sem eru í Efesus, og trúuðu í Kristi Jesú. 

2 Náð sje með yður og friður frá Guði föður vorum og 
Drotni Jesú Kristi. 

8 Blessaður sje Guð og faðir Drottins vors Jesú 
Krists, er oss hefir blessað með allri andlegri blessun 

4 á himnum í Kristi, eins og hann útvaldi oss í hon- 
um fyrir grundvöllun heimsins, til þess að vjer skyld- 
um vera heilagir og flekklausir frammi fyrir honum 

5 í kærleika, og fyrirhugaði oss til sonarstöðu hjá sjer 

% fyrir Jesúm Krist, eftir velþóknun vilja síns, til lofs 
dýrðar náðar sinnar, er hann veitti oss náðarsamlega 


Efesusbrjefið 1,7—21. 465 


7 í hinum elskaða, en í honum höfum. vjer endurlausn- 
ina fyrir blóð hans, fyrirgefningu afbrotanna, eftir 
8 rikdómi náðar hans, sem hann ljet yfirgnæfa oss til 
9 handa í allri speki og skilningi, þá er hann kunn- 
gjörði oss leyndardóm vilja síns eftir velþóknun sinni, 
10 er hann hafði ásett sjer í honum, um ráðstöfun á fyllingu 
tímanna, að endursafna öllu í Kristi, því sem er á himn- 
21 um, og því sem er á jörðunni, í honum, sem vjer og höfum 
öðlast arfleifð í, fyrirhugaðir eftir fyrirætlun hans, sem 
8 framkvæmir alt eftir ráði vilja síns, til þess að vjer 
skyldum vera til lofs dýrðar hans, vjer sem áður 
18 höfum vonað á Krist, í hverjum og þjer, þá er þjer 
heyrðuð orð sannleikans, fagnaðarerindið um sálu- 
hjálp yðar — í hverjum og þjer, er þjer urðuð trú- 
tá gðir, voruð innsiglaðir með hinum heilaga anda fyrir- 
heitisins, sem er pantur arfleifðar vorrar, til endur- 
lausnar eignarinnar, til lofs dýrðar hans. 
15 Fyrir því læt jeg heldur eigi af, síðan jeg heyrði 
um trúna hjá yður á Drottin Jesúm og kærleikann til 
#6 allra heilagra, að þakka fyrir yður, um leið og jeg 
17 minnist yðar í bænum minum, til þess að Guð Drott- 
ins vors Jesú Krists, faðir dýrðarinnar, gefi yður 
anda speki og opinberunar í þekkingu á honum og 
18 upplýsi augu hjarta yðar, til þess að þjer vitið, hver 
von köllunar hans er, hver rikdómur dýrðar arfleifð- 
19 gr hans meðal hinna heilögu, og hver hinn yfirgnæf- 
andi mikilleikur máttar hans gegn oss, sem trúum, 
20 eftir framkvæmd kraftar styrkleiks hans, sem hann 
framkvæmdi á Kristi, þá er hann reisti hann frá 
dauðum og Setti hann sjer til hægri handar á himn- 
21 um, ofar hverri tign og valdi og mætti og herradómi 
30 


466 Efesusbrjefið 1,24—2,12. 


og hverju því nafni, sem nefnt er, ekki einungis á- 
22 þessari öld, heldur og á hinni komandi, og alt lagði 

hann undir fætur hans, og gaf hann til að vera höf- 
2 yð yfir öllu söfnuðinum, sem er líkami hans, fyll- 

ing hans, sem fyllir alt í öllum. 

2 Einnig yður, sem dauðir voruð, vegna afbrota 

2 yðar og synda, er þjer áður genguð í, sam- 
kvæmt aldarhætti þessa heims, í samkvæmni við 
höfðingja valdsins í loftinu, andans, sem nú verkar í 

8 sonum óhlýðninnar, sem einnig vjer lifðum áður allir 
meðal, í girndum holds vors, gjörandi vilja holdsins 
og hugrenninganna og vorum að eðli til reiðibörn 

á eins og hinir. En Guð, sem ríkur er af miskunn, 
lífgaði með Kristi oss, vegna sinnar miklu elsku, 

5 sem hann elskaði oss með, jafnvel oss, sem vorum 
dauðir, vegna misgjörðanna — af náð eruð þjer 

6 hólpnir orðnir — og uppvakti oss með honum og 

7 setti oss með honum á himnum, í Kristi Jesú, til þess 
að sýna á hinum komandi öldum hinn yfirgnæfandi 
ríkdóm náðar sinnar, í gæsku við oss í Kristi Jesú; 

8 því að af náðinni eruð þjer hólpnir orðnir fyrir trú, 

?og það er ekki af yður; Guðs er gjöfin. Ekki af 

10 verkum, til þess að enginn skuli hrósa sér. Því að 
hans verk erum vjer, skapaðir í Kristi Jesú til góðra 
verka, sem Guð hefir fyrirbúið til þess að vjer skyld- 
um framganga í þeim. 

í Minnist þess vegna þess, að þjer, sem áður voruð 
heiðingjar í holdi, sem kallaðir eruð yfirhúð af 
umskurninni, sem kölluð er, og er á holdi með hönd- 

12 um gjörð, að þjer voruð á þeim tíma án Krists, úti- 
lokaðir frá þegnrjetti Ísraels og fjarlægir sáttmálum 


Efesusbrjefið 2,13—3,5. 467 


18 fyrirheitisins, án vonar og án Guðs í heiminum. En 
nú, í Kristi Jesú eruð þjer, sem áður voruð í fjar- 
4 lægð, nálægir orðnir í blóði Krists; því að hann er 
vor friður, hann sem úr báðum gjörði eitt og reif 
15 niður millivegg girðingarinnar, þá er hann afmáði 
með holdi sínu fjandskapinn, lögmál boðorðanna í 
tilskipunum, til þess að umskapa í sjálfum sjer hina 
16 tvo til að vera einn nýr maður, seinjandi frið, og að. 
friðþægja þá báða í einum líkama við Guð, fyrir 
krossinn, þá er hann hafði deytt fjandskapinn á hon- 
7 um; og hann kom og boðaði frið yður, hinum fjar- 
18 lægu, og frið hinum nálægu. Því að fyrir hann höf- 
um vjer hvorirtveggja í einum anda aðgang til föðurs- 
19 ins. Þjer eruð þess vegna ekki framar aðkomumenn 
og útlendingar, heldur eruð þjer samþegnar hinna 
20 heilögu og heimamenn Guðs, uppbygðir á grundvelli 
postulanna og spámannanna, þar sem Kristur Jesús. 
21 er sjálfur hyrningarsteinn, sem hver bygging sam- 
tengist í og vex og verður heilagt musteri í Drotni, 
2 sem einnig þjer eruð sambygðir í til bústaðar Guðs 
í andanum. 
3 Þessa vegna er jeg, Páll, bandingi Krists Jesú, 
s vegna yðar heiðingjanna, ef þjer annars hafið 
heyrt um þá ráðstöfun Guðs náðar, sem mjer er 
% veitt yður til handa, að fyrir opinberun var leyndar- 
dómurinn auglýstur mjer, eins og jeg áður hefi skrif- 
á að í stuttu máli, svo að þjer getið, þá er þjer lesið 
það, af því skynjað skilning minn á leyndardómi 
5 Krists, sem hjá öðrum kynslóðum var ekki auglýstur 
sonum mannanna, eins og hann hefir nú verið opin- 
beraður hinum heilögu postulum hans og spámönn- 
30? 


68 Efesusbrjefið 8,6—20. 


Sum í andanum, að heiðingjarnir sjeu samarfar og 
limir á sama líkama og samhluttakendur fyrirheitis- 
7? ins í Kristi Jesú, fyrir fagnaðarerindið, hvers þjónn 
jeg er orðinn, eftir gjöf náðar Guðs, sem mjer hefir 
8 verið veitt, eftir framkvæmd máttar hans; mjer, hin- 
um minsta allra heilagra, var veitt þessi náð, að boða 
heiðingjunum fagnaðarerindið um hinn órannsakan- 
* lega ríkdóm Krists og að upplýsa alla um það, hver 
sje ráðstöfun leyndardómsins, sem frá eilifð hefir 
10 verið hulinn í Guði, sem alt hefir skapað, til þess 
að hin margbreytta speki Guðs skyldi nú fyrir söfn- 
uðinn auglýst verða völdunum og yfirráðunum á himn- 
1 um, eftir eilifri fyrirætlan, sem hann framkvæmdi í 
1 Kristi Jesú, Drotni vorum, í hverjum vjer höfum 
djörfungina og aðganginn í trausti fyrir trúna á hann. 
4 Fyrir því bið jeg að þjer látið eigi hugfallast í þreng- 
ingum minum fyrir yður, sem eru yðar heiður. 
14 Þess vegna beygi jeg knje mín fyrir föðurnum, 
16 sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu, 
16 að hann gefi yður eftir ríkdómi dýrðar sinnar að 
styrkjast með krafti fyrir anda sinn í hinum innra 
17 manni, til þess að Kristur megi búa fyrir trúna Í 
18 yðar hjörtum, til þess að þjer, rótfestir og grund- 
vallaðir í kærleika, megnið að skilja ásamt öllum 
heilögum, hver sje breiddin, lengdin, hæðin og dýpt- 
Hin og að þekkja kærleik Krists, sem yfirgnæfir 
þekkinguna, til Þa að þjer fyllist til allrar a 
Guðs. | 
2  , En honum, sem megnar að gjöra fram yfr alt 
yfirgnæfanlega mikið fram yfir það, sem vjer biðjum 
eða skynjum, eftir þeim krafti, sem í oss verkar, 


Efesusbrjefið 3,21 —4,16. 469 


#1 honum sje dýrð í söfnuðinum og í Kristi Jesú um 
allar kynslóðir, um aldir alda. Amen. 
4 Jeg, bandinginn í Drotni, áminni yður þess 
vegna um að framganga eins og samboðið er 
2 kölluninni, sem þjer eruð kallaðir með, með öllu litil- 
læti og hógværð, með langlyndi, svo að þjer umberið 
$hver annan í kærleika og kappkostið að varðveita 
á einingu andans í bandi friðarins. Einn líkami og 
einn andi, eins og þjer einnig voruð kallaðir í einni 
5 von við köllun yðar; einn Drottinn, ein trú, 
6 ein skirn, einn Guð og faðir allra, sem er yfir öllum 
10g með öllum og í öllum. En sjerhverjum af oss 
var náðin veitt eftir mæli Krists gjafar. 
; Þess vegna segir hann: „Stiginn upp til hæðar 
9 hertók hann fanga og gaf mönnunum gjafir; en þetta, 
„hann steig upp<, hvað er það annað en að hann 
10 líka steig niður til neðri hluta jarðarinnar? En sá 
sem niður steig, er og hinn sami, sem upp stje, upp 
yfir alla himna, til þess að hann mætti uppfylla alt. 
1 Og sá hinn sami hefir gefið suma sem postula, suma 
sem spámenn, suma sem trúboða, suma sem hirða og 
12 kennara, til þess að fullkomna hina heilögu, til þjónustu- 
18 starfs, til uppbyggingar líkama Krists, þangað til vjer allir 
náum til einingar trúarinnar og þekkingarinnar á Guðs 
syni, til fullorðins manns, til mælis vaxtar Krists fylling- 
1 ar, til þess að vjer sjeum ekki framar börn, er hrekjumst 
og berumst fram og aftur af hverjum kenningarvindi, 
við brögð mannanna, í slægð eftir vjelum villunnar, 
15 heldur ástundum sannleikann í kærleika og fáum 
16 vaxið í öllu til hans, sem er höfuðið, Kristur, út frá 
hverjum allur líkaminn, samanfeldur og samantengd- 


470 Efesusbrjefið 4,17— 80. 


ur með hvers konar liðveitandi taug, eflir vöxt sinn 
til eigin uppbyggingar í kærleika, eftir þeim starfs 
krafti, sem hver einstakur hluti er gæddur. 
17 Þetta segi jeg því og vitna í Drotni, að þjer 
ekki framar skuluð framganga eins og heiðingjarnir 
18 framganga í hjegómleik hugskots sins, þeir sem eru 
blindaðir í hugsun sinni, fjarlægir lifi Guðs, vegna 
vanþekkingarinnar, sem í þeim er, vegna harðúðar 
19 hjarta þeirra, þeir sem tilfinningarlausir hafa ofur- 
selt sig saurlifi, til að drýgja alls konar óhreinleik 
20 samfara ágirnd. En þjer hafið ekki lært Krist þann- 
21 io, ef svo er að þjer hafið heyrt hann og hafið verið 
uppfræddir í honum, á þann hátt, sem sannleikur er 
22 í Jesú: Að þjer skulið afleggja, að því er snertir 
hina fyrri breytni, hinn gamla mann, sem spillist 
28 samkvæmt girndum tálsins, en að þjer skulið endur- 
24 nýjast í anda hugskots yðar og íklæðast hinum nýja 
manni, sem skapaður er eftir Guði í rjettlæti og 
heilagleika sannleikans. 
sn Afleggið þess vegna lygina og talið sannleika 
hver við náunga sinn, því að vjer erum limir 
26hver annars.  Reiðist og syndgið ekki, sólin má 
# ekki setjast yfir reiði yðar, og gefið ekki heldur 
28 djöflinum rúm. Sá sem stelur, steli ekki framar, 
heldur vinni og gjöri það, sem gott er, með höndum 
sínum, til þess að hann hafi eitthvað til þess að miðla 
29 þeim, sem þurfandi er. Látið ekkert svívirðilegt orð 
fara út af munni yðar, heldur það, sem gott er til 
uppbyggingar, eftir því sem þörf er á, til þess að það 
30 veiti náð þeim sem heyra. Og hryggið ekki hinn 
heilaga anda Guðs, sem þjer eruð innsiglaðir í til 


Efesusbrjefið 4,31 —5,13. 471 


$1 endurlausnar-dagsins. Látið hvers konar beiskleika, 
ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlæg yður, 
82 ásamt allri mannvonsku; en verðið góðir hver við 
annan,  meðaumkvunarsamir, fúsir að fyrirgefa 
hver öðrum, eins og einnig Guð hefir í Kristi fyrir- 
gefið yður. 
| 5 Verðið því eftirbreytendur Guðs sem elskuð 
= börn, og framgangið í kærleika, eins og einnig 
Kristur elskaði yður og gaf sig sjálfan út fyrir oss, 
sem fórnargjöf og sláturfórn, Guði til velþóknunarilms. 
8 En frillulífi og hvers konar óhreinleiki eða ágirnd á 
ekki einu sinni að nefnast á nafn á meðal yðar, eins 
4 og heilögum hæfir, og ekki heldur svívirðilegt athæfi 
eða fiflslegt hjal eða gárungaháttur, sem er ósæmi- 
5 legt, heldur miklu fremur þakkargjörð; þvi að það 
vitið þjer og þekkið, að enginn frillulífismaður, eða 
saurugur eða ágjarn, sem er hjáguðadýrkari, hefir 
8 arftöku í ríki Krists og Guðs. Látið engan tæla yður 
með marklausum orðum, því að fyrir þetta kemur 
7 reiði Guðs yfir svni óhlýðninnar. Takið því ekki 
8 hlutdeild með þeim; því að áður voruð þjer myrkur, 
en nú eruð þjer ljós í Drotni; framgangið eins og 
9 börn ljóssins, — því að ávöxtur ljóssins er alls konar 
10 góðvild, rjettlæti og sannleiki — og rannsakið, 
11 hvað Drotni er þók anlegt, en takið ekki þátt með 
þeim í hinum ávaxtarlausu verkum myrkursins, held- 
12 ur miklu fremur vandið um þau, því að það, sem 
þeir drýgja í leyndum, er jafnvel skömm um að 
18 tala, en alt þetta er opinberað af ljósinu, þegar 
vandað er um það, því að sjerhvað það, sem opinberað 


472 Etesusbrjefið 5,14—-80. 


14 er, er ljós. Þess vegna segir svo: Vakna þú, sem sefur, 
og rís upp frá dauðum, og Þá mun Kristur lýsa þjer. 
15 Gætið því nákvæmlega að, hvernig þjer fram- 
16 gangið, ekki sem fávisir, heldur sem vísir; kaupið 
17 hinn hentuga tíma, því að dagarnir eru vondir. Verið 
18 því ekki óskynsamir, heldur skynjið, hvað er vilji 
Drottins, og verðið ekki druknir af víni, því að Í 
19 því er spilling, heldur fyllist andanum, og hafið yfir 
hver fyrir öðrum sálma, lofsöngva og andleg ljóð, 
2 0 syngið og leikið Drotni lof í hjarta yðar, og 
þakkið jafnan Guði og föður fyrir alla hluti í nafni 
21 Drottins vors Jesú Krists, og gjörið yður hver öðrum 
undirgefna í ótta Krists. 
28 Þjer konur, gjörið yður undirgefnar eiginmönn- 
2 um yðar, eins og Drotni, því að maðurinn er höfuð 
konunnar, eins og einnig Kristur er höfuð safnaðar- 
24 ins, hann sem er frelsari líkama sins. En eins og 
söfnuðurinn gjörir sig undirgefinn Kristi, þannig lika 
25 konurnar mönnum sínum í öllu.  Þjer menn, elskið 
konur yðar, eins og Kristur elskaði söfnuðinn og gaf 
26 sig sjálfan út fyrir hann, til þess að hann helgaði 
hann, er hann hafði hreinsað hann við vatnslaugina 
27 með orði, til þess að láta söfnuðinn koma fram fyrir 
sjálfan sig sem dýrðlegan söfnuð, sem hefði ekki 
blett nje hrukku eða neitt þess háttar, heldur væri 
28 heilagur og lýtalaus. Þannig eiga líka mennirnir 
að elska konur sínar, eins og líkami sjálfra sin. „Sá 
2 sem elskar konu sína, elskar sjálfan sig, því að eng- 
inn hefir nokkru sinni hatað sitt eigið hold, heldur 
elur hann önn fyrir því og hjúkrar því, eins og 
#0 einnig Kristur söfnuðinum. Því að vjer erum limir 


Efesusbrjefið 5,31 —6,12. 478 


#1 á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður 
sinn og móður sína og búa við eiginkonu sína, og 
22 munu þau tvö verða eitt hold. Þessi leyndardómur 
er mikill, en jeg segi það í tilliti til Krists og safn- 
8 aðarins. En samt skuluð þjer einnig hver un sig 
elska þannig eiginkonu sína eins og sjálfan sig; 
en konan, hún á að bera lotningu fyrir manni 
sínum. 
6 Þjer börn, hlýðið foreldrum yðar í Drotni, 
því að það er rjett. Heiðra föður þinn og móð- 
ur — það er hið fyrsta boðorð með fyrirheiti — tl 
8 þess að þjer vegni vel og þú verðir langlífur í landinu. 
4 Og þjer feður, reitið ekki börn yðar til reiði, heldur 
upp alið þau með aga og umvöndun Drottins. 
S Þjer þjónar, hlýðið þeim, sem eftir holdinu eru 
drotnar yðar, með lotningu og ótta, Í einlægni hjarta 
6 yðar, eins og Kristi, ekki með augnaþjónustu, eins og 
þeir er mönnum vilja þóknast, heldur ei1s og þjónar 
7 Krists, er gjöra vilja Guðs af alhuga, og þjónið þeim 
8 með fúsu geði, eins og Drotni og ekki mönnum, með 
því að þjer vitið, að hvað gott, sem hver gjörir, það 
mun hann fá aftur af Drotni, hvort sem hann er 
9 þræll eða frjáls maður. Og þjer, drotnar, breytið 
eins við þá, og látið af hótunum, með því að þjer 
vitið, áð bæði þeirra og yðar Drottinn er á himnum, 
og að hjá honum er ekkert manngreinarálit. 
#0 Að öðru leyti styrkist í Drotni og í krafti mátt- 
Har hans; íklæðist alvæpni Guðs, til þess að þjer get- 
12? ið staðist vjelabrögð djöfulsins, því að baráttan, sem 
vjer eigum í, er ekki við blóð og hold, heldur við 
völdin, við yfirráðin, við heimsdrotna Þska myrkurs, 


414 Efesusbrjefið 6,13— 24. 


13 við vonskunnar anda í himingeimnum. Fyrir þvi 
skuluð þjer taka alvæpni Guðs, til þess að þjer getið 
veitt mótstöðu á hinum vonda degi, og getið staðist, 

4 er þjer hafið framkvæmt alt. Standið því gyrtir 
sannleika um lendar yðar og íklæddir brynju rjett- 

15 lætisins og skóaðir á fótunum með viðbúinleik fagn- 

16 gðarboðskaps friðarins, og takið jafnframt upp skjöld 
trúarinnar, sem þjer munuð geta slökt með öll hin 

17 eldlegu skeyti hins vonda, og takið hjálm hjálpræðis- 

18 ins og sverð andans, sem er Guðs orð; og með alls 
konar bæn og beiðni skuluð þjer biðja á hverri tíð 
í andanum og vera árvakrir við það með allri kost- 

1 gæfni og beiðni fyrir öllum heilögum, og fyrir mjer, 
til þess að mjer verði gefin orð, þá er jeg lýk upp 
munni mínum, til þess að boða með djörfung leyndar- 

20 Jóm fagnaðarboðskaparins, sem jeg er sendiboði fyrir 
í fjötrum, til þess að jeg megi flytja hann með djörf- 
ung, eins og mjer ber að tala. 

gl En til þess að þjer einnig fáið að vita um mina 
hagi, hvernig mjer líður, þá mun Týkikus, hinn 
elskaði bróðir og trúi þjónn í Drotni, skýra yður 

22 frá öllu. Og hann sendi jeg til yðar einmitt í þeim 
tilgangi, til þess að þjer fáið að vita um vora hagi, 
og hann geti huggað hjörtu yðar. 

28 Friður sje með bræðrunum og kærleiki með trú 

24 af Guði föður og Drotni Jesú Kristi. Náðin sje með 
öllum þeim, sem elska Drottin vorn Jesúm Krist í 
óforgengileik ! 


Brjef Páls postula til 
Filippímanna. 


Í Páll og Tímóteus, þjónar Krists Jesú, til allra 
heilagra í Kristi Jesú, sem eru í Filippí, ásamt 
biskupum og djáknum. 


3 Náð sje með yður og friður frá Guði föður vor- 
um og Drotni Jesú Kristi. 
ð Jeg þakka Guði mínum í hvert skifti sem jeg 


4 hugsa til yðar, og gjöri ávalt í öllum bænum minum 
5 með gleði bæn fyrir yður öllum, fyrir samfjelag yð- 
ar um fagnaðarerindið, frá hinum fyrsta degi til 
% þessa; þar eð jeg fulltreysti einmitt því, að hann, 
sem byrjaði í yður gott verk, muni fullkomna það 
7 alt til dags Jesú Krists, eins og einnig rjett er fyrir 
mig að bera þennan huga til yðar allra, þar eð jeg 
hefi yður í hjarta mínu, þar sem þjer eruð allir 
hluttakandi ásamt mjer í náðinni, bæði í fjötrum 
minum og við vörn og staðfesting fagnaðarerindisins. 
8 Því að Guð er mjer þess vitni, hvernig jeg þrái yð- 
9 ur alla með ástúð Krists Jesú; og þetta bið Jeg um, 
að elska yðar aukist enn þá meir og meir, með þekk- 
10 ingu og allri greind, svo að þjer getið metið rjett þá 
hluti, sem munur er á, til þess að þjer sjeuð hreinir 
11 og ámælislausir til dags Krists, auðugir að rjettlætis 
ávexti, þeim er fæst fyrir Jesúm Krist, til dýrðar og 
lofs Guði. 
22 En jeg vil, bræður, að þjer skulið vita, að það, 
sem fram við mig hefir komið, hefir mikillega orð- 


476 Filippibrjefið 1,13— 26. 


18 ið fagnaðarerindinu til eflingar, svo að það er aug- 
ljóst orðið í allri lifvarðarhöllinni og fyrir öllum öðr- 

lt um, að fjötrar mínir eru í Kristi, og að flestir af 
bræðrunum í Drotni hafa, uppörfaðir við fjötra mína, 

15 meiri djörfung til að tala orð Guðs óttalaust. Sumir 
prjedika að sönnu Krist af öfund og þrætugirni, en 

16 sumir gjöra það líka af góðum hug; þeir, sem gjöra 
það af kærleika, gjöra það vegna þess, að þeir vita, 

17 að jeg er settur fagnaðarerindinu til varnar; en hinir, 
sem prjedika Krist af sjerdrægni, gjöra það ekki af 
hreinum huga, heldur í þeim tilgangi að bæta þreng- 
ingu ofan á fjötra mína. 

18 En hvað um það? einungis að Kristur er boð- 
aður á allan hátt, hvort sem það heldur er af yfir- 
drepsskap eða í sannleika; og þetta gleður mig og 

19 það mun einnig gleðja mig; því að jeg veit, að þetta 
verður mjer til frelsunar fyrir bæn yðar og fulltingi 

20 anda Jesú Krists, eftir innilegri löngun minni og von, 
að jeg í engu muni til skammar verða, heldur að 
Kristur muni í allri djörfung einnig nú, eins og ávalt, 
miklast fyrir líkama minn, hvort sem það verður 

21 með lifi eða dauða; því að mjer er það að lifa Krist- 

2 yr og að deyja ávinningur. En ef það að lifa í 

„holdinu er starfsávöxtur fyrir mig, þá veit jeg 
reyndar ekki, hvað jeg á að kjósa. 

28 Það er tvent, sem þrýstir að mjer, þar sem jeg 

hefi löngun til að fara hjeðan og vera með Kristi, 

% því að það væri miklu betra; en að dvelja í holdinu 

25 ey nauðsynlegra yðar vegna; og í trausti til þess veit 

"jeg að jeg muni lifa og halda áfram að vera hjá 

26 yður öllum, yður til framfara og gleði í trúnni, til 


Filippibrjefið 1,27—-2,9. 4TT 


þess að hrós yðar verði því meira í Kristi Jesú fyrir 
mína skuld, við það að jeg kem aftur til yðar. 
#1 Einungis skuluð þjer hegða yður eins og samboðið 
er fagnaðarerindi Krists, til þess að hvort sem jeg 
kem og sje yður, eða jeg er fjarverandi, að jeg fái 
að heyra um yður, að þjer standið stöðugir í einum 
anda og berjist saman með einni sál, fyrir trú fagn- 
38 gðarerindisins, og látið í engu skelfast af mótstöðu- 
mönnunum, sem fyrir þá er merki um glötun þeirra, 
2 en um hjálpræði yðar, og það frá Guði; því yður er 
veitt sú náð fyrir Krists sakir, ekki einungis að trúa 
á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna, 
20 yður, sem eigið í sömu baráttu, sem þjer áður sáuð 
á, mjer og nú heyrið um mig. 
2 Ef því nokkur upphvatning er í Kristi, ef nokk- 
urt kærleiksávarp, ef nokkurt samfjelag andans, 
3 ef nokkur ástúð og meðaumkvun á sjer stað, þá 
gjörið gleði mina fullkomna, svo að þjer sjeuð samhuga, 
hafið sama kærleika og hafið með einni sál eitt í 
3 huga; ekkert af sjerdrægni nje hjegómagirnd, heldur 
metið með litillæti hver annan meir en sjálfan sig; 
4 og sjerhver liti ekki einungis til þess, sem hans er, 
$ heldur liti og sjerhver til þess, sem annara er. Hafið 
% það hugarfar í yður, sem og var í Kristi Jesú, sem 
áleit það ekki, þótt hann væri í Guðs mynd, rán að 
7 vera jafn Guði, heldur afklæddist henni, er hann tók 
8 þjóns mynd og kom í líkingu manns; og er hann 
kom fram að ytra hætti sem maður, lítillækkaði 
hann sjálfan sig og varð hlýðinn til dauða, já til dauða 
9 á krossi. Fyrir því hefir og Guð hátt upp hafið 
“ hann, og gefið honum nafnið, sem hverju nafni er æðra, 


478 Filippibrjefið 2,10—93. 


10 til þess að í nafni Jesú skuli hvert knje beygja sig, 
þeirra, sem eru á himni, og þeirra, sem eru á jörðu, 
11 og þeirra, sem undir jörðunni eru, og sjerhver tunga. 
viðurkenna, að Jesús Kristur er Drottinn, Guði föður 
til dýrðar. 
ið Eins og þjer þess vegna, minir elskuðu, hafið 
ætið verið hlýðnir, svo vinnið að sáluhjálp yðar með 
ugg og ótta, ekki eins og Í viðurvist minni aðeins, 
18 heldur nú miklu fremur að mjer fjarverandi; því að 
það er Guð, sem verkar í yður bæði að vilja og 
/ framkvæma, sjer til velþóknunar. Gjörið alt án 
15 mögls og efablendni, til þess að þjer verðið óaðfinn- 
anlegir og einlægir, flekklaus Guðs börn meðal rang- 
snúinnar og gjörspiltrar kynslóðar, sem þjer skínið 
16 hjá eins og himinljós í heiminum, og haldið fast við 
orð lífsins, mjer til hróss á degi Krists, að jeg hafi 
17 ekki hlaupið til ónýtis nje erfiðað til ónýtis. En 
þótt mjer, við fórn og þjónustu mina að trú yðar, 
verði sjálfum fórnað, þá gleðst jeg og samgleðst 
18 yður öllum; en af hinu sama skuluð þjer einnig 
gleðjast og samgleðjast mjer. 
sí En jeg vona í Drotni Jesú, að jeg bráðum muni 
geta sent Tímóteus til yðar, til þess að einnig mjer 
verði hughægra, þá er jeg fæ að vita um hagi yðar; 
20 því að engan hefi jeg með sama huga, þann, er láti 
1 sjer einlæglega ant um hagi yðar; því að allir 
leita þeir þess, sem er þeirra sjálfra, en ekki þess, 
2 sem Jesú Krists er. En þjer vitið, hvernig hann 
hefir reynst, að hann hefir þjónað að boðun fagn- 
aðarerindisins með mjer, eins og barn þjónar föður 
2 sínum. Hann vona jeg þá að geta sent, jafnskjótt 


Filippíbrjefið 2,24—8,5. 479 


2t go jeg er búinn að fullsjá, hvað um mig verður. En 
jeg treysti því í Drotni, að jeg muni og bráðum 
25 koma sjálfur. En jeg hefi álitið nauðsynlegt að 
senda til yðar Epafroditus, bróður minn og samverka- 
mann og samherja, en sendimann yðar og erindreka. 
28 í því að bæta úr þörf minni, því að hann þráði yð- 
ur alla og var angurvær út af því, að þjer höfðuð: 
#1 heyrt, að hann hefði orðið sjúkur; því sjúkur varð: 
hann, að kominn dauða, en Guð miskunnaði honum, 
og ekki einungis honum, heldur og mjer, til þess að 
28 jeg eigi skyldi hafa hrygð á hrygð ofan. Þessa 
vegna hefi jeg flýtt mjer því heldur að senda hann, 
til þess að þjer verðið aftur glaðir, er þjer sjáið hann, 
29 ga mjer verði hughægra. Takið því á móti honum 
í Drotni með öllum fögnuði, og hafið slíka menn í 
80 heiðri, því að fyrir verk Krists var hann að dauða 
kominn, þar eð hann lagði líf sitt í hættu, til þess 
að hann bætti upp það, sem brast á þjónustu yðar 
mjer til handa. * 
Að öðru leyti, bræður minir, gleðjist í Drotni. 
Að skrifa yður hið sama er mjer eigi erfitt, 
2en fyrir yður er það tryggjandi. Gefið gætur að 
hundunum, gefið gætur að hinum vondu verkamönn- 
3 um, gefið gætur að sundurskurninni; því að vjer 
erum umskurnin, vjer sem dýrkum Guð með hans 
anda og hrósum oss í Kristi Jesú, og treystum ekki 
4 holdinu, jafnvel þótt jeg einnig í holdinu hafi það, 
sem jeg gæti treyst. Ef einhver annar þykist geta. 
5 treyst holdinu, þá get jeg það fremur: Jeg er um- 
“skorinn á áttunda degi, af kyni Ísraels, ættkvísl 
Benjamins, Hebrei af Hebreum, að lögmáli til Farisei, 


480 Filippíbrjefið 8,6—iÐ. 


6 að vandlæti til maður, er ofsótti söfnuðinn, og að því 
rjettlæti til, sem fæst með lögmálinu, var jeg óásakan- 

7 legur. En það, sem var mjer ávinningur, það hefi jeg 
8 sakir Krists metið sem skaða; já, meir að segja met 
jeg jafnvel alt vera skaða hjá ágæti þekkingarinnar 

á Kristi Jesú, Drotni minum, fyrir hvers sakir jeg 
hefi mist alt og met það sem sorp, til þess að jeg 
* geti áunnið Krist og reynst vera í honum, án þess að 
hafa eigið rjettlæti, það er fæst af lögmáli, heldur 

- bað, er fæst fyrir trú á Krist, rjettlætið frá Guði með 
10 trúnni, til þess að jeg geti þekt hann og kraft upp- 
risu hans og samfjelag písla hans, sammyndaður 
11 orðinn dauða hans, ef mjer mætti auðnast að ná til 
12 upprisunnar frá dauðum. Ekki að jeg hafi þegar náð 
því eða sje þegar fullkominn, en jeg keppi eftir því, 
ef jeg skyldi geta höndlað það, með því að jeg er 
18 höndlaður af Kristi Jesú. Bræður! ekki tel jeg sjálfan 
14 mig enn hafa höndlað það; en eitt gjöri jeg: jeg 
gleymi þvi sem að baki er, en seilist eftir því sem 
fyrir framan er, og keppi þannig að markinu, til 
15 verðlauna himinköllunar Guðs í Kristi Jesú. Þetta 
hugarfar skulum því allir vjer hafa, sem fullkomnir 
erum; og ef þjer hugsið í nokkru öðruvisi, þá mun 
16 Guð einnig opinbera yður þetta; einungis að vjer 
1 söngum þá götu, sem vjer höfum komist á. Verðið, 
bræður, hver með öðrum eftirbreytendur mínir, og. 
lítið til þeirra, sem framganga þannig, eftir þvi sem 
18 þjer hafið oss að fyrirmynd. Því að margir fram- 
ganga, sem jeg hefi oft sagt yður og nú Segi jafnvel 
19 grátandi, að þeir eru óvinir krossins Krists, en afdrif 
. þeirra er glötun; Guð þeirra er maginn, og heiður 


Filippíbrjefið 3,20—4,10. 481 


þeirra er í svívirðingunni, þeir er hafa hugann á 
20 jarðneskum munum. Því að borgarrjettur vor er á 
himni, þaðan sem vjer og væntum Drottins Jesú 
#1 Krists sem frelsara, hans sem mun breyta lægingar- 
líkama vorum í sömu mynd og dýrðarlíkami hans 
hefir, samkvæmt þeim krafti, að hann getur lagt 
Jafnvel alt undir sig. 
4 Þess vegna, mínir elskuðu og eftirþráðu bræður, 
gleði min og kóróna, standið þannig fastir í Drotni, 
2 þjer elskuðu. Evodíu áminni jeg og Syntyke áminni 
Sjeg um að vera samlyndar í Drotni. Já, jeg bið 
einnig þig, trúlyndi samþjónn, hjálpa þú þeim, því 
að þær börðust með mjer við boðun fagnaðarerindis- 
ins ásamt Klemens og öðrum samverkamönnum mín- 
um, hverra nöfn standa í lifsins bók. 
Eg Verið ávalt glaðir í Drotni; jeg segi aftur: Verið 
S glaðir. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönn- 
Sum. Drottinn er í nánd. Verið ekki hugsjúkir um 
neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar 
1Guði með bæn og beiðni ásamt þakkargjörð. Og 
friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, mun varð- 
veita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. 
$ Að öðru leyti, bræður, alt sem er satt, alt sem 
er sómasamlegt, alt sem er rjett, alt sem er hreint, 
alt sem er elskuvert, alt sem er gott afspurnar, hvað 
sem er dygð, og hvað sem er lofsvert, íhugið það. 
9 Þetta, sem þjer hafið bæði lært og numið og heyrt 
og sjeð til min, það skuluð þjer gjöra; og Guð frið- 
arins mun vera með yður. | 
mn En jeg varð mjög glaður í Drotni yfir því, að 
þjer hafið loksins aftur blómgast svo, að þjer gátuð 
81 


482 Filippibrjefið 4,11— 238. 


hugsað til min, sem þjer að sönnu hafið hugsað um, 
11 en þjer áttuð ekki hægt með það. Ekki segi jeg 
þetta vegna þess, að jeg hafi liðið skort, því að jeg 
hefi lært að vera ánægður með það, sem jeg á við 
12 að búa; bæði kann jeg að búa við lítinn kost; jeg 
kann einnig að hafa allsnægtir; hvervetna og í öll- 
um hlutum hefi jeg lært þann leyndardóm bæði 
að vera mettur og að vera hungraður, bæði að 
18 hafa allsnægtir og að líða skort. Alt megna jeg í 
4 honum, sem gjörir mig styrkan. Engu að síður 
gjörðuð þjer vel í því, að taka þátt með mjer í þreng- 
I ingu minni; þjer vitið og, Filippímenn, að í upphafi 
fagnaðarboðskaparins, þegar jeg fór burt úr Make- 
dóníu, hafði enginn söfnuður samfjelag við mig í að 
16 Játa af hendi og taka á móti, nema þjer einir. Því 
að jafnvel í Þessaloniku senduð þjer mjer einu sinni, 
1 já tvisvar, til nauðsynja minna. Ekki að jeg þrái 
mjög gjöfina, heldur þrái jeg mjög ávöxtinn, sem 
18 ríkulega fellur í yðar sjóð. En nú hefi jeg alt og hefi 
allsnægtir; jeg hefi yfirfljótanlegt, siðan jeg meðtók af 
hendi Epafroditusar sendinguna frá yður, ilm reykels- 
19 is, þekka fórn; Guði velþóknanlega. En minn Guð 
mun uppfylla sjerhverja þörf vðar eftir auðlegð sinni, 
20 með dýrð í Kristi Jesú. En Guði og föður vorum 
sje dýrðin um aldir alda. Amen. 
21 Heilsið sjerhverjum heilögum í Kristi Jesú. 
22 Yður heilsa bræðurnir, sem hjá mjer eru; yður heilsa 
allir hinir heilögu, en einkanlega þeir, sem heyra til 
2 húsi keisarans. Náðin Drottins Jesú Krists sje með 
anda yðar. 


Brjef Páls postula til 
Kólossamanna. 


Páll, postuli Krists Jesú fyrir vilja Guðs, og 

2 Tímóteus, bróðirinn, til hinna heilögu og trúuðu 
bræðra í Kristi í Kólossaborg. 

Náð sje með yður og friður frá Guði föður 
vorum. 

J Vjer þökkum Guði, föður Drottins vors Jesú 

t Krists, biðjandi ávalt fyrir yður, eftir að vjer höfum 
heyrt um trú yðar í Kristi Jesú og kærleikann, sem 

5 þjer hafið til allra hinna heilögu, vegna vonar þeirr- 
ar, sem yður er geymd á himnum og þjer áður 
hafið heyrt um í sannleiksorði fagnaðarerindisins, 

sem til yðar er komið, eins og það einnig í öllum 
heiminum ber ávöxt og vex, sem það einnig gjörir 
hjá yður, frá þeim degi er þjer heyrðuð og lærðuð 

Tað þekkja náð Guðs í sannleika, eins og þjer lærðuð 
af Epafrasi, vorum elskaða samþjóni, sem er trúr 

8 þjónn Krists í vorn stað, sem og hefir sagt oss frá 
kærleika yðar í andanum. 

s Þess vegna höfum vjer einnig frá þeim degi, er 
vjer heyrðum það, ekki látið af að biðja fyrir yður 
og beiðast þess, að þjer mættuð fyllast þekkingar á 
vilja hans með alls konar speki og andlegum skiln- 

1 ingi, svo að þjer framgangið eins og Drotni er sam- 
boðið, honum til þóknunar á allan hátt, og sjeuð 
ávaxtarsamir í öllu góðu verki og vaxið í þekking- 

3l* 


484 Kólossabrjefið 1,11— 24. 


11 ynni á Guði; verðið styrktir með hvers konar krafti 
eftir mætti dýrðar hans, til alls þolgæðis og umburð- 
18 arlyndis með gleði, og þakkið föðurnum, sem gjörði 
oss hæfa til að fá hlutdeild í arfleifð hinna heilögu 
18 { ljósinu, hann sem hreif oss frá valdi myrkursins 
14 og flutti oss inn í ríki sonar kærleika síns, í hverjum 
vjer höfum endurlausnina, fyrirgefningu syndanna; 
15 hann, sem er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður 
16 allrar skepnu; því að í honum var alt skapað á himn- 
um og á jörðunni, hið sýnilega og hið ósýnilega, 
hvort sem eru hásæti eða herradómar eða tignir eða 
völd; allir hlutir eru skapaðir fyrir hann og til hans; 
tog hann er fyrri en alt og alt hefir tilveru sína í 
18 honum; og hann er höfuð líkamans, safnaðarins; 
hann, sem er upphafið, frumburðurinn frá hinum 
dauðu, til þess að hann skyldi vera fremstur í öllu; 
19 því að í honum þóknaðist allri fyllingunni að búa, 
20 Qg að koma öllu, eftir að hann hafði gjört frið fyrir 
blóð kross hans, fyrir hann í sátt við sig, hvort held- 
ur er það, sem er á jörðunni, eða það sem er á himn- 
3 um. Og yður, sem áður fyrri voruð útilokaðir og 
23 óvinir í huga yðar í hinum vondu verkum, hefir hann 
nú þó sátta gjört í líkama holds sins með dauðanum, 
til þess að láta yður koma fram fyrir sig sem heilaga 
2 og flekklausa og óaðfinnanlega, ef þjer aðeins standið 
í trúnni, grundvallaðir og stöðugir, og látið ekki 
hreyfast frá von þess fagnaðarerindis, sem þjer hafið 
heyrt, og prjedikað hefir verið í allri skepnunni 
undir himninum, hvers þjónn jeg, Páll, er orðinn. 
% Nú er jeg glaður í þjáningum mínum fyrir yður, 
og uppfylli á holdi mínu það, sem vantaði á þján- 


Kólossabrjefið 1,25—2,8. 485 


ingar Krists, fyrir líkama hans, sem er söfnuðurinn, 
25 hvers þjónn jeg er orðinn, eftir þeirri ráðstöfun Guðs, 
sem mjer er á hendur falin yður viðvikjandi, að flytja 
26 fyllilega Guðs orð, leyndardóminn, sem hefir verið 
hulinn frá því að aldir og kynslóðir voru til, en nú 
#1 er opinberaður hans heilögu, er Guð vildi gjöra kunn- 
ugt, hvilikur er dýrðarrikdómur þessa leyndardóms 
meðal heiðingjanna, sem er Kristur í yður, von dýrð- 
28arinnar. Og hann boðum vjer, með því að vjer 
áminnum sjerhvern mann og fræðum sjerhvern mann 
með allri speki, til þess að vjer getum leitt hvern 
2 mann fram fullkominn í Kristi; og til þess erfiða jeg 
einnig, þar sem jeg er að berjast, eftir þeim mætti 
hans, sem með krafti verkar í mjer. 
2 Því jeg vil að þjer vitið, hversu mikilli baráttu 
jeg á í Íyrir yður og þá, sem eru í Laódikeu, 
og vegna allra þeirra, sem ekki hafa sjeð ásjónu 
2 mina í holdinu, til þess að hjörtu þeirra, sameinnð í 
kærleika, mættu uppörfast og þeir öðlast gjörvalla 
auðlegð fullrar vissu skilningsins, þekkinguna á leynd- 
3 ardómi Guðs, Kristi, sem allir fjársjóðir spekinnar 
%og þekkingarinnar. eru fólgnir í. Þetta segi jeg, til 
5 þess að enginn svíki yður með tælandi orðum; því 
að þótt jeg sje fjarlægur að holdinu, þá er jeg samt 
hjá yður að andanum, fagnandi, er jeg horfi á góða 
skipun yðar og festu trúar yðar á Krist. 
“ Eins og þjer því hafið meðtekið Krist Jesúm, Drott- 
Tin, svo skuluð þjer framganga í honum, rótfestir og 
bygðir upp á honum og staðfestir í trúnni, eins og 
yður hefir verið kent, skarandi fram úr í þakkar- 
8 gjörð. Gætið þess að enginn verði sá, er hertaki 


486 Kólossabrjefið 2,9—21. 


yður með veraldarvisku og hjegómavillu eftir manna- 
setningum, eftir stafrófi heimsins, en ekki eftir Kristi; 
"9 því að í honum býr öll fylling guðdómsins líkamlega, 
10 6g þjer eruð fyltir orðnir í honum, sem er höfuð 
1 allrar tignar og valds; sem þjer og eruð umskornir í 
með umskurn, sem ekki er af höndum gjörð, við það 
að afklæðast líkama holdsins, við umskurn Krists, með 
12 því að þjer voruð greftraðir með honum í skirninni og í 
henni voruð þjer einnig með honum uppvaktir fyrirtrúna 
18 á mátt Guðs, er uppvakti hann frá dauðum. Einnig 
yður, sem dauðir voruð Í afbrotunum og yfirhúð holds 
yðar, yður líifgaði Guð ásamt honum, með þvi að 
14 fyrirgefa oss öll afbrotin, er hann afmáði skulda- 
brjefið á móti oss með skipunum þess, það sem stóð 
í gegn oss, og hann tók það burt, er hann negldi 
15 það á krossinn. Hann fletti vopnum tignirnar og 
völdin, leiddi þau opinberlega fram til sýnis og hrós- 
aði sigri yfir þeim á honum. 
16 Látið þess vegna engan dæma yður fyrir mat eða 
drykk, eða það, sem snertir hátiðir, tunglkomur eða 
17 hvildardaga, sem er skuggi hins tilkomanda, en lik- 
18 aminn er Krists. Látið engan hafa af yður hnossið, 
þann er hefir mætur á auðmýkt og engladýrkun, 
sökkvandi sjer niður í sýnir sínar, þann er upp- 
19 hrokast ástæðulaust af hyggju holdsins og heldur sjer 
ekki við höfuðið, við hann, af hverjum allur líkam- 
inn, styrktur og samtengdur með taugum og bönd- 
um, vex vexti Guðs. 
a Ef þjer eruð dánir með Kristi frá stafrófi heims- 
ins, hvers vegna látið þjer þá, eins og þjer lifðuð í 
21 heiminum, leggja fyrir yður: >Snertu ekki, bragð- 


Kólossabrjefið 2,22—3,13. 487 


# aðu ekki, taktu ekki á?< — alt þetta er til að eyð- 
ast við það að vera notað — eftir boðorðum manna 
2 og lærdómum. Þetta hefir að sönnu orð á sjer fyrir 
speki, en er sjálfvalin dýrkun og auðmýkt og vægð- 
arleysi við líkamann, sem á engan heiður skilið, 
heldur er til að fullnægja holdinu. 
Fyrst þjer því eruð uppvaktir með Kristi, þá 
keppist eftir. því, sem er á hæðum, þar sem 
? Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsið um það, 
sem á hæðum er, en ekki um það, sém á jörðunni 
% er; því að þjer eruð dánir, og lif yðar er fólgið með 
t Kristi í Guði. Þegar Kristur, vort líf, opinberast, þá 
munuð þjer og ásamt “honum opinberast í dýrð. 
“ Deyðið því limina, sem við jörðina eru bundnir, 
hórdóm, saurlifnað, losta, vonda fýsn og ágirnd, sem 
%er skurðgoðadýrkun; fyrir þessa hluti kemur reiði 
TGuðs yfir börn óhlýðninnar, og í þeim framgenguð 
% þjer einnig áður fyrri, þegar þjer lifðuð í þeim. En 
nú skuluð þjer einnig afleggja það alt: reiði, bræði, 
vonsku, lastmæli, svívirðilegt tal af munni yðar. 
9 Ljúgið ekki hver að öðrum, þjer sem hafið afklæðst 
10 hinum gamla manni með gjörðum hans og íklæðst 
hinum nýja, sem endurnýjaður er til þekkingar, sam- 
1 kvæmt þess mynd, sem hann hefir skapað, þar sem 
ekki er griskur maður nje Gyðingur, umskurn nje 
yfirhúð, útlendingur, Skýti, þræll eða frjáls maður, 
heldur er Kristur alt og í öllum. 
ið Íklæðist því eins og Guðs útvaldir, heilagir og 
elskaðir, hjartgróinni meðaumkvun, góðvild, auðmýkt, 
4 hógværð, langlyndi, umberandi hver annan og fyrir- 
gefandi hver öðrum, ef einhver hefir sök á móti 


488 Kólossabrjefið 3,14—4,3. 


nokkrum; eins og Drottinn hefir fyrirgefið yður, svo 
1é skuluð þjer og gjöra. En iklæðist yfir alt þetta elsk- 
15 ynni, sem er band algjörleikans, og látið frið Krists 
ríkja í hjörtum yðar, sem þjer og eruð kallaðir til í 
16 einum líkama; og verið þakklátir. Látið orð Krists 
búa ríkulega hjá yður með allri speki, þannig að þjer 
fræðið og áminnið hver annan með sálmum, lof- 
söngvum og andlegum ljóðum, sætlega syngjandi Guði 
17 lof í hjörtum yðar. Og hvað sem þjer svo gjörið Í 
orði eða verki, þá gjörið alt í nafni Drottins Jesú, 
þakkandi Guði föður fyrir hann. 
A Þjer konur, gjörið yður undirgefnar mönnum 
1 yðar, eins og vera ber í Drotni. Þjer menn, elskið 
20 eiginkonur yðar og verið ekki beiskir við þær. Þjer 
börn, verið hlýðin foreldrum yðar í öllu, þvi að það 
#1 er velþóknanlegt í Drotni. Þjer feður, ertið ekki 
börn yðar, til þess að þau verði ekki ístöðulaus. 
32 þjer þrælar, verið hlýðnir í öllu drotnum yðar ettir 
holdinu, ekki með augnaþjónustu, eins og þeir, sem 
mönnum vilja þóknast, heldur í einfaldleik hjartans, 
28 og óttist Drottin. Hvað sem þjer gjörið, þá vinnið 
af alhuga eins og fyrir Drottin, en ekki fyrir menn, 
24 vitandi að þjer munuð af Drotni fá arfleifðina í end- 
35 yrgjald; þjer þjónið Drotni Kristi. Því að sá, sem 
rangt gjörir, skal fá gjöld fyrir það, sem hann gjörði 
4 rangt, og ekki er manngreinarálit. Þjer drotnar, 
veitið þrælunum það, sem rjett er og sannvjarnt, 
vitandi að þjer eigið og Drottin á himni. 
* Verið stöðugir í bæninni og árvakrir í henni 
8 með þakkargjörð, og biðjið jafnframt einnig fyrir 088, 


Kólossabrjefið 4,4—16. 489 


að Guð opni fyrir oss dyr orðsins, til að boða leynd- 
ardóm Krists, fyrir hvers sakir jeg og er nú bundinn, 
£ til þess að jeg megi auglýsa hann, eins og mjer ber 

ó að tala. Framgangið með speki gagnvart þeim, sem 

6 fyrir utan eru, og kaupið hinn hentuga tima. Ræða 
yðar sje ætið ljúfleg og salti krydduð, til þess að þjer 
vitið, hvernig þjer eigið að svara sjerhverjum. 

7 Alt um mína hagi mun Tykikus, hinn elskaði 
bróðir og trúi þjónn og samþjónn í Drotni, láta yður 

8 vita. Jeg sendi hann til yðar, einmitt til þess að 
þjer fáið að vita, hvernig oss líður, og til þess að 
9 hann huggi hjörtu yðar, ásamt Onesimusi, hinum trúa 
og elskaða bróður, sem er einn af yður; þeir munu 
láta yður vita alt, sem hjer gjörist. 

10 Yður heilsar Aristarkus, sambandingi minn, og 
Markús, frændi Barnabasar, sem þjer hafið fengið 
boðorð um — ef hann kemur til yðar, þá takið á 

1 móti honum — og Jesús, að viðurnefni Jústus; þeir 
eru af umskurninni og þeir einir eru samverkamenn 
mínir fyrir Guðs ríki, og hafa þeir verið mjer til 

12 huggunar. Yður heilsar Epafras, sem er einn af yð- 
ur, þjónn Krists Jesú, sem jafnan berst fyrir yður Í 
bænum sinum, til þess að þjer megið standa stöðugir, 

1 fyllkomnir og fullvissir í öllum vilja Guðs. Þvi 
að þann vitnisburð gef jeg honum, að hann hefir 
mikið erfiði fyrir yður og þeim, sem eru í Laódíkeu, 

1 gg þeim, sem eru í Hierapólis. Yður heilsar Lúkas, 

1 læknirinn elskaði, og Demas. Heilsið þjer bræðrunum 
í Laódíkeu og Nýmfasi og söfnuðinum, sem er í húsi 

16 þeirra. Og þegar búið er að lesa brjef þetta upp 
hjá yður, þá látið líka lesa það í söfnuði Laódikeu- 


490 Fyrra Þessaloníkubrjefið 1,1—6. 


17 manna, og lesið þjer og Laódikeubrjefið. Og segið 
Arkippusi: gættu þjónustunnar, sem þú hefir tekið 
við í Drotni, að þú veitir henni fullnustu. 

18 Kveðjan er skrifuð með minni, Páls, eigin hendi. 
Minnist fjötra minna. Náð sje með yður. 


Fyrra brjef Páls postula til 
Pessalonikumanna. 


Í Páll og Silvanus og Tímóteus til safnaðar Þessa- 
lonikumanna í Guði föður og Drotni Jesú Kristi. 
Náð sé með yður og friður. 

3 Vjer þökkum ávalt Guði fyrir yður alla, er vjer 

8 minnumst yðar í bænum vorum, þar eð vjer erum 
sifeldlega minnugir verks yðar í trúnni og erfiðis 
yðar í kærleikanum og stöðuglyndis yðar í voninni 
á Drottin vorn Jesúm Krist, fyrir augliti Guðs og 

á föður vors, og þekkjum, bræður, elskaðir af Guði, 

5 útvalningu yðar, því að fagnaðarboðskapur vor kom 
eigi til yðar í orðum einum, heldur einnig í krafti 
og í heilögum anda og með fullkominni sannfæringu, 
eins og þjer vitið, hvernig vjer komum fram hjá 

% yður, yðar vegna. Og þjer hafið gjörst eftirbreytend- 


Fyrra Þessalonikubrjefið 1,7—2,8. 491 


ur vorir og Drottins, er þjer meðtókuð orðið í mik- 
Tilli þrengingu með fögnuði heilags anda, svo að þjer 
eruð orðnir fyrirmynd öllum trúuðum í Makedóníu 
8 og í Akkeu, því að frá yður hefir orð Drottins hljóm- 
að, ekki einungis í Makedóniu og Akkeu, heldur er 
og trú yðar á Guð kunn orðin alstaðar, svo að vjer 
9 ekkert þurfum um það að tala; því að þeir segja 
sjálfir frá því um oss, hvílika komu vjer áttum til 
yðar og hvernig þjer sneruð yður til Guðs frá skurð- 
goðunum, til þess að þjóna lifandi og sönnum (Gruði, 
20 gs vænta sonar hans frá himnum, sem hann upp- 
vakti frá dauðum, Jesú, er frelsar oss frá hinni kom- 
andi reiði. 
2 Því að sjálfir vitið þjer, bræður, að koma vor 
NS til yðar hefir ekki orðið árangurslaus, heldur 
höfðum vjer, þótt vjer áður, eins og yður er 
kunnugt, hefðum þolað ilt, og mætt misþyrmingu í 
Filippí, djörfung í Guði vorum til að tala til yðar 
3 fagnaðarerindi Guðs í mikilli baráttu; því að áminn- 
ing vor er ekki sprottin af villu nje af óhreinum 
t hvötum nje fer fram með vjelum; en eins og vjer 
höfum verið metnir þess af Guði að vera trúað fyrir 
fagnaðarerindinu, þannig tölum vjer ekki eins og 
þeir, er þóknast vilja mönnum, heldur Guði, sem 
5 fannsakar hjörtu vor; þvi að hvorki viðhöfðum vjer 
nokkru sinni nein smjaðuryrði, eins og þjer vitið, 
nje ágirndar yfirhilmingu — Guð er þess vottur — 
€ nje leituðum vegsemdar af mönnum, hvorki af yður 
nje öðrum, þótt vjer hefðum getað beitt myndugleika, 
Tsem postular Krists, en vjer vorum mildir yðar á 
8 meðal. Eins og fóstra hjúkrar börnum sínum, þannig 


492 Fyrra Þessaloníkubrjefið 2,9—17. 


vorum vjer, af kærleiksþeli til yðar, fúsir til að miðla 
yður, ekki einungis fagnaðarerindi Guðs, heldur og 
voru eigin lífi, því að þjer voruð orðnir oss ást- 

9 fólgnir. Því að þjer mun:ð, bræður, eftir erfiði voru 
og striti; jafnframt því sem vjer unnum nótt og dag, 
til þess að vera ekki neinum yðar til þyngsla, prje- 

10 dikuðum vjer fyrir yður fagnaðarerindi Guðs. Þjer 
eruð vottar þess og Guð, hversu heilaglega, rjettvís- 
lega og ólastanlega vjer hegðuðum oss hjá yður, sem 

MH trúið, eins og þjer vitið, hvernig vjer ámintum og 
upphvöttum og grátbændum einn og sjerhvern yðar, 

18 eins og faðir börn sín, til þess að þjer skylduð fram- 
ganga eins og samboðið er Guði, er kallar yður til 
ríkis síns og dýrðar. 

Es Og þess vegna þökkum vjer líka Guði án afláts, 
því að þegar þjer veittuð viðtöku Guðs orði, er þjer 
heyrðuð af oss, meðtókuð þjer það ekki sem manna 
orð, heldur sem Guðs orð, — eins og það í sannleika 
er, — og sem líka sýnir sinn kraft í yður, sem trúið. 

„ * Því að þjer, bræður, hafið gjörst eftirbreytendur safn- 
aða Guðs, sem eru í Júdeu í Kristi Jesú; þvi að 
einnig þjer hafið þolað hið sama af yðar eigin lönd- 

15 um, sem þeir urðu að þola af Gyðingum, er bæði 
lífljetu Drottin Jesúm og spámennina, og hafa ofsótt. 
oss og eru (Guði eigi þóknanlegir og öllum mönnum 

16 mótstæðilegir, þar sem þeir varna oss að tala til 
heiðingjanna, til þess að þeir mættu verða hólpnir, 
til þess að fylla jafnan mæli synda sinna; en reiðin 
er komin yfir þá til fulls. 

Af En vjer, bræður, sem um stundarsakir höfum 
verið skildir frá yður að sýnilegum návistum, en 


Fyrra Þessalonikubrjefið 2,18—3,10. 498 


ekki að hjartanu, höfum gjört oss mikið far um að 
t8 fá að sjá auglit yðar, með mikilli eftirlöngun; þess 
vegna ætluðum vjer að koma til yðar, jeg, Páll, bæði 
einu sinni og tvisvar, en Satan hefir hamlað oss frá 
ti því. Því að hver er vor von eða vor gleði eða vor 
hrósunarkóróna? Eruð það ekki einmitt þjer, frammi 
20 fyrir Drotni vorum Jesú við tilkomu hans? Jú, 
þjer eruð vegsemd vor og gleði. 

3 Þegar vjer því þoldum ekki lengur við, rjeðum 
3 vjer af að verða einir eftir í Aþenu, og sendum 
Tímóteus, bróður vorn og þjón Guðs í fagnaðarerindi 
Krists, til að styrkja yður og áminna að því er snertir 
3trú yðar, að enginn láti bifast í þrengingum þessum, 
- því að sjálfir vitið þjer að til þessa erum vjer ákvarð- 
t aðir; því að þegar vjer vorum hjá yður, þá sögðum 
vjer yður fyrir, að vjer mundum verða að þola 
þrengingar, eins og lika kom fram og þjer vitið. 
%Er jeg þvi þoldi ekki lengur við, þá sendi jeg, til 
„að fá að vita um trú yðar, hvort freistarinn kynni 
að hafa freistað yðar og erfiði vort orðið til einkis. 
% En nú, er Tímóteus er kominn aftur til vor frá yður 
og hefir borið oss gleðifregn um trú yðar og kær- 
leika, og að þjer ávalt munið eftir oss með blýjum 
hug, og að yður langi til að sjá oss, eins og oss lika 
Ttil að sjá yður, þá erum vjer, bræður, sökum þessa 
huggaðir viðvíkjandi yður í allri neyð og þrengingu 
% vorri við trú yðar; því að nú lifum vjer, ef þjer 
* standið stöðugir í Drotni. Því að hverja þökk megn- 
um vjer að gjalda Guði fyrir yður, fyrir alla þá 
„gleði, er vjer gleðjumst með fyrir yðar skuld, frammi 
0 fyrir Guði vorum? Og vjer biðjum nótt og dag, heitt 


494 Fyrra Þessalonikubrjefið 3,11—4,10. 


og innilega, að vjer fáum að sjá auglit yðar og bæta 
úr því, sem trú yðar er áfátt. 
1 En sjálfur Guð og faðir vor og Drottinn vor 
12 Jesús greiði veg vorn til yðar, en Drottinn fylli yður 
og auðgi að kærleika hvern til annars og til allra, 
18 eins og vjer höfum hann til yðar, til þess að hann 
styrki hjörtu yðar og þau verði óaðfinnanleg í heilag- 
leika frammi fyrir Guði og föður vorum í tilkomu 
Drottins vors Jesú ásamt öllum hans heilögum. 
4. Að öðru leyti biðjum vjer yður því, bræður, og 
áminnum í Drotni Jesú, að eins og þjer hafið 
numið af oss, hvernig yður ber að framganga og 
þóknast Guði, svo sem þjer einnig framgangið, að 
? þjer takið enn þá meiri framförum; því að þjer vitið, 
hver boðorð vjer gáfum yður fyrir Drottin Jesúm; 
% því að þetta er vilji Guðs: helgun yðar, að þjer 
4 skulið halda yður frá frillulífi, að sjerhver yðar skuli 
láta sjer lærast að fá sjer sitt eigið ker, í heilagleika og 
5 heiðri, en ekki í girndarbruna, eins og heiðingjarnir, 
S er ekki þekkja Guð; að enginn veiti yfirgang eða 
hafi af bróður sinum í nokkru máli, því að Drottinn 
er hegnari alls þvilíks, eins og vjer höfum áður sagt 
7 yður og vitnað kröftuglega, því að ekki kallaði Guð 
8 oss til saurlifnaðar, heldur í helgun. Sá, sem þess 
vegna fyrirlitur þetta, fyrirlitur ekki mann, heldur 
Guð, sem gefur yður sinn heilaga anda. 
9 En ekki hafið þjer þess þörf, að jeg skrifi yður 
um bróðurkærleikann, því að sjálfir eruð þjer upp- 
10 fræddir af Guði til að elska hver annan, því að það 
gjörið þjer einnig við alla bræðurna, sem eru Í allri 
Makedóniu; en vjer áminnum yður, bræður, að taka 


Fyrra Þessaloníkubrjefið 4,11—5,6. 495 


ll enn meiri framförum og leita sæmdar í því að lifa. 
kyrlátu lífi, og stunda hver sitt starf, og vinna með 
13 höndum yðar, eins og vjer höfum boðið yður, til þess 
að þjer framgangið sómasamlega gagnvart þeim, sem 
fyrir utan eru, og sjeuð upp á engan komnir. 
18 Ekki viljum vjer, bræður, láta yður vera ókunn- 
ugt um þá, sem sofa, til þess að þjer sjeuð ekki 
4 hryggir eins og hinir, sem ekki hafa von. Því að ef 
vjer trúum því að Jesús sje dáinn og upprisinn, þá 
mun Guð sömuleiðis fyrir Jesúm, leiða ásamt honum 
1ð fram þá, sem sofnaðir eru; því það segjum vjer yður 
með orði Drottins, að vjer sem lifum og erum eftir 
við tilkomu Drottins, munum alls ekki fyrri verða en 
16 hinir sofnuðu; því að sjálfur Drottinn mun með kalli, 
með höfuðengils raust og með básúnu (Guðs, stiga 
niður af himni; og þeir, sem í Kristi eru dánir, munu 
1 fyrst upp rísa; síðan munum vjer, sem lifum, sem 
eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum 
til fundar við Drottin í loftinu; og siðan munum 
vjer vera með Drotni alla tíma. 
1 Huggið því hver annan með þessum orðum. 
En um tíma og tíðir hafið þjer, bræður, ekki 
* þörf á að yður sje skrifað, því að sjálfir vitið. 
þjer gjörla, að dagur Drottins kemur sem þjófur á. 
* nóttu. Þegar menn segja: „Friður og engin hættae, 
þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt 
yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan 
í komast. En þjer, bræður, eruð ekki í myrkri, 
svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjói- 
ður; því að allir eruð þjer synir ljóssins og synir 
dagsins. Vjer erum ekki næturinnar nje myrkursins; 


496 Fyrra Þessaloníkubrjefið 5,6-—24. 


6 vjer skulum þess vegna ekki sofa eins og hinir aðrir, 
7 heldur vökum og verum algáðir; því að þeir, sem 
sofa, sofa á nóttunni, og þeir, sem drekka, drekka á 
8 nóttunni. En vjer, sem heyrum deginum til, skulum 
vera algáðir, íklæddir brynju trúar og kærleika, og 
9 von hjálpræðisins sem hjálmi; því að ekki hefir Guð 
sett oss til reiði, heldur til að öðlast sáluhjálp fyrir 
10 Drottin vorn Jesúm Krist, sem dó fyrir oss, til þess 
að hvort sem vjer vökum eða sofum, þá mættum 
11 vjer lifa ásamt honum. Áminnið því hver annan og 
13 yppbyggið hver annan, eins og þjer og gjörið. En 
vjer biðjum yður, bræður, að sýna viðurkenningu 
þeim, sem erfiða meðal yðar og veita yður forstöðu Í 
18 Drotni og áminna yður, og að hafa þá í sjerlega 
miklum metum í kærleika fyrir verk þeirra. Lifið í 
14 friði yðar á milli. En vjer áminnum yður, bræður: 
Vandið um við þá, sem Óóreglusamir eru, huggið 
ístöðulitla, takið að yður þá, sem óstyrkir eru, verið 
16 Janglyndir við alla. Gætið þess að enginn gjaldi 
neinum ilt með illu, en keppið ávalt eftir hinu góða, 
i6 bæði hver við annan og við alla. Verið ætið glaðir. 
á Biðjið án afláts. Gjörið þakkir í öllu, því að það 
1o €r Vilji Guðs yður viðvíkjandi í Kristi Jesú. Slökkvið 
a0 ekki andann. Fyrirlítið ekki spádóma. Prófið alt; 
s1 haldið því, sem gott er. Haldið yður frá sjerhverri 
23 mynd hins illa. 
28 En sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega, 
og gjörvallur andi yðar, sál og líkami varðveitist 
24 ólastanlega í tilkomu Drottins vors Jesú Krists. Trúr 
er sá, er yður kallar, og hann mun og koma þessu 
til leiðar. 


Síðara Þessalonikubrjefið 1,1—5. 497 


35 Bræður, biðjið fyrir oss! 

að Heilsið öllum bræðrunum með heilögum kossi. 

#7 Jeg særi yður við Drottin, að þjer látið lesa brjef 
þetta upp fyrir öllum bræðrunum. 

23 Náðin Drottins vors Jesú Krists sje með yður. 


síðara brjef Páls postula til 
Þessaloníkumanna. 


a 


1 Páll og Silvanus og Tímóteus til safnaðar 
Þessalonikumanna í Guði föður vorum og 
Drotni Jesú Kristi. 

3 Náð sje með yður og friður frá Guði föður og 
Drotni Jesú Kristi. 

% Skylt er oss, bræður, að þakka ætið Guði fyrir 
yður eins og maklegt er; því að trú yðar eykst 
stórum og kærleiki sjerhvers yðar allra, hvers til 

4 annars, fer vaxandi, svo að vjer Sjálfir hrósum oss 
af yður í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði yðar og trú í 

öllum ofsóknum yðar og þrengingum þeim, er þjer 

3 þolið, og er þetta augljóst merki um hinn rjettláta 
dóm Guðs, til þess að þjer skulið verða álitnir mak- 
legir guðsríkis, sem þjer nú einnig liðið ilt fyrir, 

32 


498 Síðara Þessalonikubrjefið 1,6—2,5. 


6 svo sannarlega sem það er rjett hjá Guði að endur- 
gjalda þeim þrengingu, sem að yður þrengja, en yð- 
7 ur, sem þrenging líðið, hvild með oss, þegar Drottinn 
Jesús opinberast af himni með englum máttar sins 
8í logandi eldi og lætur hegningu koma yfir þá, sem 
ekki þekkja Guð, og yfir þá, sem ekki hlýða fagn- 
9 aðarerindi Drottins vors Jesú, því að þeir munu sæta 
hegningu, eilifri glötun, fjarri augliti Drottins og fjarri 
10 dýrð máttar hans, þá er hann kemur til að sýna sig 
dýrðlegan í sinum heilögu og dásamlegan í öllum, 
sem trúað hafa á þeim degi; því að vitnisburði vor- 
1 um fyrir yður hefir verið trúað. Í þeim tilgangi 
biðjum vjer og alla tíma fyrir yður, að Guð vor áliti 
yður maklega köllunarinnar og fullkomni kröftuglega 
hvers konar velþóknun á því, sem gott er, og verk trúar- 
B innar, svo að nafn Drottins vors Jesú verði dýrðlegt 
í yður og þjer í honum eftir náð Guðs vors og Drott- 
ins Jesú Krists. 
2 En vjer biðjum yður, bræður, að því er snertir 
tilkomu Drottins vors Jesú Krists og samsöfnun 
2 vora til hans, að þjer ekki sjeuð fljótir á að láta 
hræða yður eða trufla, hvorki af nokkrum anda nje 
við orð eða brjef, sem væri það frá oss, eins og dag- 
Sur Drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan 
villa yður á nokkurn hátt; því að ekki kemur hann, 
nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar 
4 birtist, sonur glötunarinnar, hann sem setur sig á 
móti og rís gegn öllu því, sem kallast Guð eða helg- 
ur dómur, svo að hann sest í Guðs musteri og kemur 
5 fram eins og hann væri Guð. Minnist þjer ekki þess, 
að jeg sagði yður þetta, meðan jeg enn þá var hjá 


Síðara Þessalonikubrjefið 2,6—17. 499 


8 yður? Og nú, þjer vitið, hvað aftrar honum, til þess 
Tað hann opinberist á sínum tíma. Því að leyndar. 
dómur lögleysisins er þegar starfandi, einungis að 
8 þeim, sem nú aftrar, verði burtu rýmt. Og þá mun 
hinn löglausi opinberast — og honum mun Drottinn 
Jesús tortíma með anda munns sins og að engu 
9 gjöra við opinberun tilkomu sinnar —, en koma hans 
er fyrir framkvæmd Satans, með alls konar krafti 
10 og táknum og undrum lyginnar, og með alls konar 
vjelum ranglætisins fyrir þá, sem glatast, af því að 
þeir veittu ekki viðtöku kærleikanum til sannleikans, 
1 að þeir mættu verða hólpnir. Og þess vegna sendir 
Guð þeim megna villu, til þess að þeir trúi lyginni, 
12 til þess að allir þeir verði sakfeldir, sem ekki hafa 
trúað sannleikanum, en hafa haft velþóknum á rang- 
lætinu. 

18 En skylt er oss, að þakka ávalt Guði fyrir yður, 
bræður, elskaðir af Drotni, að Guð hefir frá upphafi 
útvalið yður til frelsunar í helgun andans og trú á 

4 sannleikann, og til þess kallaði hann yður fyrir 
fagnaðarboðskap vorn, að þjer skylduð öðlast dýrð 

16 Drottins vors Jesú Krists. Bræður, standið því stöð- 
ugir og haldið fast við þá lærdóma, er yður hafa 
verið kendir, hvort sem það er munnlega eða með 
brjefi frá oss. 

in En sjálfur Drottinn vor Jesús Kristur og Guð 
faðir vor, sem elskaði oss og gaf oss Í náð eilífa 

1 huggun og góða von, huggi hjörtu yðar og styrki Í 
sjerhverju góðu verki og orði. 

32? 


500 Síðara Þessalonikubrjefið 3,1—14. 


Að öðru leyti, bræður, biðjið fyrir oss, að orð 
Drottins megi hafa framgang og vegsamast eins 

2 og hjá yður, og að vjer mættum frelsast frá spiltum 
% og vondum mönnum; því að ekki er trúin allra; en 
trúr er Drottinn, og hann mun styrkja yður og 
4 vernda fyrir hinu vonda. — En vjer höfum það 
traust til yðar í Drotni, að þjer bæði gjörið og munið 
5 gjöra það, sem vjer leggjum fyrir. En Drottinn leiði 
hjörtu yðar til kærleika Guðs og þolgæðis Krists. 
En vjer bjóðum yður, bræður, í nafni Drottins 
vors Jesú Krists, að þjer sneiðið yður hjá hverjum 
þeim bróður, er framgengur óreglulega og ekki eftir 
7 þeim lærdómi, sem þeir hafa numið af oss. Því að 
sjálfir vitið þjer, hvernig á að breyta eftir oss, þvi 
að ekki hegðuðum vjer oss óreglulega hjá yður, 

8 neyttum ekki heldur brauðs hjá neinum fyrir ekkert, 
heldur unnum vjer með erfiði og striti nótt og dag, 
til þess að vera ekki neinum yðar til þyngsla. 
Ekki af því að vjer ekki höfum rjett til þess, 
heldur til þess að vjer gæfum yður sjálfa oss sem 
10 fyrirmynd, til að breyta eftir oss. Því var og það, 
að þegar vjer vorum hjá yður, buðum vjer yður: 
Ef einhver vill ekki vinna, þá skal hann ekki fá að 
1 eta. En vjer heyrum, að nokkrir meðal yðar fram- 
gangi óreglulega, sem ekkert vinna, heldur gefa sig 
Halla við því, sem þeim kemur eigi við. Slíkum 
mönnum bjóðum vjer og áminnum þá í Drotni Jesú 
Kristi, að vinna kyrlátlega og eta sitt eigið brauð. 
8 En þjer, bræður, þreytist ekki gott að gjöra. 
M En ef einhver hlýðir ekki orðum vorum í Vbrjefi 
þessu, þá merkið yður þann mann, að hafa ekkert 


6 


Fyrra Timóteusarbrjefið 1,1—5. 504 


samfjelag við hann, til þess að hann blygðist sin; 
en álitið hann þó ekki sem óvin, heldur áminnið 
hann sem bróður. 


# En sjálfur Drottinn friðarins gefi yður friðinn, 
ætið á allan hátt. Drottinn sje með yður öllum. 
sf Kveðjan er með minni, Páls, eigin hendi, og það 


18 er merki á hverju brjefi. Þannig skrifa jeg. Náðin 
Drottins vors Jesú Krists sje með yður öllum. 


Fyrra brjef Páls postula til 
Timóteusar. 


——..—.—.—2 


1 Páll postuli Krists Jesú, að boði Guðs frelsara 

2 vors og Krists Jesú, vonar vorrar, til Tímóteusar, 
skilgetins sonar í trú. 

Náð, miskunn og friður frá Guði föður og Kristi 
Jesú Drotni vorum. 

8 Svo sem jeg hvatti þig að halda kyrru fyrir Í 
Efesus, er jeg var á förum til Makedóniu, til þess að 
þú skyldir bjóða sumum mönnum að fara ekki með 

4 annarlegar kenningar, og gefa sig ekki við æfintýr- 
um og endalausum ættartölum, er fremur efla þrætur 

5 en Guðs ráðstöfun, sem felst í trú. — En markmið 


502 Fyrra Timóteusarbrjefið 1,6—17. 


skipunarinnar er kærleikur af hreinu hjarta, góðri 
6 samvisku og hræsnislausri trú; frá þessu eru sumir 
7 viknir og hafa snúið sjer til hjegómamáls; vilja þeir 
vera lögmálskennendur, þó að hvorki skilji þeir hvað 
þeir segja, nje hvað það er sem þeir eru að stað- 
8 hæfa. En vjer vitum að lögmálið er gott, noti mað- 
9 ur það löglega, og viti það að lögmálið er ekki ætl- 
að rjettlátum manni, heldur lögleysingjum og þver- 
brotnum, óguðlegum og syndurum, vanheilögum og 
óhreinum, föðurmorðingjum og móðurmorðingjum, 
10 manndrápurum, frillulifismönnum, mannhórum, manna- 
þjófum, lygurum, meinsærismönnum, og hvað sem 
það er nú annað, sem gagnstætt er hinni heilnæmu 
1 kenningu, samkvæmt fagnaðarerindinu um dýrð hins 
sæla Guðs, sem mjer var trúað fyrir. 
18 Jeg þakka honum, sem mig styrkan gjörði, Kristi 
Jesú Drotni vorum, fyrir það að hann áleit mig 
ið trúan, er hann fól mjer þjónustu, mjer, sem fyrrum 
var lastmælandi, ofsóknari og smánari; en mjer var 
miskunnað, sökum þess að jeg gjörði það óvitandi í 
14 vantrú.  Ög náðin Drottins vors varð stórmikil með 
l5 trúnni og kærleikanum í Kristi Jesú. Það orð er 
satt, og í alla staði þess vert að við því sje tekið, 
að Kristur Jesús kom í heiminn, til að frelsa synd- 
16 yoa menn, og er jeg þeirra fremstur; en fyrir þá 
sök var mjer miskunnað, að Kristur Jesús skyldi 
sýna á mjer, sem var fremstur, gjörvalt langlyndi 
sitt, þeim til dæmis, er á hann munu trúa til eilifs 
17 lífs. En konungi aldanna, ókrenkilegum, ósýnilegum, 
einum Guði sje heiður og dýrð um aldir alda. Amen. 


Fyrra Timóteusarbrjefið 1,18—2,12. 503 


"8 Þessa skipun legg jeg fyrir þig, son minn Timó- 
teus, samkvæmt þeim spádómsorðum, sem áður voru 
yfir þjer töluð, að þú berjist þeim samkvæmt hinni 

19 sóðu baráttu, hafandi trú og góða samvisku, sem 
nokkrir hafa frá sjer varpað og liðið skipbrot á trú 

20 sinni; í tölu þeirra manna eru þeir Hýmeneus og 
Alexander, sem jeg hefi selt Satan á vald, til þess að 
hirtingin kenni þeim að láta af lastmælum. 

2 Fyrst af. öllu áminni jeg þá um, að fram fari 
ákall, bænir, fyrirbænir og þakkargjörðir fyrir 

2 öllum mönnum, fyrir konungum og öllum þeim sem 
hátt eru settir, til þess að vjer lifum friðsamlegu og 

% rólegu lifi í allri guðhræðslu og siðprýði. Þetta er 

é gott og þóknanlegt fyrir frelsara vorum Guði, sem 
vill, að allir menn verði hólpnir og komist til þekk- 

ingar á sannleikanum; þvi að einn er Guð, einn er og 

é meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn 
Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnargjalds 

7fyrir alla; til vitnisburðar á sinum tíma. Til að boða 
hann er jeg settur prjedikari og postuli — jeg tala 


sannleika, lýg ekki — kennari heiðingja í trú og 
- sannleika. 
Jeg vil þá að karlmenn biðjist hvervetna fyrir, 


upplyftandi heilögum höndum, án reiði og þrætu; 
9 sömuleiðis að konur skrýði sig sæmilegum búningi, 
með blygð og hóglæti, ekki með hárfljettum og gulli, 
10 eða perlum eða dýrindisskarti, heldur með góð- 
um verkum, eins og konun, sæmir, er játast undir 
11 oyðhræðslu. Konan á að læra í kyrþey, í allri 
12 undirgefni; en ekki leyfi jeg konu að kenna eða 
taka sjer vald yfir manninum, heldur á hún að vera 


504 Fyrra Tímóteusarbrjefið 2,13—3,13. 


18 kyrlát, þvi að Adam var fyrst myndaður, síðan Eva; 
H og Adam ljet ekki tælast, en konan ljet að fullu 
1ð tælast og gjörðist brotleg; en hún mun fyrir barn- 
getnaðinn hólpin verða; ef þær standa stöðugar í 
trú og kærleika og helgun, samfara hóglæti. 
3 Það orð er satt, að sækist einhver eftir 
biskupsstarfi, þá girnist hann fagurt hlutverk. 
2 Biskup á því að vera óaðfinnanlegur, einnar konu 
eiginmaður, bindindissamur, hóglátur, háttprúður, 
9 gestrisinn, góður fræðari; ekki drykkjumaður, ekki 
áflogamaður, heldur gæfur; ekki deilugjarn, ekki fje- 
í gjarn; maður sem veitir góða forstöðu heimili sínu, 
og heldur börnum sinum í hlýðni með allri siðprýði; 
5 — en sje einhver sá, sem ekki hefir vit á að veita 
heimili sínu forstöðu, hvernig má hann umsjón veita 
6 söfnuði Guðs? — ekki nýr í trúnni, til þess að hann 
ofmetnist eigi og verði fyrir áfellisdómi rógberans. 
1 En hann á lika að hafa góðan orðstir hjá þeim, sem 
standa fyrir utan, til þess að hann verði eigi fyrir 
Sálasi og lendi í tálsnöru rógberans. Svo eiga og 
djáknar að vera siðprúðir, ekki tvítyngdir, ekki of- 
9 drykkjumenn, ekki sólgnir í svívirðilegan gróða, og 
skulu þeir varðveita leyndardóm trúarinnar í hreinni 
10 samvisku. Einnig þessir menn sjeu fyrst reyndir, 
síðan inni þeir djáknastarf af hendi, ef þeir eru 
1 óaðfinnanlegir. Svo eiga og konur að vera siðprúð- 
12 ar, ekki rógberar, bindindissamar, trúar í öllu. Djákn- 
ar sjeu einnar konu eiginmenn, og hafi góða stjórn á 
börnum sinum og heimilum; því að þeir, sem vel 
hafa staðið í djáknastöðu, koma sjer vel í veg og 
afla sjer mikillar djörfungar í trúnni á Krist Jesúm. 


Fyrra Tímóteusarbrjefið 3,14—4,10. 505" 


14 Þetta rita jeg þjer, þó að jeg voni að koma 
15 bráðum til þín, til þess að þú skulir vita, ef mjer 
seinkar, hvernig á að haga sjer í Guðs húsi, sem er 
söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sann- 
16 Jeikans. Og svo sem vjer játum, er leyndardómur 
guðhræðslunnar mikill: Hann sem opinberaðist í 
holdi, var rjettlættur í anda; birtist englum, boðaður 
hjá heiðingjum; var trúað í heimi, var hafinn upp í 

dýrð. 
4. En andinn segir berlega, að á síðari tímum 
muni sumir ganga af trúnni, er gefa sig að 

2 villu-öndum og  anda-lærdómum, fyrir yfirdrep- 
skap lygimælenda, sem brennimerktir eru á sinni 

Seigin samvisku; þeir er meina hjúskap og bjóða 
mönnum að bindast þeirrar fæðu, er Guð hefir skap- 
að til þess að við henni sje tekið með þakkargjörð 

4 af trúuðum mönnum, er þekkja sannleikann; þvi að 
öll skepna Guðs er góð, og engu ber frá sjer að 

5 kasta, sje það þegið með þakkargjörð; þvi að það 
helgast af orði Guðs og bæn. 

Með þvi að brýna þetta fyrir bræðrunum munt. 
þú verða góður þjónn Krists Jesú, er þú elst við orð 
trúarinnar og góðu kenningarinnar, sem þú hefir 

Tfylgt. En hafna þú vanheilögum kerlinga-æfintýr- 

Sum, og æf sjálfan þig til guðhræðslu, því að likam- 
leg æfing er til lítils nýt, en guðhræðslan er til allra 
hluta nytsamleg og hefir fyrirheit bæði fyrir þetta 

9 líf og hið komanda. Það orð er satt og í alla staði 

10 þess vert að við því sje tekið. Því að til þess leggj- 
um vjer á oss erfiði og þreytum strið; því að vjer 
höfum fest von vora á lifanda Guði, sem er frelsari 


506 Fyrra Timóteusarbrjefið 4,11 —5,10. 


1 allra manna, einkum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn 
13 það. Lát engan líta smáum augum á æsku þina, en 
ver þú fyrirmynd trúaðra, í orði, í hegðun, í kær- 
18 leika, í trú, í hreinleika. Ver þú, þangað til jeg 
kem, kostgæfur við upplesturinn, áminninguna og 
1 kenninguna. Vanræktu ekki náðargjöfina þína, sem 
var gefin þjer, samfara spádómsorðum með handa- 
15 vfirlagning öldunganna. Stunda þetta, ver allur í 
þessu, til þess að framför þin sje öllum augljós. 
16 Haf gát á sjálfum þjer og kenningunni; ver þú stöð- 
ugur við þetta; því að er þú gjörir það, munt þú 
bæði gjöra sjálfan þig hólpinn og áheyrendur þína. 
5 Ávíta þú ekki aldraðan mann harðlega, heldur 
“ áminn hann sem föður; yngri menn sem bræð- 
ur; aldraðar konur sem mæður; ungar konur sem 
3 systur, í öllum hreinleika. Heiðra ekkjur, sem í 
4 raun og veru eru ekkjur; en ef einhver ekkja á börn 
eða barnabörn, þá læri þau fyrst og fremst að sýna 
rækt sínu eigin heimili og endurgjalda foreldrum 
sinum, því að það er þóknanlegt fyrir augliti Guðs. 
5 Sú semeriraun og veru ekkja og er orðin munaðar- 
laus, hefir fest von sina á Guði, og er stöðug í ákalli 
8 og bænum nótt og dag, en hin bilifa er dauð, þó að 
7 hún lifi.  Bjóð þú einnig þetta, til þess að þær sjeu 
8 óaðfinnanlegar. En ef einhver sjer eigi fyrir sinum, 
sjerstaklega heimilismönnum, þá hefir hann afneitað 
9 trúnni og er verri en vantrúaður. Ekkja sje tekin á skrá, 
sú Sem orðin er fullra sextíu ára, hefir verið eins manns 
10 kona, og er lofsamlega kunn að góðum verkum; sú er hef- 
ir börn fóstrað, sú er hefir verið gestrisin, sú er hefir þveg- 
ið fætur heilagra, sú er hefir hjálpað bágstöddum, sú er 


Fyrra Timóteusarbrjefið 5,11— 24. 507 


t! hefir lagt stund á hvert gott verk. En hafna þú 
ungum ekkjum, því að þegar þær í gjálifi afrækja 
1 Krist, vilja þær giftast; þær eru sekar um það, að 
hafa brugðið trúnaði sinum hinum fyrri. Og jafn- 
framt temja þær sjer iðjuleysi, rápandi hús úr húsi; 
1560 ekki einungis iðjulausar, heldur einnig málugar 
4t 6g hlutsamar, og tala það sem eigi ber að tala. Jeg 
vil því að ungar ekkjur giftist, ali börn, stjórni heimili 
og gefi mótstöðumanninum ekkert tilefni til illmælis; 
15 því að nokkrar hafa þegar horfið frá til fylgis við 
1 Satan. Ef nokkur trúuð kona á fvrir ekkjum að 
sjá, þá fulltingi hún þeim, og eigi hafi söfnuðurinn 
þyngsli af, til þess að hann geti veitt hjálpina þeim, 
sem ekkjur eru í raun og veru. 
Ed. Öldungar þeir, sem veita góða forstöðu, sjeu 
hafðir í tvöföldum metum, allra helst þeir sem erfiða 
18 í orðinu og í kenslu; því að ritningin segir: Þú skalt 
ekki múlbinda uxann, er hann þreskir, og verður er 
19 verkamaðurinn launa sinna. Tak þú ekki við kæru 
20 segn öldungi, nema tveir eða þrir vottar beri; ávita 
brotlega í viðurvist allra, til þess að hinir megi og 
# hafa ótta. Jeg særi þig fyrir augliti Guðs og Krists 
Jesú og hinna útvöldu engla, að þú gætir þessa án 
22 nokkurs fordóms og gjörir ekkert af vilfylgi. Eigi 
skalt þú fljótráðið leggja hendur yfir nokkurn mann; 
tak þú eigi heldur þátt í annara syndum, varðveit 
2 sjálfan þig hreinan. — Vert þú ekki lengur að drekka 
vatn, heldur skalt þú neyta litils eins af vini vegna 
magans og veikinda þinna, sem eru svo tið. —- 
4 Svndirnar hjá sumum mönnum eru í augum uppi, og 
eru komnar á undan, þegar dæma skal; en hjá sum- 


ö08 Fyrra Timóteusarbrjefið 5,25—6,10. 


2 um koma þær líka á eftir. Á sama hátt eru og til 
góð verk, sem strax eru augljós, og þau sem öðru- 
vísi er ástatt með, geta ekki dulist. 

8 Allir þeir, sem eru ánauðugir þrælar, skulu 
halda húsbændur sina alls heiðurs maklega, til 
þess að eigi verði lastmælt nafni Guðs og kenning- 

2 unni. En þeir, sem trúaða húsbændur eiga, skulu 
ekki lítilsvirða þá vegna þess að þeir eru bræður, 
heldur þjóni þvi betur sem þeir eru trúaðir og elsk- 
aðir, sem góða starfsins verða aðnjótandi. Kenn þú 
þetta og áminn um það. 

8 Ef einhver fer með annarlegar kenningar og 
fylgir ekki hinum heilnæmu orðum Drottins vors. 
Jesú Krists og kenningunni, sem samkvæm er guð- 
hræðslu, þá hefir hann ofmetnast, þó að hann viti 

£ ekki neitt; en hann er Sótttekinn af þrætum og orða- 
stælum, sem af fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondar 

5 hugsanir, þjark og þras hugspiltra manna, sem 
sneyddir eru sannleikanum, en skoða guðhræðsluna. 
S sem gróðaveg. Já, guðhræðslan samfara nægjusemi 


Ter mikill gróðavegur, — því að ekkert höfum vjer 
inn í heiminn flutt, ekki getum vjer heldur 
S flutt neitt út þaðan; — en ef vjer höfum fæði og 


9 klæði, þá látum oss það nægja. En þeir sem ríkir 
vilja verða, falla í freistni og snöru og margar óvit- 
urlegar fýsnir og skaðlegar, er sökkva mönnunum 

19 niður í tortíming og glötun, því að fjegirndin er rót 
alls þess sem ilt er; við þá fikn hafa nokkrir vilst. 
frá trúnni og hafa stungið sjálfa sig mörgum harm- 
kvælum. 


Fyrra Timóteusarbrjefið 6,11—21. 509 


n En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, en stunda 
rjettlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglyndi og 
13 hógværð. Berstu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú 
eilífa lifið, sem þú varst kallaður til og játaðir góðu 
18 játningunni í viðurvist margra votta. Jeg býð þjer 
fyrir augliti Guðs, sem veitir öllu líf, og Krists Jesú, 
er gjörði góðu játninguna frammi fyrir Pontiusi Pila- 
14 tugi, að þú gætir boðorðsins lýtalaust og óaðfinnan- 
lega alt til opinberunar Drottins vors Jesú Krists, 
15 sem hinn sæli og eini alvaldur mun á sínum tíma 
birtast láta, konungur konunganna og drottinn drotn- 
té anna, hann sem einn hefir ódauðleika, sem býr í 
ljósi, er enginn fær til komist, sem enginn maður 
leit nje litið getur, honum sje heiður og eilífur mátt- 
ur. Amen. 
7 Bjóð rikismönnum þessarar aldar að hugsa ekki 
hátt nje treysta fallvaltleik auðsins, heldur Guði, 
18 sem lætur oss alt rikulega í tje til nautnar; bjóð 
þeim að gjöra gott, að þeir sjeu ríkir af góðum verk- 
19 um, sjeu örlátir, fúsir að miðla öðrum, safni handa 
sjálfum sjer í fjársjóðu góðri undirstöðu til hins ókomna, 
til þess að þeir höndli hið sanna lif. 

Þú Tímóteus, varðveit það sem þjer er trúað 
fyrir, og forðast hinar vanheilögu hjegómaræður og 
21 mótsagnir hinnar rangnefndu þekkingar, sem nokkrir 

hafa játast undir og orðið frávillingar í trúnni. 
Náð sje með yður. 


20 


Síðara brjef Páls postula til 
Timóteusar. 


1 Páll postuli Krists Jesú, að vilja Guðs, sam- 
kvæmt fyrirheitinu um lífið í Kristi Jesú, til 
Timóteusar, elskaðs sonar. 


s Náð, miskunn og friður frá Guði föður og Kristi 
Jesú Drotni vorum. 
% Þakkir gjöri jeg Guði, sem jeg þjóna, eins og 


forfeður mínir, með hreinni samvisku; svo sem jeg 
4 án afláts minnist þín í bænum minum; og þrái jeg 
nótt og dag að sjá þig, minnugur tára þinna — til 
5 þess að jeg fyllist gleði; — er jeg rifja upp fyrir 
mjer hina hræsnislausu trú hjá þjer, er fyrst bjó í 
Lóis ömmu þinni og Evnike móður þinni, og jeg er 
6 sannfærður um að líka býr í þjer. Fyrir þá sök 
minni jeg þig á, að glæða hjá þjer þá náðargjöf 
Guðs, sem í þjer býr fyrir yfirlagning handa minna; 
1 því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur 
8 anda máttar og kærleiks og stillingar. Fyrirverð 
þig því ekki fyrir vitnisburðinn um Drottin vorn, 
nje fyrir mig, bandingja hans, heldur skalt þú ilt 
þola ásamt með fagnaðarerindinu, eftir mætti Guðs, 
9 sem oss hefir frelsað og kallað heilagri köllun, ekki 
eftir verkum vorum, heldur eftir eigin fyrirhugun og 
náð, sem oss var gefin í Kristi Jesú frá eilífum tím- 
10 um, en hefir nú birst við opinberun frelsara vors 
Krists Jesú, sem dauðann afmáði, en leiddi í ljós líf 
MH og ódauðleika með fagnaðarerindinu. Til að boða 


Síðara Tíimóteusarbrjefið 1,192—2,8. öls 


það er jeg settur prjedikari og postuli og kennari; 
1 fyrir þá sök líð jeg og þetta, en eigi fyrirverð jeg 
mig, því að jeg veit á hvern jeg hefi fest traust mitt, og jeg 
er sannfærður um, að hann er þess megnugur að 
varðveita það, sem mjer er trúað fyrir, til þess dags. 
BB Halt þú dæmi heilnæmu orðanna, sem þú heyrðir 
mig flytja, í trúnni og í kærleikanum í Kristi Jesú. 
14 Varðveittu það hið góða, sem þjer er trúað fyrir, 
fyrir heilagan anda sem í oss býr. 
15 Þú veist þetta, að allir Asíumenn sneru við mjer 
bakinu, í þeirra flokki eru þeir Fýgelus og Hermo- 
1 genes. Drottinn veiti miskunn heimili Ónesifórusar, 
þvi að oft hresti hann mig, og fyrirvarð sig ekki 
' fyrir fjötur minn; heldur ljet hann sjer ant um að 
leita mín, þegar hann var kominn til Róm, og fann 
8 mig; — gefi Drottinn honum miskunn að finna hjá. 
Drotni á þeim degi. — Og þú þekkir manna best, 
hve mikla þjónustu hann inti af hendi í Efesus. 
2 Styrkst þú þá, son minn, í náðinni í Kristi 
Jesú, og það sem þú heyrðir mig tala í margra. 
votta viðurvist, það skalt þú fá í hendur trúum 
mönnum, sem verða færir um líka að kenna öðrum. 
öþú skalt og að þínu leyti ilt þola, eins og góður 
í hermaður Krists Jesú. Til þess að þóknast þeim, sem 
hann hefir á mála tekið, bendlar enginn hermaður 
S sig við atvinnu-störf; svo er og ef einhver fer að 
keppa í leikum, þá verður hann ekki krýndur, nema 
8 hann keppi löglega. Bóndinn, sem erfiðar, á fyrstur 
Tað fá sinn hlut af ávöxtunum. Tak eftir því sem jeg 
segi; því að Drottinn mun gefa þjer skilning á öllu. 
S Minst þú Jesú Krists, hans sem reis upp frá dauðum, 


512 Síðara Timóteusarbrjefið 2,9—21. 


9 af sæði Davíðs, samkvæmt fagnaðarerindi mínu. Og 
við það lið jeg ilt, og það enda að vera í fjötrum, 
eins og illvirki; en orð Guðs verður ekki fjötrað. 

10 Fyrir því þoli jeg alt sakir hinna útvöldu, til þess 
að þeir einnig hljóti hjálpræðið í Kristi Jesú ásamt 

11 eilífri dýrð. Það orð er satt: Því að ef vjer höfum 
dáið með honum, þá munum vjer og lifa með hon- 

12 ym; ef vjer stöndum stöðugir, þá munum vjer og 
með honum ríkja; ef vjer afneitum honum, þá mun 

18 hann og afneita oss; ef vjer erum ótrúir, þá verður 
hann samt trúr; því að ekki getur hann afneitað 
sjálfum sjer. 

14 Minn á þetta, særandi þá fyrir augliti Drottins, 
að eiga ekki í orðastælum, til einskis gagns, áheyr- 

15 endunum til falls. Legg kapp á að sýna sjálfan þig 
fullreyndan fyrir Guði, verkamann, er ekki þarf að 
skammast sín, sem fer rjett með orð sannleikans. 

16 En forðast þú hinar vanheilögu hjegómaræður, þvi 

17 að þeim skilar lengra áfram í guðleysi, og lærdómur 
þeirra etur um sig eins og helbruni. Í tölu þeirra 

18 eru þeir Hýmeneus og Filetus. Þeir hinir sömu hafa 
orðið frávillingar í sannleikanum, þar sem þeir segja 
upprisuna þegar um garð gengna, og umhverfa trú 

19 sumra manna. En Guðs styrki grundvöllur stendur, 
hafandi þetta innsigli: Drottinn þekkir sína, og: 
Hver sá sem nefnir nafn Drottins, haldi sjer frá 

20 ranglæti. En á stóru heimili eru ekki einungis gull- 
ker og silfurker, heldur og trjeker og leirker, og sum 

21 eru til heiðurs og sum eru til vanheiðurs. Fái nú 
einhver sig hreinan gjört af þessum, mun hann verða 
ker til heiðurs, helgað ker og hagfelt húsbóndanum, 


Síðara Timóteusarbrjefið 2,22--3,10. 513 


22 hæfilegt til sjerhvers góðs verks. En flý þú æskunn- 
ar girndir, en stunda rjettlæti, trú, kærleika og frið 
28 við þá, sem ákalla Drottin af hreinu hjarta. En 
hafna þú heimskulegum og óskynsamlegum þrætum, 
#4 vitandi að þær leiða af sjer ófrið; en þjónn Drottins 
á ekki að eiga í ófriði, heldur á hann að vera ljúfur 
25 við alla, góður fræðari, þolinn í þrautum, hógvær- 
lega agandi þá, er skipast í móti, ef Guð kynni að 
26 „efa þeim iðrun til þekkingar á sannleikanum, og 
þeir gætu endurvitkast úr snöru djöfulsins, hremdir 
af honum til að gjöra hans vilja. | 
3 En vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum 
ð munu koma örðugar tíðir, því að mennirnir 
munu verða sjergóðir, fjegjarnir, .raupsamir, hroka- 
fullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklát- 
ðir, vanheilagir, kærleikslausir, óhaldinorðir, rógber- 
andi, bindindislausir, grimmir, ekki elskandi það sem 
4 gott er, sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, 
5 elskandi munaðarlifið meira en Guð, og hafa á sjer 
yfirskin guðhræðslunnar, en afneita krafti hennar. 
S Og snú þjer burt frá slíkum; því að úr hóp þessara 
eru mennirnir, sem smeygja sjer inn í húsin og ná 
á band sitt kvennsniftum, sem syndum eru hlaðnar 
7 og leiðast af margvíslegum fýsnum, sem eru alt af 
að læra og geta aldrei komist til þekkingar á sann- 
Sleikanum. Eins og þeir Jannes og Jambres stóðu í 
gegn Móse, þannig standa og þessir menn í gegn 
sannleikanum; eru þeir menn hugspiltir og illa reynd- 
Yir í trúnni; en þeim mun ekki verða ágengt, því að 
heimska þeirra mun verða hverjum manni augljós, 
10 eins og heimska hinna líka varð. En þú hefir breytt 
33 


öl4 Síðara Tímóteusarbrjefið 3,11—4,7. 


eftir mjer í kenningu, hegðun, ásetningi, trú, lang- 
1 lyndi, kærleika, þolgæði, í ofsóknum og þjáningum, 
slíkum sem fyrir mig komu í Antíokkíu, í Íkóníum 
og í Lýstra; — slíkar ofsóknir sem jeg þoldi — og 
12 Drottinn frelsaði mig úr þeim öllum. Já, allir, sem 
lifa vilja guðrækilega í Kristi Jesú, munu ofsóttir 
18 verða. En vondir menn og svikarar munu magnast 
í vonskunni, villandi aðra og villuráfandi sjálfir. 
4 En halt þú stöðuglega við það, sem þú hefir numið 
og hefir fest trú á, þar eð þú veist af hverjum þú 
15 hefir numið það; og þar eð þú frá blautu barnsbeini 
þekkir heilagar ritningar, sem geta veitt þjer speki 
16 tj) sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Sjerhver 
ritning, sem innblásin er af Guði, er og nytsöm til 
fræðslu, til umvöndunar, til leiðrjettingar, til ment- 
1 unar í rjettlæti, til þess að guðsmaðurinn sje algjör, 
hæfur gjör til sjerhvers góðs verks. 
4. Jeg særi þig fyrir augliti Guðs og Krists Jesú, 
sem dæma mun lifendur og dauða, og við opin- 
2 berun hans og konungsríki hans: Prjedika þú orðið, 
gef þig að því í tima, í ótíma; vanda um, ávita, 
3 áminn með öllu langlyndi og fræðslu. Því að þann 
tima mun að bera, er menn þola ekki hina heilnæmu 
kenningu, heldur kitlar þá á eyrunum og þeir hópa 
£ að sjer kennurum eftir eigin fýsnum sinum; og þeir 
munu Snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum, og 
5 snúa Sjer að æfintýrum. En ver þú algáður í öllu, 
6 þol ilt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Því 
að það er nú svo komið að mjer er fórnfært, og 
7 tíminn er kominn að jeg taki mig upp. Jeg hefi 


Síðara Timóteusarbrjefið 4,8—0. | 515 


barist góðu baráttunni, hefi fullnað skeiðið, hefi varð- 
8 veitt trúna. Að öðru leyti er mjer geymd kóróna 
rjettlætisins, sem Drottinn mun gefa mjer á þeim 
degi, hann hinn rjettláti dómari; en ekki einungis 
mjer, heldur og öllum, sem elskað hafa opinberun 
hans. 
Gjör þjer far um að koma sem fyrst til mín; 
10 því að Demas hefir yfirgefið mig, af því að hann 
elskaði þennan heim, og er hann farinn til Þessa- 
lóniku; Kreskes er farinn til Galatiu og Titus til 
1 Dalmatíu; Lúkas er einn hjá mjer. Tak þú Markús 
og lát hann koma með þjer, því að hann er mjer 
1 þarfur til þjónustu. En Týkíkus hefi jeg sent til 
18 Efesus. Fær þú mjer, þegar þú kemur, möttulinn, 
sem jeg skildi eftir í Tróas hjá Karpusi, og bækurn- 
4 gr, einkanlega skinnbækurnar. Alexander kopar- 
smiður gjörði mjer margt ilt; Drottinn mun gjalda 
15 honum eftir verkum hans. Gæt þín líka fyrir hon- 
um, því að mjög stóð hann í gegn orðum vorum. 
19Í fyrstu málsvörn minni kom enginn mjer til að- 
stoðar, heldur yfirgáfu mig allir; verði þeim það 
1 ekki tilreiknað. En Drottinn stóð með mjer og 
veitti mjer kraft, til þess að jeg yrði til að fullra 
prjedikunina, og allir heiðingjarnir fengju að heyra. 
0g jeg varð frelsaður úr gini ljónsins. Drottinn 
mun frelsa mig frá öllu illu verki, og mig hólpinn 
leiða inn í ríkið sitt hið himneska. Honum sje dýrð 
um aldir alda. Amen. 
ia Heilsa þú Prisku og Akvílasi og heimili Onesi- 
20 fórusar. Erastus varð eftir í Korintu, en Trófimus 
33* 


516 Títusarbrjefið 1,1—1. 


#1 gkjldi jeg eftir sjúkan í Miletus. Gjör þjer far um að 
koma fyrir vetur. Evbúlus sendir þjer kveðju og 
Púdes og Línus og Kládia og allir bræðurnir. 

2 Drottinn sje með þinum anda. Náð sje með yður. 


Brjef Páls postula til 
Títusar. 


A 


| Páll þjónn Guðs, en postuli Jesú Krists, samkvæmt 

trú Guðs útvaldra og þekking sannleikans, sem 

2 er í samhljóðan við guðhræðslu, í von um eilift lif, 
sem Guð, sá er ekki lýgur, hefir heitið frá eilifum 

8 tíðum, en opinberaði á sinum tímum orð sitt í 
prjedikun, sem mjer er trúað fyrir eftir skipun Guðs 

í frelsara vors, til Titusar, skilgetins sonar samkvæmt 
„sameiginlegri trú. 

Náð og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, 
frelsara vorum. 

5 Þess vegna ljet jeg þig eftir í Krit, til þess að 
þú færðir í lag það sem ógjört var og skipaðir öld- 
unga í hverri borg, svo sem jeg lagði fyrir þig: 

S þann einn, sem er óaðfinnanlegur, einnar konu eigin- 
maður, á trúuð börn, sem eigi eru sökuð um andvara- 

7 leysi eða þrjósku. Því að biskup á að vera óað- 


Titusarbrjefið 1,8—2,3. öl7T 


finnanlegur, eins og ráðsmaður Guðs, ekki sjálfbirg- 
ingur, ekki reiðigjarn, ekki drykkjumaður, ekki á- 

8 flogamaður, ekki sólginn í svivirðilegan gróða; held- 
ur gestrisinn, gott elskandi, hóglátur, rjettlátur, heil- 

9 agur, bindindissamur; maður fastheldinn við hið sanna 
orð samkvæmt kenningunni, til þess að hann sje fær 
um bæði að áminna með hinni heilnæmu kenningu, 
og að hrekja þá sem móti mæla. 

10 Því að margir eru þverbrotnir og fara með 
hjegómamál og leiða í villu, allra helst eru það um- 
skurnarmennirnir, og verður að stinga upp Í þá; 

lí það eru mennirnir, sem kollvarpa heilum heimilum, 
er þeir kenna það sem eigi á að kenna, fyrir svi- 

1? virðilegs gróða sakir. Einhver af þeim, eigin spá- 
maður þeirra, hefir svo að orði komist: Kritarmenn 
eru Síljúgandi, óarga dýr og letimagar. Þessi vitnis- 

1 burður er sannur. Fyrir þá sök skalt þú vanda 
harðlega um við þá, til þess að þeir verði heilbrigð- 

ir í trúnni, og gefi sig ekki að Gyðinga-æfintýrum 
og boðum manna, sem fráhverfir eru sannleikanum. 

15 Allir hlutir eru hreinum hreinir, en flekkuðum og 
vantrúuðum er ekkert hreint, heldur er bæði hugur 

18 þeirra flekkaður og samviska. Þeir segjast svo sem 
þekkja Guð, en afneita honum með verkunum; eru 
þeir viðbjóðslegir og óhlýðnir og óhæfir til hvers 
góðs verks. 

2 En tala þú það, sem sæmir hinni heilnæmu 

ð kenningu, að aldraðir menn sjeu bindindissam- 
ir, siðprúðir, hóglátir, heilbrigðir í trúnni, kærleikan- 

8 um og þolgæðinu; svo eiga og aldraðar konur að 
vera virðulegar í háttalagi sinu, ekki rógberar og 


518 Titusarbrjefið 2,4—3,2. 


4 ekki heldur í ánauð ofdrykkjunnar; heldur kenni gott 
frá sjer, til þess að þær laði hinar ungu til að elska 
5 menn sína, elska börn sín, vera hóglátar, skirlifar, 
heimilisræknar, góðlátar, eiginmönnum sinum undir- 
gefnar, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt. 
6 Svo skalt þú og áminna hina yngri menn að vera 
1 hóglátir, og sýn þig sjálfan í öllum greinum sem 
fyrirmynd góðra verka, sýn í kenningunni grandvar- 
8 leik og virðuleik; far þú með heilnæmt orð, óákær- 
anlegt, til þess að andstæðingurinn fyrirverði sig, 
9 þegar hann hefir ekkert ilt um oss að segja. Áminn 
þræla, að þeir sjeu undirgefnir húsbændum sinum og 
10 í öllu geðþekkir, ekki svörulir, ekki hnuplsamir, 
heldur skulu þeir auðsýna hvers konar góða trú- 
mensku, til þess að þeir prýði kenningu Guðs frels- 
1 ara vors í öllum greinum. Því að náð Guðs hefir 
1 opinberast sáluhjálpleg öllum mönnum, og kennir 
hún oss að afneita óguðleik og veraldlegum girndum, 
og lifa hóglátlega, rjettvíslega og guðrækilega í 
18 heimi þessum; bíðandi hinnar sælu vonar og dýrðar- 
opinberunar hins mikla Guðs og frelsara vors Jesú 
14 Krists, sem gaf sjálfan sig fyrir oss, til þess að 
hann leysti oss frá öllu ranglæti, og hreinsaði 
sjálfum sjer til handa eignarlýð, kostgæfinn til 
góðra verka. 
1ð Tala þú þetta og áminn, og vanda um með full- 
um myndugleika. Lát engan lítilsvirða þig. 
3 Minn þá á að vera undirgefnir höfðingjum og 
yfirvöldum, vera hlýðnir, vera reiðubúnir til 
2? sjerhvers góðs verks; lastmæla engum, vera ódeilu- 


Titusarbrjefið 3,3—14. 519 


gjarnir, vera Sanngjarnir, sýna hvers konar hógværð 

3 við alla menn; því að vjer vorum og fyrrum óskyn- 
samir, óhlýðnir, villuráfandi, í ánauð margs konar 
fýsna og lostasemda, ólum aldur vorn í ilsku og 

£ öfund, andstyggilegir, hatandi hver annan; en er 
gæska Guð frelsara vors og elska hans til mannanna 

5 birtist, þá frelsaði hann oss, ekki vegna rjettlætis- 
verkanna, sem vjer höfðum unnið, heldur samkvæmt 
miskunn sinni fyrir laug endurfæðingar og endur- 
6 nýjungar heilags anda, sem hann úthelti yfir oss 
7 ríkulega fyrir Jesúm Krist frelsara vorn, til þess að 
vjer, rjettlættir fyrir náð hans, yrðum í voninni 
8 erfingjar eilifs lifs. Það orð er satt, og á þetta vil 
jeg að þú leggir alla áherslu, til þess að þeir, sem 
fest hafa trú á Guð, láti sjer umhugað um að stunda 
góð verk. Þetta er gott og mönnunum nytsamlegt. 

9 En forðast þú heimskulegar þrætur og ættartölur 
og deilur og lögmálsstælur, því að þær eru gagns- 

10 lausar og hjegómlegar. Þrætumanni skalt þú sneiða 
hjá, er þú hefir einu sinni og tvisvar ámint hann; 

"1 með því að þú veist að slíkur maður er rangsnúinn 
og syndgar; hann er sjálfdæmdur. 

FR Þegar jeg sendi Artemas til þin eða Týkikus, 
þá gjör þjer far um að koma til min í Nikópðlis, 
þvi þar hefi jeg ásett mjer að hafa vetrarvist. 

1 Greið sem best för þeirra Senasar lögvitrings 

14 gg  Apollós, til þess að þá bresti ekkert. En 
vorir menn eiga og að læra að stunda góð verk 
til nauðsynja-þarfa, til þess að þeir sjeu ekki 
ávaxtarlausir. 


520 Filemonsbrjefið 1— 8. 


15 Allir, sem hjá mjer eru, senda þjer kveðju. 
Heilsa þeim, sem oss elska í trú. 
Náð sje með yður öllum. 


Brjef Páls postula til 
Filemons. 


Páll, bandingi Krists Jesú, og bróðirinn Timó- 

teus til okkar elskaða Filemons og samverkamanns 

2 okkar, og til Appíu systur okkar, og til Arkippusar 
samherja okkar, og til safnaðarins í húsi þínu. 

; Náð sje með yður og friður frá Guði föður vor- 
um og Drotni Jesú Kristi. 

? Guði minum gjöri jeg ávalt þakkir, er jeg minn- 

5 ist þin í bænum minum, — er jeg heyri um kærleika 
þinn og trúna, sem þú hefir til Drottins Jesú og til 

8 allra hinna heilögu, — að samfjelag trúar þinnar 
verði mikilvirkt fyrir Krist í þekking alls hins góða, 

7"sem með yður býr. Því að jeg hlaut mikla gleði og 
huggun af kærleika þínum, þar eð þú, bróðir, hefir 
endurnært hjörtu hinnu heilögu. 

; Þvi er það, að þótt jeg hafi fulla djörfung að 
bjóða þjer það sem vera ber, þá fer jeg þó heldur 


Fílemonsbrjefið 9—22. ö2t 


9 bónarveg vegna kærleika þins, þar sem jeg er eins 
og jeg er, hann Páll gamli, og nú líka bandingi 
10 Krists Jesú; jeg bið þig þá fyrir barnið mitt, sem 
l jeg hefi getið í fjötrum minum, hann Ónesímus, sem 
áður var þjer óþarfur, en er nú þarfur bæði þjer og 
1 mjer; einmitt hann sendi jeg nú til þin aftur, og er 
18 hann hjartað í brjósti mjer. Feginn vildi jeg hafa 
haldið honum hjá mjer, til þess að hann í þinn stað 
veitti mjer þjónustu í fjötrum fagnaðarerindisins; 
14 en án þíns samþykkis vildi jeg ekkert gjöra, til þess 
að velgjörningur þinn skyldi ekki koma eins og af 
15 nauðung, heldur af fúsum vilja. Þvi að vísast hefir 
hann þess vegna um stundarsakir skilist við þig, 
til þess að þú siðan skyldir eiliflega halda honum, 
16 ekki lengur eins og þræli, heldur þræli fremri, eins 
og elskuðum bróður, mjög kærum mjer, en hve 
1 miklu fremur þó þjer, bæði í holdi og í Drotni. Ef 
þú nú telur mig fjelagsbróður þinn, þá tak á móti 
18 honum, eins og væri jeg það sjálfur. En hafi hann 
eitthvað gjört á hluta þinn, eða sje hann í skuld 
1 við þig, þá fær þú mjer það til reiknings. Jeg, 
Páll, rita með eigin hendi: Jeg mun gjalda — að 
jeg ekki nefni við þig, að þú enda ert í skuld 
20 við mig um sjálfan þig. Já, bróðir, unn mjer 
gagns af þjer í Drotni, endurnær hjarta mitt í 
%1 Kristi. Í fullu trausti til hlýðni þinnar rita jeg til 
þin, og veit að þú munt enda gjöra fram yfir það 
2 sem jeg mælist til. En hafðu líka til gestaherbergi 
handa mjer, því að jeg vona, að jeg vegna bæna 
yðar muni verða gefinn yður. 


522 Hebreabrjefið 1,1—T7. 


38 Epafras, sambandingi minn í Kristi Jesú, sendir 

24 þjer kveðju, og Markús, Aristarkus, Demas og Lúkas, 
samverkamenn mínir. 

25 Náðin Drottins vors Jesú Krists sje með anda 
yðar. Amen. 


Brjefið til Hebrea, 


1 Eftir að Guð forðum hafði oftsinnis talað til 
feðranna og með mörgu móti fyrir munn spá- 
mannanna, hefir hann ílok þessara daga til vor talað 
2? fyrir soninn, sem hann setti erfingja allra hluta, fyrir 
3 hvern hann og hefir gjört heimana. Hann sem er 
ljómi dýrðar hans og imynd veru hans, og ber alt 
með orði máttar sins; hann settist, er hann hafði 
hreinsun gjört syndanna, til hægri handar hátigninni 
4 á hæðum, og er orðinn englunum þeim mun meiri, 
sem hann hefir að erfðum tekið ágætara nafn en 
5 þeir. Því við hvern af englunum hefir hann nokkru 
sinni sagt: Þú ert sonur mínn, í dag hefi jeg getið 
Þig! Og í annan stað: Jeg vi vera honum faðir, 
8 og hann mun vera mjer sonur! Ög er hann aftur 
leiðir hinn frumgetna inn í heimsbygðina, segir 
hann: Ög allir englar Guðs skulu tilbiðja hann. 
TÖg um englana segir hann: Hann sem gjörir engla 


Hebreabrjefið 1,8 -2,7. | 523 


8 sína vinda og þjóna sína eldsloga. En um soninn: 
Hásæti þitt, ó Guð, er um aldir alda, og sproti rjett- 
9 vísinnar er sproti ríkis þíns. Þú hefir elskað rjett- 
læti og hatað ranglæti; fyrir því hefir Guð, þinn 
Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir þína jafn 
1ölingja. Og: Þú, Drottinn, hefir í upphafi grundvallað 
11 jörðina, og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir munu 
farast, en þú stendur, og allir munu þeir fyrnast sem 
Ge fat. Ög þú munt þá saman vefja eins og blæju, eins 
og fat, og þeir munu umbreytast, en þú ert hinn sami, 
i8og þín ár munu ekki þrotna. En við hvern af 
englunum hefir hann nokkru sinni sagt: Set þig 
mjer til hægri handar, uns jeg gjört óvini þína að 
14 fótaskör þinni. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir 
andar, útsendir í þeirra þarfir, sem hjálprevðið eiga 
að erfa? 
2 Þess vegna ber oss að gefa því enn betur gaum, 
er vjer höfum heyrt, svo að eigi berumst vjer 
2 afleiðis. Því að hafi orðið, af englum talað, reynst 
stöðugt, og hver yfirtroðsla og óhlýðni hlotið rjettlátt 
3 endurgjald, hvernig fáum vjer þá undan komist, ef 
vjer vanrækjum slíkt hjálpræði, sem flutt var að upp- 
hafi af Drotni, og var staðfest fyrir oss af þeim, er 
4 heyrðu, er Guð jafnframt bar vitni með þeim, bæði 
með táknum og undrum og margs konar krafta- 
verkum og útbýtingu heilags anda að vild sinni? 
“ Því ekki lagði hann undir engla hinn komandi 
$ heim, sem vjer tölum um. En einhversstaðar vitn- 
aði maður segjandi: Hvað er maðurinn, að þú minn- 
st hans? Eða mannsins sonur, að þú vitjar hans? 
7 Litlu einu hefir þú gjört hann englunum lægri. Þú 


524 Hebreabrjefið 2,8—17. 


hefir krýnt hann dýrð og heiðri. Og þú hefir skipað 
hann yfir verk handa þinna Alla hluti hefir þú 
lagt undir fætur hans. Því að með því að leggja 
alla hluti undir hann, þá hefir hann ekkert það eftir 
skilið, er ekki sje undir hann lagt. En nú sjáum 
vjer ekki enn þá, að allir hlutir sjeu undir hann 
9 lagðir. En hann, sem litlu einu var gjörður englun- 
um lægri, það er að segja Jesús, hann sjáum vjer 
vegna þjáningar dauðans krýndan dýrð og heiðri, til 
þess að hann af Guðs náð skyldi dauðann smakka 
10 fyrir alla. Því að það hæfði honum, vegna hvers 
allir hlutir eru, og fyrir hvern allir hlutir eru, er 
hann leiddi marga syni til dýrðar, að fullkomna höf- 
1 und hjálpræðis þeirra með þjáningum. Því að bæði 
sá sem helgar, og þeir sem helgaðir verða, eru allir 
af einum; fyrir þá sök telur hann sjer eigi vanvirðu 
1 að kalla þá bræður, segjandi: Jeg mun kunnugt 
gjöra nafn þitt bræðrum mínum, jeg mun syngja þjer 
18 lof mitt í söfnuðinum. Og í annan stað: Jeg mun 
halda áfram að treysta á hann. Og enn fremur: 
14 Sjá, jeg og börnin, er Guð gaf mjer. Þar sem nú 
börnin eiga hlut í holdi og blóði, þá hefir hann og 
Sjálfur fengið hlutdeild í þvi mjög svo á sama hátt, 
til þess að hann fyrir dauðann gæti að engu gjört 
þann sem hefir mátt dauðans, það er að segja djöful- 
ÍS inn, og frelsað alla þá, sem af ótta fyrir dauðanum 
16 voru undir þrælkun seldir alla sína æfi. Þvi að víst 
er um það, að ekki tekur hann að sjer englana, en 
17 hann tekur að sjer sæði Abrahams. Því var það að 
hann í öllum greinum átti að verða líkur bræðrunum, 
til þess að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti 


Hebreabrjefið 2,18—3,14. ö25 


prestur í þjónustu fyrir Guði, til þess að friðþægja 
18 fyrir syndir lýðsins. Því að með því að hann hefir 
liðið, þar sem hans sjálfs var freistað, er hann fær 
um að fulltingja þeim, er verða fyrir freistingu. 
3 Bræður heilagir! Þjer skuluð þess vegna, sem 
hluttakar himneskrar köllunar, gela gætur að 
2 postula og æðsta presti játningar vorrar, Jesú, sem 
trúr var þeim, er hann skipaði, eins og Móse var það 
3 líka í öllu hans húsi. Því að þessi er álitinn verður 
þeim mun meiri dýrðar en Móse, sem sá, er húsið 
4 gjörði, hefir meiri dýrð en húsið sjálft; því að sjerhvert 
hús er gjört af einhverjum, en Guð er sá sem alt 
5 hefir gjört. Og Móse var að sönnu trúr í öllu hans 
húsi, eins og þjónn, til vitnisburðar um það sem átti 
é að verða talað; en Kristur eins og sonur yfir húsi 
hans, og hans hús erum vjer, ef vjer höldum fastri 
djörfunginni og hrósun vonarinnar alt til enda. 
# Því er það eins og heilagur andi segir: /dag, ef 
þjer heyrið raust hans, þá forherðið ekki hjörtu yðar, 
8 eins og í beiskjunni á degi freistingarinnar á eyði- 
9 mörkinni; þar sem feður yðar freistuðu mín í fullri 
raun, og verkin mín fengu þeir að sjá í fjörutíu ár. 
10 Fyrir því var jeg gramur kynslóð þessari og sagði: 
Óaflátanlega villast þeir í hjörtum sínum. En þeir 
ti þektu ekki vegu mína. Svo sem jeg sór í bræði 
minni: Eigi skulu þeir inn ganga til hvíldar míinn- 
13 gp, Gefið gætur, bræður, að eigi kunni að vera hjá 
einhverjum yðar vont vantrúar hjarta, að hann falli 
18 frá lifanda Guði. Heldur áminnið sjálfa yður einn 
og sjerhvern dag, á meðan enn heitir: í dag, til þess 
4 að enginn yðar forherðist af táli syndarinnar. Því 


526 Hebreabrjefið 3,15—4,7. 


að vjer erum orðnir hluttakar Krists, svo framarlega 
sem vjer höldum föstu alt til enda trausti voru, eins 
15 og það var að upphafi. Þar sem sagt er: Í dag, ef 
þjer heyrið raust hans, þá forherðið ekki hjörtu yðar 
168 eins og í beiskjunni. Því að hverjir voru þeir, sem 
heyrt höfðu, og ollu þó beiskju? Voru það ekki ein- 
mitt allir þeir, sem út höfðu farið af Egiptalandi 
17 fyrir tilstilli Móse? Og hverjum var hann gramur í 
fjörutíu ár? Var það ekki þeim sem syndgað höfðu, 
18 hverra hræ hrundu niður á eyðimörkinni? Og hverj- 
um Sór hann, að eigi skyldu þeir ganga inn til hvild- 
ar hans, nema hinum vantrúuðu? Og vjer sjáum að 
sakir vantrúar fengu þeir eigi gengið inn. 
4 Þar sem nú er eftir látið fyrirheit um það að 
ganga inn til hvíldar hans, þá vörumst grand- 
varlega að svo kunni að fara, að nokkur yðar virð- 
2 ist dragast aftur úr; því að fagnaðarerindið var oss 
boðað eigi síður en þeim; en orðið, sem þeir heyrðu, 
kom þeim eigi að haldi, vegna þess að það sam- 
8 blandaðist ekki trúnni hjá heyrendunum. Því að 
vjer, sem trú höfum tekið, göngum inn til hvíldar- 
innar eins og hann hefir sagt: Svo sem jeg sór í 
bræði minni: Eigi skulu þeir ganga inn til hvíldar 
minnar; enda þótt verkin væru fullgjör frá grund- 
t völlun heims. Því að einhverstaðar hefir hann svo 
að orði kveðið um hinn sjöunda dag: Úg Guð hvíld- 
Búist hinn sjöunda dag eftir öll verk sín. Og enn á 
þessum stað: Eigi skulu þeir ganga inn til hvíldar 
8 minnar. Þar sem nú enn stendur til boða, að nokkr- 
ir gangi inn til hennar, og þeir, er fagnaðarerindið 
"var fyr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni, þá 


Hebreabrjefið 4,8—5,1. ö2T 


ákveður hann aftur dag einn, segjandi hjá Davið, 
eftir svo langan tíma: Í dag, svo sem fyr hefir sagt 
verið; í dag, ef þjer heyrið raust hans, þá forherðið 
8 ekki hjörtu yðar. Því að hefði Jósúa leitt þá til 
hvíldar, þá mundi hann ekki síðar meir hafa talað 
9 um annan dag. Enn stendur þá til boða sabbatshvild 
10 fyrir lýð Guðs. Því að sá, sem gengið hefir inn til 
hvildar hans, hefir og sjálfur tekið sjer hvild eftir 
l verk sín, eins og Guð hvildist eftir sín verk. Kost- 
um því kapps um að ganga inn til þessarar hvildar,. 
til þess að enginn falli á sama dæmi óhlýðninnar. 
12 Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara 
hverju tvíeggjuðu sverði, og smýgur inn í instu 
fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar, og er 
vel fallið til að dæma um hugsanir og hugrenningar 
2 hjartans. Ög engin skepna er honum hulin, en 
alt er bert og öndvert augum hans, sem hjer 
er um að ræða. 
Er vjer þá höfum mikinn æðsta prest, sem farið 
hefir í gegnum himnana, Jesúm Guðs son, þá höld- 
Í um fast við játninguna. Því að ekki höfum vjer 
þann æðsta prest, er eigi geti sjeð aumur á veik- 
leika vorum, heldur þann, sem freistað var á allan 
1 hátt eins og vor, án syndar. Göngum því með 
djörfung að hásæti náðarinnar, til þess að vijer 
öðlumst miskunn og hljótum náð til hjálpar á hag- 
kvæmum tíma. 
5 Því að svo er um hvern æðsta prest, að þar 
sem hann er úr flokki manna tekinn, þá er 
hann settur fyrir menn, til þjónustu fyrir Guði, til 
þess að bera fram bæði gáfur og fórnir fyrir syndir, 


528 Hebreabrjefið 5,2—14. 


2og getur hann verið mildur við fáfróða og villu- 
ráfandi, þar sem hann sjálfur er veikleika vafinn. 
8 Og sökum þess á hann að bera fram syndafórn, eigi 
4 síður fyrir sjálfan sig en fyrir lýðinn. Og ekki tekur 
nokkur sjer sjálfum þennan heiður, heldur er hann kall- 
5 aður af Guði, engu síður en Aron. Svo var það og 
um Krist, að ekki tók hann sjálfum sjer þá dýrð að 
gjörast æðsti prestur, heldur sá er við hann sagði: 
6 Sonur mínn ert þú, í dag hefi jeg getið þig. Eins 
og hann líka segir á öðrum stað: Þú ert prestur 
7 að eilífu að hætti Melkísedeks. Hann sem á dögum 
holds sins bar fram með sárum kveinstöfum og tára- 
föllum bænir og auðmjúk andvörp fyrir þann, sem 
megnaði að frelsa hann frá dauða, og fekk þá bæn- 
8 heyrslu, að leysast úr angist sinni. Og þótt hann 
sonur væri, lærði hann samt hlýðni af því, sem hann 
9 leið. Og er hann var fullkomnaður, gjörðist hann 
öllum þeim, er honum hlýða, höfundur eilifs hjálp- 
10 ræðis, af Guði nefndur æðsti prestur að hætti Melki- 
sedeks. 
11 Um þetta höfum vjer langt mál að segja og tor- 
18 skilið, af því að þjer hafið gjörst heyrnarsljóir. Þvi 
þó að þjer tímans vegna ættuð að vera kennarar, þá 
hafið þjer þess enn þörf að einhver kenni yður byrj- 
unar-stafróf boða Guðs; og svo er komið fyrir yður, 
að þjer hafið þörf á mjólk, en ekki megnri fæðu. 
1 En hver sem er við mjólkina, hann er óreyndur í 
14 rjettlætis orði, því að hann er barn. En megna 
fæðan er fyrir fullorðna, þar sem leiknin hefir tamið 
skilvitunum að greina gott frá illu. 


Hebreabrjefið 6,1—-13. 629 


6 Fyrir því skulum vjer sleppa byrjunar-atriðun- 
um í Kristi og sækja fram til fullkomnunarinn- 
ar, og förum ekki aftur að leggja grundvöll iðrunar 

3 frá dauðum verkum og trúar á Guð, —kenningar-grund- 
völl, um skirnir, handayfirlagningar, upprisu dauðra og 

3 eilifs dóms. Og þetta munum vjer gjöra ef Guð lofar. 

t Þvi að það er ómögulegt, að þeir sem eitt sinn eru 
orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, 

% og hafa orðið hluttakar heilags anda, og hafa smakk- 
að Guðs góða orð og krafta komandi aldar, og hafa 

% síðan fallið frá; — það er ómögulegt að endurnýja 
þá til iðrunar, þar sem þeir með sjálfum sjer kross- 

7 festa Guðs son af nýju og smána hann; þvi að jörð 
sú, er drukkið hefir í sig regnið, sem á hana fellur 
hvað eftir annað, og ber gróður til gagns fyrir þá, 
sem hún og er yrkt fyrir, fær blessun frá Guði; 

8 en beri hún þyrna og þistla, er hún ónýt, yfir henni 
vofir bölvun, og hennar biður að lokum að verða 
brend. 

9 En hvað yður snertir, þjer elskaðir, þá erum 
vjer sannfærðir um það sem vel fer og hjálpsamlegt 

10 er, þó að vjer mælum svo, þvi að ekki er Guð rang- 
látur, að hann gleymi verki yðar og kærleikanum, 
sem þjer auðsýnduð nafni hans, er þjer veittuð hin- 

MH um heilögu þjónustu og veitið enn. Og vjer óskum 
að sjerhver yðar sýni af sjer sömu ástundan, til þess 

B að vonin fullkomnist alt til enda; til þess að þjer 
verðið ekki sljóir, heldur eftirbreytendur þeirra, sem 
vegna trúar og stöðuglyndis erfa fyrirheitin. 

2 Því var það, að þegar Guð gaf Abraham fyrir- 
heitið, þá sór hann við sjálfan sig, þar sem hann 

34 


530 Hebreabrjefið 6,14—7,5. 


14 hafði við engan æðri að sverja, og sagði: Sannlega 
mun jeg blessandi blessa þig og margfaldandi marg- 
15 falda þig. Og með þeim hætti öðlaðist hann fyrir- 
heitið, er hann hafði beðið þess með stöðuglyndi. 
16 Því að menn sverja eið við þann sem æðri er, og 
eiðurinn er fyrir þá endir alls andmælis til staðfest- 
I! ingar. Með því nú að Guð vildi sýna erfingjum 
fyrirheitisins enn ríkulegar, hve ráð sitt væri órask- 
18 anlegt, þá lagði hann enda eið við, til þess að tvent 
væri það til óraskanlegt — þar sem ómáttulegt var 
að Guð færi með lygi —, er ljeti oss, þá er undan 
hafa komist, fá örugt traust, til þess að höndla sælu- 
19 vonina, sem oss er geymd, sem vjer höfum eins og 
20 akkeri sálarinnar, traust og örugt. Og það nær alla 
leið inn fyrir fortjaldið, þangað sem Jesús gekk inn, 
hann sem er fyrirrennarinn, oss til heilla, orðinn 
æðsti prestur að eilifu, að hætti Melkísedeks. 
7 Því að Melkísedek þessi, Salem-konungur, 
prestur Guðs hins hæsta, hann er sá er gekk á 
móti Abraham, er hann sneri heimleiðis frá vigi 
3 konunganna, og blessaði hann. Og honum ljet Abra- 
ham í tje tíund af öllu. — Fyrst þýðir nafnið >rjett- 
lætis-konungur<, en heitir og enn fremur Salem-kon- 
8 ungur, það er >friðar-konungur<, föðurlaus, móðurlaus, 
ekki ættfærður, hafandi hvorki upphaf daga nje enda 
lífs, en líkur gjör syni Guðs; — hann heldur áfram 
að vera prestur um aldur. 
hi Virðið nú fyrir yður, hvílíkur maður það var, 
sem Abraham gaf valda tíund af herfanginu, hann 
5 sjálfur forfaðirinn. Og vist er um það, að þeim Levi- 
sonum, er prestþjónustuna fá, er boðið að taka tíund 


Hebreabrjefið 7,6—18. 531 


af lýðnum, eftir lögmálinu, það er að segja af bræðr- 
um sínum, enda þótt þeir útgengnir sjeu af lend 

6 Abrahams; en sá, er eigi var ættfærður til þeirra, 
tók tíund af Abraham og blessaði þann, er fyrirheit- 

Tin hafði. En með öllu er það ómótmælanlegt, að 
það sem er minni háttar, er blessað af því sem meiri 

8 háttar er, og hjer taka dauðlegir menn tíund, en þar 

9 tók sá, er um var vitnað, að hann lifi. Og svo má 
að orði kveða, að enda Levi, hann sem tíund tekur, 

10 hafi greitt tíund, þar sem Abraham gjörði það, því 
að enn þá var hann í lend föður síns, þegar Melki- 
sedek gekk á móti honum. 

H Hefði nú fullkomnun fengist fyrir levíska prest- 
dóminn, — en hann var fóturinn undir löggjöfinni, 
sem lýðurinn hafði tekið á móti, — hver var þá 
framar þörf þess, að hefjast skyldi annar prestur að 
hætti Melkisedeks, sá er eigi væri talinn að hætti“ 

1 Arons? Því að hjá því verður ekki komist, að þegar 
prestdómurinn breytist, þá verður og breyting á lög- 

18 málinu; því að maður sá, sem þetta er um mælt, 
var af annari ætt, og af þeirri ætt hefir enginn int 

14 þjónustu af hendi við altarið. Því að alkunnugt er 
það, að Drottinn vor er af Júda upp runninn, en 
Móse hefir ekkert um presta talað, að því er kemur 

15 til þeirrar ættkvíslar. Og þetta er enn miklu ber- 
sýnilegra, ef hafinn er annar prestur í líking, við 

16 Melkísedek, sá er eigi varð það eftir lögmáli holdlegs 

17 boðorðs, heldur eftir krafti órjúfanlegs lifs. Því að 
um hann er vitnað: Þú ert prestur að eilifu að 

18 hætti Melkisedeks. Því að undangengið boðorð er að 
vísu gjört ógilt, af því að það var vanmáttugt og 

| 34* 


582 Hebreabrjefið 7,19—8,8. 


19 gagnslaust, — því að lögmálið gjörði ekkert fullkom- 
ið; — en jafnframt er innleidd betri von, og fyrir 
20 hana nálægjumst vjer Guð. Og að svo miklu leyti 
21 gem það er ekki orðið án eiðs, — því að hinir hafa 
prestar orðið án eiðs, en hann með eiði frá þeim er 
22 við hann sagði: Drottinn sór, og ekki mun hann iðra 
þess: þú ert prestur að eilífu; — að því skapi er 
Jesús einnig orðinn borgunarmaður betri sáttmála. 
280 hinir eru margir, sem prestar urðu, af því að 
24 dauðinn meinaði þeim að vera áfram, en hann hefir 
prestdóm þar sem ekki verða mannaskifti, af því að 
25 hann er að eilifu; fyrir því getur hann og til fulls 
frelsað þá, sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, 
þar sem hann ávalt lifir, til að biðja fyrir þeim. 
se Oss hæfði einmitt slíkur æðsti prestur, heilagur, 
svikalaus, óflekkaður, greindur frá syndurum, og orð- 
27 inn himnunum hærri; sá er ekki þarf daglega, eins 
og æðstu prestarnir, fyrst að bera fram fórnir fyrir 
sínar eigin syndir, síðan fyrir syndir lýðsins; því að 
þetta gjörði hann eitt skifti fyrir öll, er hann fórn- 
28 færði sjálfum sjer. Þvi að lögmálið skipar menn 
æðstu presta, sem hafa veikleika, en orð eiðsins, þess 
er kom á eftir lögmálinu, skipar son, fullkominn 
gjörðan að eilifu. 
8 En höfuðinntak þess, sem sagt hefir verið, er 
. þetta: Vjer höfum þann æðsta prest, er settist 
til hægri handar hástóls hátignarinnar á himnum, 
2? helgiþjón helgidómsins og tjaldbúðarinnar, hinnar 
8 sönnu, sem Drottinn reisti, eigi maður. Því að sjer- 
hver æðsti prestur er skipaður til þess að bera fram 
bæði gáfur og fórnir; fyrir því er það nauðsynlegt 


Hebreabrjefið 8,4—13. öð3 


að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. 
á Væri hann nú á jörðu, mundi hann alls ekki vera 
prestur, þar sem þeir eru fyrir, sem lögmálinu sam- 
5 kvæmt frambera gáfurnar, og eru það þeir sem veita 
þjónustu eftir mynd og skugga hins himneska, eins 
og Móse fekk bendingu um frá Guði, er hann var að 
koma upp tjaldbúðinni: Því að gæt þess, segir hann, 
að þú gjörir alt eftir þeirri fyrirmynd, sem þjer var 
8 sýnd á fjallinu. En nú hefir hann fengið þeim mun 
ágætari helgiþjónustu, sem hann og er meðalgangari 
betri sáttmála, sem lögtrygður er betri fyrirheitum. 
1 því að hefði sá hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnan- 
legur, þá hefði ekki verið reynt að koma öðrum að. 
8 Því að hann er að finna að, þegar hann segir við 
þá: ójá, dagar koma, segir Drottinn, og jeg mun 
gjöra nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda, 
? ekki eins og sáttmálann, er jeg gjörði við feður þeirra, 
á þeim degi, er jeg tók í hönd þeirra, til að leiða þá 
út af Egiptalandi, því að þeir hjeldu ekki minn sátt- 
1 mála, og jeg hirti eigi um þá, segir Drottinn. Því að 
Þetta er sáttmálinn, sem jeg mun gjöra við hús Ísraels, 
eftir þá daga, segir Drottinn: Jeg mun gefa lög mín 
í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra, og jeg 
mun vera Guð þeirra, og þeir munu vera lýður minn. 
1 Og alls enginn mun þá kenna samborgara sínum og 
enginn bróður sínum, svo mælandi: Þektu Drottin, 
því að allir munu þeir þekkja mig, jafnt smáir sem 
12 stórir. Því að jeg mun vera vægur við misgjörðir 
Þeirra, og jeg mun alls ekki framar minnast synda 
B þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sátt- 
mála, þá hefir hann lýst hinn fyrri úreltan, en það 


534 Hebreabrjefið 9,1— 11. 


sem er að úreldast og fyrnast, er að því komið að 
verða að engu. 
O Að vísu hafði nú fyrri sáttmálinn líka fyrir- 
skipanir um þjónustuna og hafði jarðneskan 
3 helgidóm. Því að tjaldbúð var gjörð, hin fremri, og 
í henni voru bæði ljósastikan og borðið og skoðunar- 
8 brauðin, og heitir hún >hið heilaga<. En bak við 
annað fortjaldið var tjaldbúð, sem hjet >hið allrahelg- 
4 astac. Þar var reykelsisaltarið úr gulli og sáttmáls- 
örkin, sem alt í kring var gulli búin; í henni var 
gullkerið með manna í, og hinn blómgaði stafur 
5 Arons og sáttmálsspjöldin. En yfir henni voru 
kerúbar dýrðarinnar, yfirskyggjandi náðarstólinn; en 
68 um þetta hvað fyrir sig er nú ekki að ræða. Er 
þetta var nú gjört með þeim hætti, þá ganga prest- 
arnir stöðugt inn í fremri tjaldbúðina og inna af 
7 hendi þjónustu-athafnirnar, en inn í hina innri gengur 
æðsti presturinn einn einu sinni á ári, ekki án blóðs, 
sem hann ber fram fyrir sjálfan sig og fyrir yfir- 
8 sjónir lýðsins, og sýnir heilagur andi með því, að 
vegurinn til hins heilaga er enn eigi kunnur orðinn, 
9 á meðan fremri tjaldbúðin enn stendur; hún sem 
einmitt er líking upp á tímann, sem yfir stendur, og 
henni samkvæmt eru fram bornar bæði gáfur og 
fórnir, sem eigi eru máttugar til fulls að friða sam- 
viskuna hjá þeim, sem þjónustuna innir af hendi, 
10 en eru aðeins — ásamt mat og drykk og ýmiss 
konar þvottum — holds fyrirskipanir, sem mönnum 
eru á herðar lagðar alt til tíma viðreisnarinnar. 
En er Kristur var kominn sem æðsti prestur 
hinna komandi gæða, þá gekk hann inn í gegnum 


11 


Hebreabrjefið 9,12— 22. 535 


hina stærri og fullkomnari tjaldbúð, sem ekki er 
með höndum gjörð, það er að segja, er ekki af þess- 
Bari sköpun; og ekki gekk hann heldur með blóð 
hafra og kálfa, heldur með sitt eigið blóð, inn í hið 
heilaga í eitt skifti fyrir öll, eftir að hafa aflað eilifrar 
18 lausnar. Því að ef blóð hafra og nauta og askan af kvígu, 
stráð á menn, er óhreinir hafa gjörst, helgar til hrein- 
14 leika á holdinu, hve miklu fremur mun þá blóðið 
Krists hreinsa samvisku yðar frá dauðum verkum, 
til að þjóna Guði lifanda, þar sem Kristur fyrir 
eilífan anda bar fram sjálfan sig lýtalausan fyrir 
15 Guði? Og þess vegna er hann meðalgangari nýs 
sáttmála, til þess að hinir kölluðu mættu öðlast fyrir- 
heit hinnar eilifu arfleifðar, er dauði hafði átt sjer 
stað til endurlausnar frá yfirtroðslunum undir fyrri 
18 sáttmálanum, því að þar sem arfleiðsluskrá er, þar 
verður dauði þess, er hana gjörði, að eiga sjer stað; 
1 því að arfleiðsluskrá er óhagganleg, þegar um látna 
er að ræða, þar sem hún er í engu gildi, meðan arí- 
18 leiðandi lifir; þess vegna var ekki heldur hinn fyrri 
9 sáttmáli vígður án blóðs. Því að þegar Móse hafði 
kunngjört gjörvöllum lýðnum öll boðorðin, lögmálinu 
samkvæmt, þá tók hann blóð kálfanna og blóð hafr- 
anna, ásamt vatni og skarlatsrauðri ull og isópi, 
og stökti bæði á sjálfa bókina og allan lýðinn og 
% mælti: Þetta er blóð sáttmálans, sem Guð ráðstafað 
21 tól) yðar. Og sömuleiðis stökti hann blóðinu á tjald- 
2 búðina og öll áhöldin við helgi-þjónustuna. Og sam- 
kvæmt lögmálinu er það nálega alt, sem hreinsast 
með blóði, og eigi fæst fyrirgefning án úthellingar 
blóðs. 


536 Hebreabrjefið 9,23—10,5. 


25 Það var þvi óhjákvæmilegt að þessar eftirmyndir 
þeirra hluta, sem á himnum eru, yrðu hreinsaðar 
með slíku, en fyrir sjálft hið himneska þurftu til að 

24 koma betri fórnir en þessar, því að Kristur gekk 
ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, eftirmynd hins 
sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himininn, til 
þess nú að birtast fyrir augliti Guðs oss til heilla; 

25 go ekki heldur til þess að hann skyldi frambera 
sjálfan sig margsinnis, eins og æðsti presturinn geng- 
ur inn í hið heilaga á ári hverju með annarlegt 

36 blóð; þar sem hann hefði þá oft orðið að líða frá 
grundvöllun veraldar, heldur hefir hann nú birst í 
eitt skifti við endi aldanna, til að afmá synd með 

27 fórn sinni. Ög eins og það liggur fyrir mönnunum 

28 eitt sinn að deyja, en eftir það er dómurinn, þannig 
mun og Kristur, eitt sinn fórnfærður til að bera 
syndir margra, Í annað sinn birtast án syndar, til 
hjálpræðis þeim, er hans bíða. 

10 Þar sem lögmálið nú hefir einungis skugga 

hinna komandi gæða, en ekki sjálft líki 
hlutanna, getur það aldrei með sömu fórnunum ár 
hvert, er þeir stöðugt bera fram, fullkomnað þá, er 

2 ganga fram fyrir Guð. Því að hefði ekki annars 
verið hætt við að frambera þær, vegna þess að sam- 
viskan hjá dýrkendunum var sjer alls ekki framar 
meðvitandi synda, er þeir voru eitt sinn hreinir 

8 orðnir? En einmitt með þeim fórnum er mint á 

4 syndirnar ár hvert. Því að það er ómögulegt, að 

5 blóð nauta og hafra geti burt numið syndir. Því 
er það, að þegar hann kemur í heiminn, þá segir 
hann: Fórn og gáfu hefir þú eigi viljað, en líkama 


Hebreabrjefið 10,6—20. 537 


6 hefir þú búið mjer ; brennifórnir og syndafórnir geðjuðust 
? þjer ekki. Þá sagði jeg: Sjá, jeg er kominn — í bók- 
rollunni er ritað um mig — til að gjöra þinn vilja, 
8 Guð minn! Er hann hjer fyrir ofan segir: Fórnir 
og gáfur og brennifórnir og syndafórnir hefir þú eigi 
viljað, og eigi geðjaðist þjer að þeim; — en það eru 
einmitt þær, sem fram eru bornar samkvæmt lögmál- 
inu; — þá hefir hann síðan sagt: Sjá, jeg er kominn 
til að gjöra vilja þinn; hann tekur burt hið fyrra, til 
10 þess að staðfesta hið síðara. Og samkvæmt þessum 
vilja erum vjer helgaðir með fórnargáfu líkama Jesú 
1 Krists eitt skifti fyrir öll. Og svo er því varið um 
hvern prest, að hann er við helgiþjónustu sína bund- 
inn dag hvern, og ber fram margsinnis hinar sömu 
1 fórnir, þær sem þó aldrei geta afmáð syndir; en um 
hann er það að segja, að þegar hann hafði frambor- 
ið eina fórn fyrir syndirnar, settist hann um aldur 
1 við hægri hönd Guðs, og biður þess síðan að óvinir 
14 hans verði gjörðir að fótaskör hans. Því að með einni 
fórn hefir hann um aldur fullkomnað þá, er helgaðir 
15 verða. - Og einnig heilagur andi vitnar fyrir ogs. 
16 Því að eftir að hann hefir sagt: Þetta er sáttmálinn, 
er jeg mun gjöra við þá eftir þá daga, segir Drottinn: 
Lög mín wil jeg gefa í hjörtu þeirra, og í hugskot 
1 þeirra vil jeg Þau rita. Og jeg mun alls ekki minnast 
18 framar synda þeirra nje lögmálsbrota. En þar sem 
er fyrirgefning þeirra, þar þarf ekki framar fórn 
fyrir synd. 
* Er vjer nú, bræður, megum fyrir Jesú blóð með 
20 djörfung ganga inn í hið heilaga, þangað sem hann 
vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum 


538 Hebreabrjefið 10,21—33. 


21 fortjaldið, það er að segja hans eigin líkama, og er 
#2 vjer höfum mikinn prest yfir húsi Guðs, þá látum 
oss ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, Í 
öruggu trúartrausti, er vjer höfum hreinsað hjörtu 
vor af vondri samvisku, og laugað likama vorn 
28 hreinu vatni. Höldum fast við játningu vonar vorrar 
óbifanlega, þvi að trúr er sá, sem fyrirheitið hefir 
4 gefið; og gefum gætur hver að öðrum, til þess að 
25 hvetja oss til kærleika og góðra verka. Og yfirgef- 
um ekki vorn eigin söfnuð, sem sumra er siður, held- 
ur uppörvum hver annan, og það því fremur, sem 
þjer sjáið að dagurinn færist nær. 
0 Því að ef vjer syndgum af ásettu ráði, eftir að 
vjer höfum öðlast þekkingu sannleikans, þá er úr 
21 því enga fórn að fá fyrir syndirnar, heldur er það 
rjett sem óttaleg bið eftir dómi, og grimmilegur eld- 
28 ur, sem eyða mun andstæðingunum. Maður sá, er að 
engu hefir lögmál Móse, verður vægðarlaust bana að 
29 bíða, ef tveir eða þrir vottar bera. Hve miklu 
þyngri hegningu ætlið þjer þá ekki að sá muni 
vera talinn verðskulda, er hefir fótum troðið son 
Guðs og hefir álitið vanheilagt blóðið sáttmálans, er 
hann var helgaður í, og hefir smánað anda náðar- 
3 innar? Því að vjer þekkjum þann er sagt hefir: 
Mín er hefndin, jeg mun endurgjalda. Og í annan 
31 stað: Drottinn mun dæma lýð sinn. Óttalegt er að 
falla í hendur lifanda Guðs. 
sr En endurminnist hinna fyrri daganna, er þjer 
voruð orðnir upplýstir og þolduð mikla raun þján- 
inga. Og var það ýmist, að þjer sjálfir, smánaðir 
og aðþrengdir, voruð hafðir að augnagamni, eða þá 


Hebreabrjefið 10,34—11,6. 539 


hitt, að þjer tókuð þátt í kjörum þeirra, er slíku áttu 
3 að sæta. Þvi var það og, að þjer sampíndust 
bandingjunum, og tókuð því með gleði, er þjer voruð 
rændir fjármunum yðar, með því að þjer vissuð, að 
35 þjer áttuð sjálfir betri eign og varanlega. Varpið 
þvi eigi frá yður djörfung yðar, er mikla umbun 
36 hefir, því að þolgæðis hafið þjer þörf, til þess að 
þjer úr býtum berið fyrirheitið, er þjer hafið gjört 
31 Guðs vilja. Því að innan harðla skamms tima mun 
38 sá koma, sem koma á, og ekki dvelst honum. En minn 
hinn rjettláti mun lifa fyrir trúna; og skjóti hann sjer undan, 
29 þá hefir sála mín eigi geðþekni á honum. En vjer 
erum ekki undanskotsmenn til glötunar, heldur menn 
trúarinnar til sáluhjálpar. 
11 En trúin er fullvissa um það, sem menn vona, 
sannfæring um þá hluti, sem eigi er auðið að sjá. 
3 Því að fyrir hana fengu mennirnir fyr á tíðum góð- 
San vitnisburð. Fyrir trú skiljum vjer heimana gjörða 
vera með (Guðs orði, á þann hátt að hið sýnilega 
4 hefir ekki orðið til af því, er sjeð varð. Fyrir trú 
bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain; fyrir 
hana fekk hann þann vitnisburð, að hann væri 
rjettlátur, er Guð bar það vitni yfir gáfum hans, og 
5 fyrir hana talar hann enn, þótt dauður sje. Fyrir 
trú var Enok í burt numinn, að eigi skyldi hann 
dauðann lita, og ekki var hann framar að finna, af 
því að Guð hafði numið hann í burt, því að áður en 
hann var í burt numinn, hafði hann fengið þann vitnis- 
é burð, að hann hefði verið Guði þóknanlegur. En án 
trúar er ómögulegt að þóknast honum, því að sá sem 
gengur fram fyrir Guð, verður að trúa því, að hann 


940 Hebreabrjefið 11,7—16. 


sje til, og að hann lætur þeim umbunað, er hans 

1 leita. Fyrir trú fekk Nói guðlega bendingu uin það, 
sem enn þá var ekki auðið að sjá, og óttaðist Guð 
og smíðaði örk til undankomu fyrir heimilisfólk sitt, 
og fyrir trúna fordæmdi hann heiminn og varð erf- 

8 ingi trúar-rjettlætisins. Fyrir trú hlýðnaðist Abraham 
því, er hann var kallaður, að fara burt til staðar, 
sem hann átti að fá til arfleifðar, og hann fór burt, 

9 vitandi eigi hvert leiðin lá. Fyrir trú varð hann 
útlendingur í landi fyrirheitisins, eins og hann ætti 
ekki landið, og hafðist við í tjöldum, ásamt 
Ísak og Jakob, er voru samerfingjar með.honum að 

10 hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti borgar á 
traustum grundvelli, þeirrar sem Guð er smiður að 

1 og byggingarmeistari. Fyrir trú varð enda Sara fær 
um að koma upp kynstofni, og það enda þótt hún 
væri komin yfir þann aldur, þar sem hún taldi þann 

12 áreiðanlegan, sem fyrirheitið hafði gefið. Fyrir því 
komu og út af einum manni, og það mjög svo elli- 
hrumum, slík niðja mergð, sem stjörnur eru á himni 
og sandkorn við sjávarströnd, er ekki verður tölu á 
komið. 

18 Allir þessir menn dóu í trú, án þess að hafa 
öðlast fyrirheitin, heldur sáu þeir þau álengdar og 
fögnuðu þeim, og játuðu að þeir væru gestir og út- 

14 lendingar á jörðunni. Því að þeir sem slíkt mæla, 
láta það í ljósi, að þeir eru að leita eigin ættjarðar. 

15 Og hefðu þeir nú átt við þá ættjörðina, sem þeir fóru 
frá, þá hefðu þeir haft tíma til að snúa þangað aftur. 

16 En nú þrá þeir betri ættjörð, það er að segja himn- 


Hebreabrjefið 11,17—31. b41 


eska; fyrir því blygðast Guð sin ekki fyrir þá, að 
kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. 
n Fyrir trú fórnfærði Abraham Ísak, er hann var 
18 reyndur, og sá fórnfærði einkasyni sinum, er fengið 
hafði fyrirheitin, hann sem við hafði verið mælt: Þar 
19 sem Ísak er, þar skal sæði þitt kallast. Því að hann 
hugði, að Guð væri og máttugur að vekja upp frá 
dauðum, og fyrir þvi má svo að orði kveða, að hann 
20 heimti hann aftur úr helju. Fyrir trú, og það á hið 
#1 ókomna, blessaði Ísak Jakob og Esaú. Fyrir trú 
blessaði Jakob, er hann var að dauða kominn, báða 
sonu Jósefs, og laut fram á stafshúninn og baðst fyrir. 
38 Fyrir trú mintist Jósef, við æfilokin, á brottför Ísraels- 
2 sona, og gjörði ráðstöfun fyrir beinum sinum. Fyrir 
trú var Móse, er hann var í heiminn borinn, í þrjá 
mánuði leynt af foreldrum sínum, af því að þau sáu 
að sveinninn var fríður, og þau ljetu eigi skelfast af 
4 skipun konungsins. Fyrir trú hafnaði Móse, er hann 
var orðinn fulltíða maður, því að vera talinn dóttur- 
35 son Faraós, og kaus fremur ilt að þola með lýð Guðs 
26 en njóta skammvinns synda-unaðar, og áleit vanvirðu 
Krists meiri auð en fjársjóðu Egiptalands, því að. 
#1 hann leit á launin. Fyrir trú yfirgaf hann Egipta- 
land og óttaðist ekki reiði konungsins og var örugg- 
28 yr, eins og hann sæi hinn ósýnilega. Fyrir trú hjelt 
hann páska og rauð blóðinu, til þess að eyðandi 
29 frumburðanna skyldi ekki snerta þá. Fyrir trú gengu 
þeir gegnum Rauðahafið sem um þurt land, og er 
20 Egiptar freistuðu þess, þá druknuðu þeir. Fyrir trú 
hrundu Jeríkó-múrar, er þeir höfðu umkringdir verið í 
1 sjödaga. Fyrir trú var það, að skækjan Rahab fórst ekki 


542 Hebreabrjefið 11,32—12,2. 


ásamt hinum óhlýðnu, þar sem hún hafði tekið vin- 
53 samlega á móti njósnarmönnunum. Og hvað á jeg 
að orðlengja framar um þetta? því að mig mundi 
skorta tima, ef jeg færi að segja frá Gideon, Barak, 
Samson, Jefta og af Davið og Samúel og spámönnun- 
58 um, sem fyrir trú unnu sigur á konungaríkjum, 
84 frömdu rjettlæti, öðluðust fyrirheit, byrgðu munn 
ljóna, slöktu eldsbál, umflýðu sverðseggjar, urðu 
styrkir, þótt áður væru þeir veikir, gjörðust öflgir í 
85 stríði, stöktu fylkingum óvina á flótta. Konur heimtu 
aftur dauða, er þær höfðu mist, við það að þeir 
risu upp. Aðrir voru pyndaðir og þáðu ekki lausn- 
té ina, til þéss að þeir öðluðust betri upprisu. Aðrir 
urðu að sæta háðyrðum og húðstrokum og þar á 
87 ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, þeir 
voru Sagaðir í sundur, þeirra var freistað, þeir biðu 
bana fyrir sverði. Þeir ráfuðu í gærum og geit- 
skinnum, alls vana, aðþrengdir og illa haldnir. — 
88 Qgs ekki átti heimurinn slíka menn skilið. — Þeir 
reikuðu um óbygðir og fjöll og hjeldust við í hellum 
89 0g jarðholum. En þó að allir þessir menn fengju 
góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi 
40 fyrirheitið; þar sem Guð hafði oss fyrir sjeð það sem 
betra var, til þess að þeir því að eins skyldu full- 
komnir verða, að vjer yrðum það ásamt þeim. 
12 Látum oss þvi og, þar sem vjer erum um- 
kringdir af slíkum fjölda votta, ljetta á oss 
allri byrði og viðloðandi synd, og þreytum þolgóðir 
skeið það, sem oss er fyrir sett, og beinum sjónum 
vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar; 
2 til hans, sem í stað gleði þeirrar, er hann átti kost 


Hebreabrjefið 12,3—15. 543 


á, leið þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis, og 
% hefir sest til hægri handar hástóli Guðs. Virðið því 
fyrir yður þann, sem þolað hefir slík andmæli gegn 
sjer af syndurum, til þess að þjer þreytist ekki, lje- 
4 magna á sálum yðar. Í baráttu yðar við syndina 
hafið þjer ekki enn þá staðið í gegn, svo að blóð hafi 
5 runnið. Og þjer hafið gleymt áminningunni, sem 
ávarpar yður eins og syni: Son minn, lítilsvirð ekki 
hirtingu Drottins, og lát ekki heldur hugfallast, er hann 
Styftar þig. Því að Drottinn agar þann sem hann 
elskar, og hirtir harðlega hvern þann son, er hann að sjer 
1 tekur. Ef þjer þolið aga, þá fer Guð með yður eins 
8og syni; því að hver er sá sonur, sem faðirinn ekki 
agar? En sjeuð þjer án aga, sem allir hafa fyrir 
orðið, þá eruð þjer þrælbornir, og eruð ekki synir. 
9 Enn er það að segja, að vjer höfðum líkamlega feð- 
ur til að aga oss, og bárum virðingu fyrir þeim; 
skyldum vjer þá ekki miklu fremur vera undirgefnir 
10 föður andanna, og lifa? Því að þeir öguðu oss 
reyndar um fáa daga, eftir því sem þeim leist, en 
oss til gagns agar hann oss, svo að vjer getum feng- 
Hið heilagleika hans. Allur agi virðist að vísu í bili 
ekki vera gleðiefni heldur sorgar, en eftir á gefur 
hann friðsælan ávöxt rjettlætisins, þeim er við hann 
ll hafa tamist. Kjettið því úr máttvana höndum og 
18 magnþrota knjám, og látið fætur yðar troða beinar 
brautir, til þess að hið fatlaða vindist ekki úr liði, 
en verði miklu fremur heilt. 
há Stundið frið við alla menn og helgun, því að án 
15 hennar fær enginn Drottin litið. Hafið gát á, að 
enginn sleppi af Guðs náð, að engin beiskju-rót renni 


544 Hebreabrjefið 12,16—26. 


upp, sem truflun valdi, og margir kunni af henni að 
16 saurgast; að eigi sje neinn hórkarl eða vanheilagur, 
eins og Esaú, sem fyrir einn málsverð ljet af hendi 
17 frumburðarrjett sinn. Því að þjer vitið, að það fór 
líka svo fyrir honum, að hann var rækur gjör, 
þegar hann síðar vildi öðlast blessunina, — því að 
eigi fekk hann færi á að iðrast, — þó að a sár- 
beiddist hennar með tárum. 
18 ... Því að þjer eruð ekki komnir til fjalls, sem á 
19 verður þreifað, og brennandi elds, og til sorta og 
myrkurs og ofviðris og básúnuhljóms og til talandi 
raustar, þar sem þeir er hana heyrðu, báðust undan 
20 þvi, að meira væri til sín talað; því að þeir þoldu 
ekki það sem fyrir var skipað: Þó að það sje ekki 
nema dýr, sem kemur við fjallið, skal það grýtt verða. 
21 Og svo var það ógurlegt, sem fyrir augu bar, að 
Móse sagði: Jeg er mjög svo hræddur og skelfdur; — 
23 heldur eruð þjer komnir til Sion-fjalls og borgar Guðs 
lifanda, hinnar himnesku Jerúsalem, og til tiþúsunda 
28 engla, til hátiðarsamkomu og safnaðar frumgetinna, 
sem á himnum eru skráðir, og til dómarans, sem er 
#4 Guð allra, og til anda rjettlátra, sem algjörðir eru 
orðnir, og til Jesú, meðalgangara nýs sáttmála, og til 
25 ádreifingar-blóðsins, sem betur talar en Abel. Gætið 
þess að þjer afbiðjið ekki þann, sem talar, því ef 
hinir hafa eigi undan komist, sem afbáðu þann, er 
gaf guðlega bendingu á jörðu, þá munum vjer miklu 
síður undan komast, er gjörumst fráhverfir honum, 
er guðlega bendingu gefur frá himnum, en raust 
28 hans ljet jörðina bifast fyrrum. En nú hefir hann 
boðað og sagt: Enn einu sinni mun jeg skjálfa láta 


Hebreabrjefið 12,27—13,10. 545 


#1 ekki jörðina eina, heldur og himininn. En þetta: enn 
einu sinni, birtir umskifti „þeirra hluta, sem bifaat, 
eins og við má búast, þar sem þeir eru skapaðir, til 

28 þess að það standi stöðugt, sem eigi bifast. Þar sem 
vjer því höfum fengið óbifanlegt riki, þá kunnum 
þakkir, að vjer með því megum þjóna Guði vel- 

29 þóknanlega með guðhræðslu og ótta. Því að vor 
Guð er eyðandi eldur. 

3 3 Bróðurkærleikurinn haldist.  Gleymið ekki 

gestrisninni, þvi að vegna hennar hafa sumir 

3 sjer óafvitandi hýst engla. Minnist bandingjanna, 
sem væruð þjer sambandingjar þeirra; minnist þeirra 
er ilt líða, þar sem þjer sjálfir eruð einnig með lík- 

t ama. Hjúskapurinn sje í heiðri hafður í öllum grein- 
um, og hjónasængin sje óflekkuð, þvi að hórkarla og 

3 frillulífismenn mun Guð dæma. Sýnið enga fjegirni 
í hegðun yðar, en látið yður nægja það sem þjer 
hafið, því að sjálfur hefir hann sagt: Jeg mun alls 

8 ekki sleppa þjer og eigi heldur yfirgefa þig; svo að 
vjer getum öruggir sagt: Drottinn er minn hjálpar; 
eigi mun Jeg óttast. Hvað geta mennirnir gjört 
mjer 2 

% Verið minnugir leiðtoga yðar, sem Guðs orð hafa 
til yðar talað; virðið fyrir yður hvaða afdrif æfi 

% þeirra fekk, og líkið síðan eftir trú þeirra. Jesús 
Kristur er í gær og í dag hinn sami og um aldir. 

9 Látið yður ekki afvega leiða af ýmislegum og annar- 
legum kenningum, því að það er gott að hjartað 
styrkist við náð, ekki við matveislur, því að þeir 

10 sem gáfu sig að þeim, höfðu eigi happ af því. Vjer 

35 


546 Hebreabrjefið 13,11—21. 


höfum altari, og hafa þeir, er tjaldbúðinni þjóna, 
11 ekki leyfi til að eta af því. Því að brend eru fyrir 
utan herbúðirnar hræ þeirra dýra, sem æðsti prest- 
urinn ber blóðið úr inn í helgidóminn til syndafórn- 
12 ar. Þess vegna leið og Jesús fyrir utan hliðið, til 
18 þess að hann helgaði lýðinn með blóði sínu.  Göng- 
um því til hans út fyrir herbúðirnar, og berum 
4 vanvirðu hans. Því að vjer höfum hjer ekki borg 
er stendur, heldur leitum vjer hinnar komandi. 
15 Fyrir hann skulum vjer þvi óaflátanlega frambera 
lofgjörðar fórn fyrir Guð, það er: ávöxt vara, er 
lð játa nafn hans. En gleymið ekki velgjörðaseminni 
og hjálpseminni, því að slíkar fórnir eru Guði þókn- 
1 anlegar. Hlýðið leiðtogum yðar, og verið þeim eftir- 
látir, því að þeir vaka yfir sálum yðar, svo sem þeir 
er reikning eiga að lúka fyrir þær, til þess að þeir 
geti gjört það með gleði, en ekki andvarpandi, 
því að yður væri það til ógagns. 
18 Biðjið fyrir oss, því að vjer erum þess fullvissir, 
að vjer höfum góða samvisku og viljum í öllum 
1 greinum breyta vel. En jeg áminni yður enn ræki- 
legar um að gjöra þetta, til þess að þjer fáið mig 
brátt aftur heimtan. 
20 En Guð friðarins, er leiddi aftur fram frá 
dauðum hinn mikla hirði sauðanna, með blóði eilifs 
#1 sáttmála, Drottin vorn Jesúm, hann fullkomni yður 
í öllu góðu, til að gjöra vilja hans, og komi því til 
leiðar í oss, sem þóknanlegt er í hans augum, 
fyrir Jesúm Krist. Honum sje dýrð um aldir alda. 
Amen. 


Jakobs brjef 1,1—T. 547 


#3 En jeg áminni yður, bræður, að þjer þolið 
áminningar-orðið, því að fáort hefi jeg yður ritað. 

% Vita skuluð þjer, að bróðir vor Tímóteus hefir fengið 
lausn, og ásamt honum mun jeg sjá yður, komi hann 
bráðum. 


a. Heilsið öllum leiðtogum yðar og öllum heilögum. 
Mennirnir frá Ítalíu senda yður kveðju. 
að Náð sje með yður öllum. Amen. 


Hið almenna brjef Jakobs. 


Jakob, þjónn Guðs og Drottins Jesú Krists, 
heilsar hinum tólf kynkvíslum í dreifingunni. 
Álítið það, bræður mínir, eingöngu gleðiefni, er 
? Þjer ratið í ýmiss konar raunir, með því að þjer vitið 
“að reynsla trúar yðar verkar þolgæði, en þolgæðið á 
að hafa fullkomið verk, til þess að þjer sjeuð full- 
komnir og algjörðir og yður sje í engu ábótavant. 
En ef einhvern yðar brestur visku, þá biðji hann 
Guð um hana, hann sem gefur öllum örlátlega og án 
j brigslyrða, og hún mun honum gefast; en hann á að 
„ Þiðja með trú, án þess að efast, því að sá sem efast, 
"er líkur sjávaröldu, er rís og hrekst fyrir vindi. Sá 
864 


548 Jakobs brjef 1,8—21. 


maður má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá Drotni, 
8 hann sem er tvílyndur maður, reikull á öllum vegum 

sínum. 
% En hinn lágt setti bróðir hrósi sjer af upphefð 
10 sinni, en hinn auðugi af lægingu sinni, því hann 
11 mun líða undir lok eins og blóm á grasi; því að 
sólin kemur upp með steikjandi hita og brennir 
grasið, og blóm þess dettur af og fegurð útlits þess 
verður að engu; þannig mun og hinn auðugi maður 
visna upp á vegum sínum. | ; 

Sæll er sá maður, sem stenst freistingu, því að 
þegar búið er að reyna hann, þá mun hann meðtaka 
kórónu lífsins, sem hann hefir heitið þeim, er elska 
1 hann. Enginn má segja, er hann freistast: jeg freist- 

ast af Guði, því að Guð getur eigi freistast af hinu 
4 illa og sjálfur freistar hann einskis manns; en sjer- 

hver freistast við það, að hann er dreginn og tældur 
15 af sinni eigin girnd; þegar girndin síðan er orðin 

þunguð, elur hún synd, og þegar syndin er orðin- 
„16 fullþroskuð, fæðir hún dauða. Villist ekki, bræður 
17 mínir elskaðir! Sjerhver góð gjöf og sjerhver full- 

komin gáfa er ofan að og kemur niður frá föður 

ljósanna,. hjá hverjum hvorki er umbreyting nje um- 
18 hverfingarskuggi. Eftir ráðsályktun sjálfs sín fæddi 
hann oss með sannleiksorði, til þess að vjer skyldum 
vera nokkurs konar frumgróði skepna hans. 

Vitið, bræður mínir elskaðir: hver maður skal 
vera fljótur til að heyra, seinn til að tala, seinn til 
30 reiði, því að reiði manns vinnur ekki rjettlæti 
21 Guðs; afleggið því hvers konar saurugleik og vonsku- 

gnægð og meðtakið með hógværð hið gróðursetta orð, 


18 


19 


Jakobs brjef 1,22—2,6. 549 


2 er frelsað getur sálir yðar. En verðið gjörendur 
orðsins, og eigi aðeins heyrendur, svíkjandi sjálfa 
2 yður. Því að ef einhver er heyrandi orðsins og ekki 
gjörandi, þá er hann. líkur manni, er skoðar sitt 
24 meðfædda andlit í skuggsjá; því að hann skoðaði 
sjálfan sig, og fór burt og gleymdi jafnskjótt hvernig 
% hann var. En sá sem skygnist inn í hið fullkomna 
lögmál frelsisins og heldur sjer við það, og ekki 
er orðinn gleyminn heyrandi, heldur gjörandi verks- 
ins, hann mun sæll verða í framkvæmdum sinum. 
26 Ef einhver þykist vera guðrækinn, en hefir ekki 
taumhald á tungu sinni, heldur leiðir hjarta sitt 
#1 afvega, þá er dýrkun hans fánýt. Hrein og óflekkuð 
dýrkun fyrir Guði og föður er þetta, að vitja mun- 
aðarlausra og ekkna í þrengingu þeirra og varðveita 
sjálfan sig flekklausan af heiminum. 
2 Bræður mínir, látið ekki trúna á Drottin vorn 
Jesúm Krist dýrðarinnar vera samfara mann- 
3 greinaráliti; því að ef maður kemur inn í samkundu 
yðar með gullhring á hendi og í skínandi klæðum, 
og jafnframt kemur inn fátækur maður í óhreinum 
8 fötum, og yður verður starsýnt á þann, sem ber hin 
skinandi klæði, og þjer segið: Set þig hjer í gott 
sæti; en þjer segið við fátæka manninn: Stattu þar, 
í eða settu þig fyrir neðan fótskör mína, hafið þjer þá 
ekki gjört greinarmun með sjálfum yður, og eruð 
5 orðnir dómendur með vondum hugsunum? Heyrið, 
bræður mínir elskaðir, hefir Guð ekki útvalið hina 
fátæku fyrir heiminum, til þess að þeir verði auðugir 
í trú og erfingjar þess ríkis, er hann hefir heitið 
6 þeim, sem elska hann? En þjer hafið óvirt hinn 


550 Jakobs brjef 2,7—90. 


fátæka. Eru það þó ekki hinir ríku, sem undiroka 
7 yður og draga fyrir dómstóla? Eru það ekki þeir, 
sem lastmæla hinu góða nafni, sem nefnt hefir verið 
8 yfir yður? Ef þjer þá uppfyllið hið konunglega boð- 
orð samkvæmt ritningunni: Ælska skaltu náunga 
? þinn sem sjálfan þig, þá gjörið þjer vel; en ef þjer 
farið Í manngreinarálit, þá drýgið þjer synd, og það 
er sannað upp á yður af lögmálinu, að þjer sjeuð 
10 yfirtroðslumenn. Þvi hver sem kynni að halda alt 
lögmálið, en hrasar í einu, hann er orðinn sekur við 
1 öll boðorðin. Því sá, sem sagði: Þú skalt ekki hór- 
dóm drýgja, hann sagði líka: Þú skalt ekki mann 
vega. En þó að þú ekki drýgir hór, en þú vegur 
mann, þá ertu orðinn vyfirtroðslumaður lögmálsins. 
13 Talið þannig og breytið þannig, sem þeir, er dæm- 
1B ast eiga eftir lögmáli frelsisins. Því að dómurinn 
verður miskunnarlaus þeim, sem ekki auðsýndi 
miskunn; miskunnsemin er óhrædd við dóm. 
Hvað stoðar það, bræður mínir, þótt einhver 
segist hafa trú, en hefir eigi verk? Mun trúin geta 
15 frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og 
18 vantar daglegt viðurværi, en einhver yðar segði við 
þau: Farið í friði, vermið yður og mettið, en þjer 
gefið þeim ekki það sem líkaminn þarfnast, hvað 
17 stoðar það? Eins er líka trúin, hafi hún ekki verk, 
18 þá er hún dauð í sjálfri sjer. En nú segir einhver: 
Þú hefir trú og jeg hefi verk; sýn mjer þá trú þina 
án verkanna, og jeg skal sýna þjer trúna af verkum 
19 minum. Þú trúir að Guð sje einn. Þú gjörir vel; en 
20 djöflarnir trúa því líka og skelfast. En fávísi maður, 
vilt þú láta þjer skiljast að trúin er ónýt án verk- 


Jakobs brjef 2,21—3,8. óðl 


si anna? Rjettlættist ekki Abraham faðir vor af verk- 
um, er hann hafði lagt son sinn Ísak upp á altarið? 
% þú sjer að trúin var samtaka verkum hans, og að 
28 trúin fullkomnaðist af verkunum, og ritningin rættist 
sem segir: Ög Abraham trúði Guði og það var hon- 
um til rjettlætis reiknað, og hann var kallaður Guðs 
# vinur. Þjer sjáið að maðurinn rjettlætist af verkum, 
350 ekki aðeins af trú. Svo var og um skækjuna 
Rahab; rjettlættist hún ekki af verkum, er hún hafði 
tekið við sendimönnunum og látið þá fara burt aðra 
2 |eið? Því að eins og líkaminn er dauður án anda, 
eins er og trúin dauð án verka. 
Gjörist eigi, bræður mínir, margir kennarar, 
með því að þjer vitið að vjer munum fá þyngri 
3 dóm; því að allir hrösum vjer í mörgu. Hrasi ein- 
hver ekki í orði, þá er hann maður fullkominn, fær 
um að hafa stjórn jafnvel á öllum líkama sinum. 
3 Ef vjer leggjum hestunum beisli í munn, til þess að 
þeir hlýði oss, þá getum vjer stýrt öllum líkama 
* þeirra. Sjá einnig skipin, svo stór sem þau eru, og 
rekin af hörðum vindum; þeim verður stýrt með 
mjög litlu stýri, hvert sem stýrimaðurinn vill. 
9 Þannig er einnig tungan lítill limur, en lætur mikið 
yfir sjer. Sjá, hversu lítill neisti getur kveikt í svo 
S miklum skógi. — Tungan er og eldur; tungan, rang- 
lætisheimurinn, er meðal lima vorra; hún flekkar 
allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunnar, en í 
7 henni er kveikt af helviti. Því að allar tegundir 
dýra og fugla, skriðkvikinda og sjávardýra, temjast 
Sog hafa verið tamin af kyni mannanna; en tung- 
una getur enginn af mönnunum tamið, þessa óhemju, 


552 Jakobs brjef 9,9—4,4. 


9 sem full er með banvænt eitur. Með henni vegsömum 
vjer Drottin og föðurinn, og með henni formælum 
vjer mönnunum, sem skapaðir eru eftir líkingu Guðs. 

10 Af sama munni gengur fram blessun og bölvun, 

1 þetta má ekki svo vera, bræður mínir. Gefur lindin 
úr Sama uppsprettuauga bæði sætt og beiskt vatn? 

12 Mun fíkjutrje, bræður minir, geta af sjer gefið olifur 
eða vinviður fíkjur? Eigi getur heldur saltur brunn- 

1 ur gefið sætt vatn. — Hver er vitur og skynsamur 
yðar á meðal? Hann sýni af góðri hegðun verk sin 

H í hógværð spekinnar. En ef þjer hafið beiskan ofsa 
og eigingirni í hjarta yðar, þá stærið yður ekki 

15 og ljúgið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur 
ekki ofan að, heldur er hún jarðnesk, náttúrleg, 

16 djöfulleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni er, þar 

17 er óstjórn og hvers kyns ill háttsemi. En sú speki, 
sem að ofan er, hún er í fyrsta lagi hrein, þar næst 
friðsöm, ljúfleg, sannsýn, full miskunnar og góðra 

18 ávaxta, óhlutdræg, hræsnislaus; en ávexti rjett- 
lætisins verður sáð í friði þeim til handa, sem frið 
semja. 

4. Af hverju koma stríð og af hverju bardagar 
á meðal yðar? Af hverju öðru en af girndum 

2 yðar, sem heyja stríð í limum yðar? Þjer girnist 
og fáið ekki, þjer drepið og öfundið, og getið þó ekki 
öðlast; þjer berjist og stríðið; þjer fáið ekki, af því 

Bað þjer biðjið ekki. Þjer biðjið, og öðlist ekki, af 
því að þjer biðjið illa, til þess að þjer getið sóað 

4 því í munaði yðar. Þjer hórkonur, vitið þjer ekki, 
að vinátta við heiminn er fjandskapur gegn Guði? 
Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir 


Jakobs brjef 4,5—17. 553 


5 gig að óvini Guðs. Eða haldið þjer að ritningin fari 
með hjegóma? Þráir hann ekki með vandlæti and- 
ann, sem hann gaf bústað í oss? En hann gefur 

6 meiri náð; þess vegna segir hún: Guð stendur í gegn 

1 dramblátum, en auðmjúkum gefur hann náð. Gijörist 
því undirgefnir Guði; standið gegn djöflinum, og þá 

8 mun hann flýja frá yður. Nálægið yður Guði, og 
þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar, 
þjer syndarar, og gjörið flekklaus hjörtun, þjer tví- 

*lyndu. Berið yður illa, syrgið og grátið; hlátur yðar 

10 skal umbreytast í sorg og gleðin í dapurleik. Auð- 
mýkið yður fyrir Drotni, og hann mun upphefja 
yður. 

11 Talið ekki illa hver um annan, bræður. Sá sem 
talar illa um bróður sinn eða dæmir bróður sinn, 
talar illa um lögmálið og dæmir lögmálið; en ef þú 
dæmir lögmálið, þá ert þú ekki lögmálsins gjörandi, 

12 heldur dómari. Einn er löggjafinn og dómarinn, sá sem 
getur frelsað og tortímt. En hver ert þú, sem dæmir 
náungann ? 

18 Heyrið, þjer sem segið: Í dag eða á morgun 
skulum vjer fara til þeirrar eða þeirrar borgar, 

14 dvelja þar eitt ár, og versla og græða, þjer sem ekki 
vitið, hvað á morgun mun verða; hvílíkt er lif yðar? 
Því að þjer eruð gufa, sem sjest um stutta stund, en 

15 hverfur síðan. Í stað þess ættuð þjer að segja: Ef 
Drottinn vill, þá bæði lifum vjer og munum gjöra 

16 þetta eða hitt. En nú stærið þjer yður í yðar oflát- 

! ungsskap; alt slíkt stærilæti er vont. Hver, sem því 
hefir vit á gott að gjöra, og gjörir það ekki, honum 
er það synd. 


04 Jakobs brjef 5,1—12. 


Heyrið nú, þjer auðmenn, grátið og kveinið 
yfir þeim eymdum, sem yfir yður munu koma. 
3 Auður yðar er orðinn fúinn, og klæði yðar eru orðin 
3 möletin, gull yðar og silfur er orðið ryðbrunnið, og 
ryðið á því mun verða yður til vitnis og eta hold 
yðar eins og eldur; þjer hafið fjársjóðum safnað á 
£ síðustu dögunum. Sjá, laun verkamannanna, sem 
hafa slegið lönd yðar, þau er þjer hafið haft af þeim, 
hrópa, og köll kornskerumannanna eru komin til 
5 eyrna Drottins hersveitanna. Þjer hafið lifað í sæl- 
lifi á jörðunni og í óhófi; þjer hafið alið hjörtu 
Syðar á slátrunardegi.  Þjer hafið sakfelt, þjer 
hafið drepið hinn rjettláta; hann stendur ekki í gegn 
yður. | 
“ Þreyið því, bræður, þangað til Drottinn kemur. 
Sjá, aákuryrkjumaðurinn biður eftir hinum dýrmæta 
ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum, þangað til 
8 hann hefir fengið haustregn og vorregn. Þreyið og 
þjer, styrkið hjörtu yðar, þvi að tilkoma Drottins er 
9í nánd. Kvartið ekki hver yfir öðrum, bræður, til 
þess að þjer verðið ekki dæmdir; sjá, dómarinn 
10 stendur fyrir dyrunum. Bræður, takið spámennina, 
sem talað hafa í nafni Drottins, til fyrirmyndar í 
Hlað líða ilt og í þolinmæði. Sjá, vjer teljum þá 
sæla, sem þolgóðir hafa verið; þjer hafið heyrt 
um þolgæði Jobs og Vitið endalokin, sem Drottinn 
gjörði, því að Drottinn er mjög miskunnsamur og 
liknsamur. 
13 En umfram alt, bræður mínir, sverjið ekki, 
hvorki við himininn nje við jörðina, nje nokkurn 


Jakobs brjef 5,13—20. öðð 


annan eið, en yðar já sje já, yðar nei sje nei, til 
þess að þjer fallið ekki undir dóm. 
uw Líði nokkrum illa yðar á meðal, þá biðji hann; 
14 jogi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng.. Sje 
einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til'sin 
öldunga safnaðarins, og þeir skulu smyrja hann með 
olíu í nafni Drottins og biðjast fyrir yfir honum; og 
15 trúarbænin mun frelsa hinn sjúka og Drottinn mun 
reisa hann á fætur, og þær syndir, sem hann kann 
að hafa drýgt, munu honum verða fyrirgefnar. 
4 Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðjið 
hver fyrir öðrum, til þess að þjer verðið heil- 
brigðir. Kröftug bæn rjettláts manns megnar 
mikið. | 
Elías var maður sama eðlis og vjer, og hann 
bað þess heitt, að ekki skyldi rigna, og það rigndi 
18 ekki yfir landið í þrjú ár og sex mánuði; og hann 
bað aftur, og himininn gaf regn og jörðin bar sinn 
ávöxt. 
Bræður minir, ef einhver meðal yðar villist 
20 frá sannleikanum, og einhver snýr honum, þá viti 
hann, að hver, sem snýr syndara frá villu vegar 
hans, mun frelsa sálu frá dauða og hylja fjölda 
8ynda. 


d7 


19 


Hið fyrra almenna brjef Pjeturs. 





Í Pjetur postuli Jesú Krists, til útlendinganna í dreif- 

ingu Í Pontus, Galatíu, Kappadokiu, Asíu og Biþyniu, 

2 sem útvaldir eru eftir fyrirvitund Guðs föður með 
helgun andans, til hlýðni og ádreifingar blóðs Jesú 
Krists. Náð og friður margfaldist með yður. 

ó Lofaður sje Guð og faðir Drottins vors Jesú 
Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefir endur- 
fætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists 

4 frá dauðum til óforgengilegrar og flekklausrar og 
ófölnandi arfleifðar, sem yður er geymd á himnum, 

6 yður sem með krafti Guðs eruð varðveittir fyrir trú 
til frelsunar, sem búin er til að opinberast á síðasta 

6 tíma. Af þessu gleðjist þjer, þótt þjer nú um skamma 
stund, ef svo verður að vera, sjeuð hrygðir í margs 

1konar freistingum, til þess að reynsla trúar yðar, 
langtum dýrmætari en gull, er eyðist, þótt það sje 
reynt með eldi, geti orðið til lofs og dýrðar og heið- 

8 urs í opinberun Jesú Krists, sem þjer elskið, þótt þjer 
ekki hafið sjeð hann, sem þjer trúið á, þótt þjer 
ekki hafið hann nú fyrir augunum, og gleðjist óum- 

9 ræðilegum og dýrðlegum fögnuði, því að þjer náið 

10 takmarkinu fyrir trú yðar, frelsun sálna yðar. Þess- 
ari frelsun grensluðust spámennirnir eftir og rannsök- 
uðu vandlega, þeir er spáðu um náð þá, er yður 

1! mundi hlotnast, er þeir rannsökuðu, til hvers eða 
hviliks tíma Krists andi, sem í þeim bjó, benti, þá 
er hann vitnaði fyrir fram um píslir Krists og dýrð- 

2 ina þar á eftir. En þeim var það opinberað, að það 


Fyrra brjef Pjeturs 1,18— 24. 557 


var eigi fyrir þá sjálfa, heldur fyrir yður, að þeir 
þjónuðu að þessu, sem yður er nú kunngjört af þeim, 
sem boðuðu yður fagnaðarerindið fyrir heilagan anda, 
sem er sendur frá himni, og inn í þetta fýsir englana 
að skygnast. 
Hafið því lendar hugskots yðar umgyrtar, verið 
. algáðir og setjið algjörlega von yðar til þeirrar náð- 
ar, sem yður mun veitast við opinberun Jesú Krists; 
14 sem hlýðin börn megið þjer eigi laga breytni yðar 
eftir þeim girndum, er þjer áður þjónuðuð í vanvisku 
i yðar, heldur verðið sjálfir einnig heilagir í allri 
hegðun, eins og sá er heilagur, er yður hefir kallað, 
ið því að ritað er: Verið heilagir, því jeg er heilagur. 
t7 Og svo framarlega sem þjer ákallið þann sem föður, 
er dæmir án manngreinarálits eftir verkum hvers 
18 eins, þá framgangið í ótta yðar útlegðartima, því að 
þjer vitið að þjer eigi eruð leystir með forgengileg- 
um hlutum, silfri eða gulli, frá yðar hjegómlegu 
ið hegðun, er þjer höfðuð af feðrum yðar, heldur með 
- dýrmætu blóði eins og lýtalauss og óflekkaðs lambs, 
20 það er blóði Krists, hans sem að sönnu var fyrirfram 
. þektur fyrir grundvöllun heimsins, en var opinber- 
21 aður við lok tímanna vegna yðar, sem fyrir hann 
trúið á Guð, er vakti hann upp frá dauðum og gaf 
honum dýrð, svo að trú yðar skyldi jafnframt vera 
23 von til Guðs. Er þjer hafið hreinsað sálir yðar með 
hlýðni við sannleikann til hræsnislausrar bróður- 
28 elsku, þá elskið hver annan innilega af hjarta, þjer 
sem endurfæddir eruð, ekki af forgengilegu sæði, 
heldur óforgengilegu með Guðs lifanda orði, því er 
2 varir. Því að: alt hold er sem gras og öll vegsemd 


"558 Fyrra brjef Pjeturs 1,25—2,11. 


þess sem blóm á grasi; grasið skrælnaði og blómið 
35 fjell af, en orð Drottins varir að eilífu. Og þetta er 
orð fagnaðarerindisins, er yður hefir verið boðað. 
Afleggið því alls konar vonsku og alla pretti, 
3 hræsni og öfund og öll illmæli, og sækist eins 
og nýfædd börn eftir hinni andlegu, ósviknu mjólk, til 
þess að þjer við hana getið vaxið til hjálpræðis, 
8 ef þjer hafið smakkað, hvað Drottinn er góður; 
4 og er þjer komið til hans, hins lifanda steins, sem 
að sönnu er af mönnum útskúfaður, en hjá Guði 
6 útvalinn og dýrmætur, þá verðið þjer og sjálfir sem 
lifandi steinar uppbygðir í andlegt hús, til að vera 
heilagt prestafjelag, til að frambera andlegar fórnir, 
6 Guði velþóknanlegar fyrir Jesúm Krist. Fyrir því 
stendur í ritningunni: Sjá, jeg set hornstein í Síon, 
valinn og dýrmætan, og sá sem trúir á hann, mun alls 
7 eigi verða sjer til skammar. Fyrir yður, sem trúið, 
er því vegsemdin, en steinninn, sem smiðirnir höfn- 
uðu, sá hinn sami er orðinn að hyrningarsteini fyrir 
þá, sem ekki trúa, og ásteytingarsteinn og hneyksl- 
8 unarhella, því að þeir hrasa, af því að þeir hlýðn- 
uðust ekki orðinu, og til þess voru þeir og ákveðnir. 
9 En þjer eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafjelag, 
heilög þjóð, lýður Guði til eignar, til þess að þjer 
skulið viðfrægja fullkomleika hans, sem kallaði yður 
10 frá myrkrinu til sins undursamlega ljóss; þjer sem 
áður voruð ekki-lýður, en eruð nú orðnir lýður 
Guðs, þjer sem ekki nutuð miskunnar, en hafið nú 
miskunn hlotið. 
hi Þjer elskuðu, jeg áminni yður sem gesti og út- 
lenda að halda yður frá holdlegum girndum, sem 


Fyrra brjef Pjeturs 2,12—23. 559 


B heyja stríð gegn sálunni; og hegðið yður. vel meðal 
heiðinna þjóða, til þess að þeir, vegna góðverkanna, 
sem þeir sjá, í því, er þeir illmæla yður fyrir sem 
illgjörðamönnum, megi vegsama Guð á tíma vitjunar- 
innar. 

18 Verið undirgefnir sjerhverju mannlegu skipulagi 
vegna Drottins, hvort heldur það er konunginum, svo 

14 sem hinum æðsta, eða landshöfðingjunum, svo sem 
þeim, er af honum eru sendir illgjörðamönnum til 

15 refsingar, en til lofs þeim, sem vel breyta. Því að 
þannig er vilji Guðs, að þjer skulið, með því að 
breyta vel, niðurþagga vanþekkingu heimskra manna, 

16 gem frjálsir menn, en ekki sem þeir, er hafa frelsið 
fyrir hjúp yfir vonskuna, heldur sem þjónar Guðs. 

17 Virðið alla menn, elskið bræðrafjelagið, óttist Guð, 
heiðrið konunginn. 

18 Þjer þjónar, verið undirgefnir húsbændum yðar 
með mesta ótta, ekki einungis hinum góðu og sann- 

19 gjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu; því að það 
er náð, ef einhver, samviskunnar vegna gagnvart. 

20 (Guði, þolir móðganir og líður saklaus. Því að hvaða 
frægð er það, að þjer sýnið þolgæði, er þjer verðið. 
fyrir höggum, þegar þjer syndgið? En ef þjer sýnið 
þolgæði, er þjer líðið ilt, þegar þjer breytið vel, það 

#1 aflar náðar hjá Guði; því til þessa eruð þjer kallaðir, 
því að Kristur leið einnig fyrir yður, og eftirljet yður 
fyrirmynd, til þess að þjer skylduð feta í hans fót- 

23 spor, hann sem ekki drýgði synd og ekki voru svik 

28 fundin í munni hans, hann sem eigi illmælti aftur, 
er honum var illmælt, og hótaði eigi, er hann leið, 
heldur gaf það í hans vald, sem rjettvíslega dæmir, 


560 Fyrra brjef Pjeturs 2,24— 3,10. 


#% hann sem sjálfur bar syndir vorar á líkama sínum 
upp á trjeð, til þess að vjer skyldum, dánir frá synd- 
unum, lifa rjettlætinu, og fyrir hans benjar eruð 

35 þjer læknaðir. Því að þjer voruð villuráfandi sem 
sauðir, en nú hafið þjer snúið yður til hirðis og 
biskups sálna yðar. 

3 Sömuleiðis skuluð þjer, konur, vera undirgefnar 
eiginmönnum yðar, til þess að jafnvel þeir, 

sem ef til vill ekki vilja hlýða orðinu, gætu orðið 
2unnir án orðsins við hegðun kvenna sinna, þegar 

8 þeir sjá yðar skírlifu hegðun í ótta. Skart yðar sje 
ekki ytra skart, með þvi að fijetta hárið og hengja á 

4 sig gullskraut eða klæðast viðhafnarbúningi, heldur sje 
það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum 
búningi hógværs og kyrláts anda, sem dýrmætur er 

5 fyrir augliti Guðs. Því að þannig skreyttu sig einn- 
ig forðum hinar helgu konur, er settu von sina til 

4 Guðs og voru eiginmönnum sinum undirgefnar, eins og 
Sara hlýddi Ahraham og kallaði hann herra, og börn 
hennar eruð þjer orðnar, er þjer hegðið yður vel og 
óttist enga skelfingu. 

í Sömuleiðis þjer, menn, búið með skynsemi sam- 
an við konur yðar svo sem veikari ker, og veitið 
þeim virðingu, eins og þær og eru samarfar yðar að 
náð lifsins, til þess að bænir yðar hindrist ekki. 

S Að lokum, verið allir samhuga, hluttekningar- 

9 samir, bróðurelskir, miskunnsamir, auðmjúkir; gjald- 
ið ekki ilt fyrir ilt eða illmæli fyrir illmæli, heldur 
þvert á móti blessið, þvi að þjer eruð til þess kall- 

30 aðir að þjer skulið erfa blessunina; því að sá sem vill 
elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu 


Fyrra brjef Pjetur 3,11—99. | 561 


ll og vörum sínum frá að mæla svik, og hann sneiði sig 
hjá tllu og gjöri gott, ástundi frið og keppi eftir hon- 
13 um; því að augu Drottins eru yfir hinum sjettlátu og 
eyru hans hneigjast að bænum þeirra, en auglit Drottins 
er gegn þeim, sem alt gjöra. 
18 Og hver er sá, er mun gjöra yður ilt, ef þjer 
HK kappkostið það sem gott er? En þótt þjer skylduð 
líða ilt fyrir rjettlætis sakir, þá eruð þjer sælir; og 
15 óttist ekki ótta þeirra og skelfist eigi; en helgið 
Krist sem Drottin í hjörtum yðar; verið ætið búnir 
til varnar fyrir hverjum manni, er krefst af yður 
reikningsskapar fyrir þá von, sem í yður er, en þó 
16 með hógværð og ótta, og hafið góða samvisku, til 
þess að þeir, sem lasta yðar góðu hegðun í Kristi, 
verði sjer til skammar í því, sem þeir mæla gegn 
tí yður. Því að það er betra, ef Guð vill svo vera 
láta, að þjer liðið fyrir að breyta vel, heldur en fyrir 
18 að breyta illa. Því að Kristur leið líka einu sinni 
fyrir syndir, rjettlátur fyrir rangláta, til þess að hann 
mætti leiða oss til Guðs, deyddur að vísu að holdinu, 
19 ep lifandi gjörður að andanum, en í honum fór hann 
einnig burt og prjedikaði fyrir öndunum í varðhaldi, 
30 gem voru óhlýðnir fyrrum, þegar Guðs langlyndi 
beið á dögum Nóa, þegar verið var að smiða örkina, 
en í henni frelsuðust fáar, það er átta, sálir við vatn, 
#1 en nú frelsar einnig yður skirnin, sem þar var fyrir- 
mynduð, hún sem ekki er burttekt óhreininda á holdi, 
heldur bæn um góða samvisku gagnvart Guði, fyrir 
Á upprisu Jesú Krists, hans sem fór til himins og er 
við Guðs hægri hönd, eftir að englar, völd og kraftar 
eru lagðir undir hann. 
% 


562 Fyrra brjef Pjeturs 4,1-—13. 


4 Fyrst Kristur þess vegna hefir liðið á holdi, þá 
vopnið yður einnig með sömu hugsun, — því 
að sá sem hefir liðið á holdinu, er hættur við synd 

# — til þess að þjer ekki framar lifið tímann, sem eftir 
er, í holdinu fyrir fýsnir manna, heldur fyrir vilja 

8 Guðs. Því að það er nóg að hafa tímann, sem liðinn 
er, gjört vilja heiðingjanna og lifað í saurlifnaði, 
girndum, ofdrykkju, óhófi, samdrykkjum og svívirði- 

4 legri skurðgoðadýrkun, og þess vegna furðar þá að 
þjer hlaupið ekki með þeim út í hið sama spillingar- 

5 díki; og þeir lastmæla; en þeir munu verða að gjöra 
reikning þeim, sem reiðubúinn er að dæma lifendur 

6og dauða; því að til þess var og dauðum boðað 
fagnaðarerindið, að þeir að vísu verði dæmdir 
eftir mönnum í holdi, en lifi eftir Guði í anda. 

7 En endir allra hluta er í nánd; verið því gætnir 

8 og algáðir til bæna; umfram alt hafið brennandi 
kærleika hver til annars, því að kærleikur hylur 

9 fjölda synda; verið gestrisnir hver við annan án 

10 möglunar. Eins og hver hefir fengið náðargáfu, þá 
þjónið hver öðrum með henni, svo sem góðir ráðs- 

lí menn margvíslegrar náðar Guðs; tali einhver, þá sje 
það sem orð Guðs, hafi einhver þjónustu á hendi, þá 
þjóni hann eins og eftir þeim mætti, sem Guð gefur, 
til þess að Guð vegsamist í öllum hlutum fyrir Jesúm 
Krist, og hans er dýrðin og mátturinn um aldir alda. 
Amen. 

18 Þjer elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina 
yðar á meðal, sem yfir yður er komin yður til 

13 reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt, heldur 
gleðjið yður að sama skapi, sem þjer eruð hluttak- 


Fyrra brjef Pjeturs 4,14—5,6. 563 


andi í píslum Krists, til þess að þjer einnig megið 
gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. 
14 Ef þjer eruð smánaðir fyrir nafn Krists, þá eruð þjer 
sælir, því að andi dýrðarinnar og andi Guðs hvílir yfir 
15 yður. Því að enginn yðar líði ilt sem manndrápari 
eða þjófur eða illvirki eða sem sá, er hlutast til um 
18 það, er öðrum kemur við; en ef hann líðurilt svo sem 
kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki, heldur 
17 vegsami Guð fyrir þetta nafn. Því að nú er tíminn 
kominn til að dómurinn byrji á húsi Guðs, en ef 
hann byrjar á oss, hver munu þá verða afdrif þeirra, 
18 sem ekki hlýðnast fagnaðarboðskap Guðs? Og ef 
hinn rjettláti naumlega frelsast, hvar mun þá hinn 
1 óguðlegi og syndarinn lenda? Fyrir þvi skulu og 
þeir, sem ilt líða eftir vilja Guðs, fela sálir sínar á 
hendur hinum trúa skapara, er þeir gjöra hið góða. 
5 Öldungana yðar á meðal áminni jeg þá, jeg, 
samöldungurinn og vottur piísla Krists, sem 
einnig mun hlutdeild fá í þeirri dýrð, sem opinberuð 
3 mun verða. Gætið þeirrar hjarðar Guðs, sem meðal 
yðar er; gegnið umsjónarstarfinu, ekki af nauðung, 
heldur af fúsu geði, að Guðs vilja; ekki heldur sakir 
8 svívirðilegs ávinnings, heldur fúslega; eigi heldur 
þannig, að þjer drotnið harðlega yfir hlutdeild yðar, 
heldur þannig, að þjer verðið fyrirmynd hjarðarinnar, 
t og þá munuð þjer, þegar hinn æðsti hirðir birtist, 
6 öðlast hina ófölnandi kórónu dýrðarinnar. Sömuleiðis 
verið þjer, hinir yngri, öldungunum undirgefnir, og 
skrýðist allir litillætinu hver gegn öðrum, því að 
Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir 
6 hann náð. Auðmýkið yður því undir Guðs voldugu 
36* 


564 Síðara brjef Pjeturs 1,1—2. 


hönd, til þess að hann á sínum tíma upphefji yður; 

7 varpið allri áhyggju yðar upp á hann, því að hann 

8 ber umhyggju fyrir yður. Verið algáðir, vakið; 
óvinur yðar djöfullinn gengur um sem öskrandi ljón, 

9 leitandi að þeim, sem hann geti gleypt; standið gegn 
honum, stöðugir í trúnni, vitandi að sömu þjáningar 

10 fyllnast á bræðrum yðar, sem eru í heiminum. En 
Guð allrar náðar, sem kallaði yður til sinnar eilifu 
dýrðar í Kristi, eftir að þjer þjáðst hafið litinn 
tíma, hann mun sjálfur fullkomna yður, styrkja 

1 og öfluga gjöra. Hans er mátturinn um aldir alda. 
Amen. 

18 Með Silvanusi, hinum trúa meðbróður, eftir því 
sem jeg tel, hefi jeg stuttlega ritað yður, og jeg 
áminni og vitna hátiðlega, að þetta er hin sanna 

18 náð Guðs; standið stöðugir í henni. Yður heilsar 
hin samútvalda í Babýlon og Markús sonur minn. 

14 Heilsið hver öðrum með kærleikskossi. 

Friður sje með yður öllum, sem eruð í Kristi. 


Hið síðara almenna brjef Pjeturs, 


Í Símon Pjetur, þjónn og postuli Jesú Krists, til 
þeirra, sem hlotið hafa jafndýrmæta trú og vjer 
? fyrir rjettlæti Guðs vors og frelsara Jesú Krista; náð 


Síðara brjef Pjeturs 1,3—15. ö6ð 


og friður margfaldist yður til handa með þekkingu 
3 á Guði og Jesú Drotni vorum. Þar eð hans guðdóm- 
legi máttur hefir veitt oss alt, sem heyrir til lífs og 
guðrækni með þekkingunni á þeim, sem kallaði oss, 
£ með sinni eigin dýrð og dáð, og með því hefir hann 
veitt oss hin dýrmætu og stórmiklu fyrirheit, til þess 
að þjer fyrir þau skylduð verða hluttakandi í guð- 
legu eðli, er þjer hafið komist undan girnda-spilling- 
5 unni, sem er í heiminum, þá leggið einmitt þessa vegna 
alla stund á þetta, og auðsýnið í trú yðar dygðina, en 
6 í dvgðinni þekkinguna, en í þekkingunni bindindið, 
en í bindindinu þolgæðið, en í þolgæðinu guðræknina, 
Ten í guðrækninni bróðurelskuna, en í bróðurelskunni 
8 kærleikann. Því að ef þessir hlutir eru hjá yður 
og fara vaxandi, munu þeir ekki láta yður vera 
iðjulausa nje ávaxtarlausa í þekkingu Drottins vors 
Jesú Krists; því að sá sem ekki hefir þessa hluti, er 
blindur í skammsýni sinni, er hann hefir gleymt 
10 hreinsun hinna fyrri synda sinna.  Kostið þess 
vegna því fremur kapps um, bræður, að gjöra köllun 
yðar og útvalningu vissa; þvi ef þjer gjörið þetta, 
ll munuð þjer ekki nokkru sinni hrasa; því að á þann 
hátt mun yður rikulega veitast inngangur í hið eilifa 
ríki Drottins vors og frelsara Jesú Krists. 
12 Þess vegna ætla jeg mjer ávalt að áminna yður 
um þetta, þótt þjer vitið það og þjer standið stöðugir 
18 í þeim sannleika, sem hjá yður er. Og jeg álit það 
rjett, á meðan jeg er í þessari tjaldbúð, að vekja 
14 yður með áminningu, því að jeg veit, að þess er 
skamt að bíða að tjaldbúð minni verði svift, eins og 
15 gjálfur Drottinn vor Jesús Kristur birti mjer; og jeg 


566 Síðara brjef Pjeturs 1,16—2,4. 


vil einnig leggja kapp á, að þjer ætið eftir burtför mina 
16 getið minst þessara hluta. Því að ekki fylgdum 
vjer spaklega uppspunnum skröksögum, er vjer kunn- 
gjörðum yður mátt og tilkomu Drottins vors Jesú 
Krists, heldur vorum vjer sjónarvottar að hátign 
1 hans, því að hann meðtók af guði föður heiður og 
dýrð, þá er þvílík raust barst honum frá hinni há- 
tignarfullu dýrð: >Þessi er sonur minn, hinn elskaði, 
18 sem jeg hefi velþóknun ás. Og þessa raust heyrðum 
vjer sjálfir koma frá himni, þá er vjer vorum með 
19 honum á fjallinu helga. Ög vjer höfum því meiri 
vissu fyrir hinu spámannlega orði, og þjer breytið 
vel, ef þjer gefið gaum að því eins og lampa, sem 
skin á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og 
20 morgunstjarna rennur upp í hjörtum yðar. Vitið 
það umfram alt, að enginn ritningar-spádómur verður 
21 þýddur af sjálfum sjer. Því að aldrei var nokkur 
spádómur borinn fram að vilja manns, heldur töluðu 
menn frá Guði bornir af heilögum anda. 
2 En falsspámenn komu einnig upp meðal lýðsins, 
eins og falskennendur munu líka verða á meðal 
yðar, er smeygja munu inn háskalegum flokkum og 
jafnvel afneita herra sinum, sem keypti þá, og leiða 
3 yfir sig sjálfa bráða glötun, og margir munu fylgja 
ólifnaði þeirra, og sakir þeirra mun vegi sannleikans 
8 verða lastmælt, og af ágirnd munu þeir með upp- 
spunnum orðum hafa yður fyrir fje; en dómurinn 
yfir þeim frá fyrri tíð dvelur ekki, og glötun 
£ þeirra blundar ekki. Því að ef Guð þyrmdi ekki 
englum, er þeir syndguðu, heldur steypti þeim niður 
Í undir-djúpin, og setti þá í myrkra-gryfjur, til þess 


- 


. Síðara brjef Pjeturs 2,5— 15. 567 


9 að þeir varðveittust til dóms, og ekki þyrmdi hann 
hinum forna heimi, en varðveitti Nóa, prjedikara rjett- 
lætisins, við áttunda mann, er hann ljet vatnsflóð 

6 koma yfir heim hinna óguðlegu og brendi borgirnar 
Sódómu og Gómorru til ösku og dæmdi þær til eyði- 
leggingar, er hann hafði sett þær þeim til dæmis, 

7sem mundu lifa óguðlega, og frelsaði hinn rjettláta 
Lot, er kvaldist af svívirðilegum lifnaði hinna guð- 

lausu, — þvi að hinn rjettláti maður, sem bjó á 
meðal þeirra, kvaldist í sinni rjettlátu sálu dag frá 
degi af þeim ólöglegu verkum, er hann sá og heyrði, 

%— þannig veit Drottinn hvernig hann á að hrifa 
hina guðhræddu úr freistingu, en geyma hina rang- 

10 látu, undirorpna hegningu, til dómsdags, en einkum 
þá, sem ganga eftir holdinu í saurlifisfýsn og fyrirlita 
herradóma. Sem fifldjarfir sjálfbirgingar skelfast 

tí þeir ekki við að lastmæla tignum, þar sem englar, 
þótt meiri sjeu að mætti og valdi, eigi kveða upp 

18 löstunardóm gegn þeim hjá Drotni. En eins og 
skynlausar skepnur, sem fæddar eru með likamseðli 
til að veiðast og fyrirfarast, lastmæla þessir menn 
því, sem þeir ekki þekkja, og munu einnig verða 

13 evðilagðir á sama hátt sem þær, og verða fyrir 
ranglæti að ranglætis-verðlaunum. Munað að degi 
til meta þeir sem nautn, þeir, blettirnir og ósóminn, 
lifa svallsamlega við kærleiksmáltiðir sínar, þegar 

1 þeir sitja að veislum með yður; þeir hafa augu full 
hórdóms, og þeir eru sísyndgandi og fleka óstyrkar 
sálir; þeir hafa hjarta æft í ágirnd; þeir eru bölvun- 

15 grinnar börn; þeir hafa yfirgefið rjettan veg og hafa 
vilst, þar sem þeir hafa fylgt vegi Bíleams, sonar 


568 Síðara brjef Pjeturs 2,16-—3,4. 


16 Beórs, sem elskaði ranglætislaun, en hann varð að 
sæta ávítun fyrir glæp sinn. Mállaus eykurinn tal- 
aði manna-máli og aftraði fásinnu spámannsins. 

17 Þessir menn eru vatnslausir brunnar og þoka, hrak- 
in af hvassviðri, og er þeim geymd dimma myrkurs- 

lBins. Því að þegar þeir láta klingja drembileg hje- 
gómaorð, væla þeir með holdlegum girndum, með 
svívirðilegum lifnaði þá, sem fyrir skömmu hafa 

19 sloppið frá þeim, sem ganga í villu; þeir heita þeim 
frelsi, þótt þeir sjeu sjálfir þrælar spillingarinnar, því 
að sjerhver verður þræll þess, sem hann hefir beðið 

20 ósigur fyrir. Því að ef þeir, sem með þekking 
Drottins vors og frelsara Jesú Krists voru sloppnir 
frá saurugleika heimsins, flækja sig í honum af nýju 
og biða ósigur, þá er hið síðara orðið fyrir þá verra 

91 en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa 
ekki gjörþekt veg rjettlætisins, heldur en að hafa 
gjörþekt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga 
boðorði, sem þeim hafði verið gefið. Fram á þeim 
hefir komið sannmæli þetta: Hundur snýr aftur til 
spýju sinnar, og þvegið svín, til að velta sjer í saur. 

Þetta er nú annað brjefið, sem jeg skrifa yður, 
þjer elskaðir, og í þeim báðum er jeg með 
áminningu að vekja hið hreinskilna hugskot yðar, 

2 til þess að þjer minnist orða þeirra, er hinir heilögu 
spámenn hafa áður talað, og skipunar Drottins vors 

8 og frelsarans, er postular yðar hafa flutt, og þetta 
skuluð þjer þá fyrst vita, að á hinum síðustu dögum 
munu kona spottarar með spotti, er framganga eftir 

í eigin girndum og segja: Hvað verður úr fyrirheitinu 
um tilkomu hans? Því að frá þvi feðurnir sofnuðu 


Síðara brjef Pjeturs 3,5—16. 569 


stendur alt við sama eins og frá upphafi hins skapaða. 
5 Því að viljandi gleyma þeir því, að himnar voru til 
forðum og jörð mynduð af vatni og með vatni fyrir 
Sorð Guðs, og við það gekk vatnsflóðið yfir þann 
7 heim, sem þá var, svo að hann fórst; en þeir himn- 
ar, Sem nú eru, og jörðin geymast eldinum fyrir hið 
sama orð, og varðveitast til þess dags, er hinir óguð- 
legu menn munu dæmast og tortímast. 
í En þetta eitt má yður ekki gleymast, þjer elsk- 
uðu, að einn dagur er hjá Drotni sem þúsund ár og 
9 þúsund ár sem einn dagur. Ekki er Drottinn seinn 
á sjer með fyrirheitið, þótt sumir álíti það seinlæti, 
heldur er hann langlyndur við yður, þar eð hann 
vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til 
10 iðrunar. En dagur Drottins mun koma sem þjófur, 
og þá munu himnarnir með miklum gný liða undir 
lok, frumefnin sundurleysast í brennandi hita, og 
jörðin og þau verk, sem á henni eru, uppbrenna. 
11 Þar eð alt þetta ferst þannig, hvílíkum mun yður þá 
byrja að vera, með heilagri breytni og guðrækni, 
4 þannig að þjer væntið eftir og þráið innilega tilkomu 
Guðs dags, en vegna þess dags munu himnarnir 
sundurleysast í eldi og frumefni bráðna af brennandi 
1 hita. En vjer væntum eftir fyrirheiti hans nýs 
himins og nýrrar jarðar, þar sem rjettlæti býr. 
í Fyrir því stundið, þjer elskuðu, með því að þjer 
væntið slíkra hluta, að vera í friði flekklausir og 
1ð lýtalausir frammi fyrir honum, og álitið langlyndi 
Drottins vors vera hjálpræði, eins og hinn elskaði 
bróðir vor Páll hefir ritað yður, eftir þeirri speki, 
16 sem honum er gefin, eins og einnig í öllum brjefum 


570 Fyrsta brjef Jóhannesar 1,1—4. 


hans, er hann í þeim talar um þetta; en í þeim er 
sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfestulausir menn 
rangsnúa, eins og öðrum ritum, sjer sjálfum til tortim- 
17 ingar. Gætið yðar þess vegna, þjer elskaðir, með 
því að þjer vitið þetta fyrirfram, til þess að þjer 
látið eigi dragast með af villu þverbrotinna manna 
18 og fallið frá yðar eigin staðfestu. En vaxið í náð og 
þekkingu Drottins vors og frelsara Jesú Krists. Hon- 
um sje dýrðin bæði nú og til eilifrar tiðar. Amen. 


Fyrsta almenna brjef Jóhannesar. 


Í Það sem var frá upphafi, það sem vjer höfum 
heyrt, það sem vjer höfum sjeð með augum 
vorum, það sem vjer horfðum á og hendur vorar 

2 þreifuðu á, um orð lifsins; — og lifið var opinberað, 
og vjer höfum sjeð og vottum og boðum yður lifið 
hið eilífa, sem var hjá föðurnum og var opinberað 

3 ogs; — það sem vjer höfum sjeð og heyrt, það boð- 
um vjer yður einnig, til þess að þjer líka getið haft 
samfjelag við oss; og samfjelag vort er við föður- 

inn og við son hans Jesúm Krist. Og þetta skrif- 
um vjer, til þess að fögnuður yðar geti orðið full- 
kominn. 


Fyrsta brjef Jóhannesar 1,5—2,7. öt1 


s Og þetta er boðskapurinn, sem vjer höfum heyrt 
af honum og boðum yður, að Guð er ljós og alls 
$ ekkert myrkur er í honum. Ef vjer segjum að vjer 
höfum samfjelag við hann, og göngum þó í myrkrinu, 
7 þá ljúgum vjer og iðkum ekki sannleikann. En ef 
vjer framgöngum í ljósinu, eins og hann er sjálfur í 
ljósinu, þá höfum vjer samfjelag hver við annan, og 
blóðið Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. 
8 Ef vjer segjum að vjer höfum ekki synd, þá svíkjum 
? vjer sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss, en ef 
vjer játum syndir vorar, þá er hann trúr og rjett- 
látur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreins- 
10 ar oss af öllu ranglæti. Ef vjer segjum að vjer 
höfum ekki syndgað, þá gjörum vjer hann að lygara, 
og orð. hans er ekki í oss. 
2 Börnin min! þetta skrifa jeg yður, til þess að 
'  þjer skulið ekki syndga; og enda þótt einhver 
syndgi, þá höfum vjer árnaðarmann hjá föðurnum, 
2 Jesúm Krist hinn rjettláta, og hann er friðþæging 
fyrir syndir vírar, og ekki einungis fyrir vorar synd- 
%ir, heldur líka fyrir allan heiminn. Og á því vitum 
vjer að vjer þekkjum hann, ef vjer höldum boðorð 
í hans. Sá sem segir: Jeg þekki hann, og heldur 
ekki boðorð hans, er lygari, og sannleikurinn erekki 
5 í honum; en hver sem heldur boðorð hans, í honum 
er sannarlega kærleikur Guðs orðinn fullkominn. Af 
% því þekkjum vjer að vjer erum í honum. Sá sem 
Begist vera stöðugur í honum, honum ber sjálfum að 
framganga eins og hann framgekk. 
4 Þjer elskaðir, það er ekki nýtt boðorð, sem jeg 
rita yður, heldur gamalt boðorð, sem þjer hafið haft 


572 Fyrsta brjef Jóharínesar 2,8—18. 


frá upphafi; hið gamla boðorð er orðið, sem þjer 
8 heyrðuð. Í annan stað er það nýtt boðorð, er jeg 
rita yður, sem er satt í honum og í yður; því að 
myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið 
9 að skina. Sá sem segist vera í ljósinu, og hatar bróð- 
10 ur sinn, hann er enn þá í myrkrinu. Sá sem elskar 
bróður sinn, hann er stöðugur í ljósinu og í honum 
1 er ekki hneyksli. En sá sem hatar bróður sinn, hann 
er í myrkrinu og framgengur í myrkrinu, og veit 
ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefir blindað 
augu hans. 
18 Jeg rita yður, börnin mín, af því að syndir yðar 
1B eru yður fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Jeg 
rita yður, þjer feður, af því að þjer þekkið hann, 
sem er frá upphafi. Jeg rita yður, þjer ungu menn, 
af þvi að þjer hafið sigrað hinn vonda. Jeg hefi 
14 ritað yður, börn, af því að þjer þekkið föðurinn. Jeg 
hefi ritað yður, feður, af því að þjer þekkið hann, 
sem er frá upphafi. Jeg hefi ritað yður, ungu menn, 
al því að þjer eruð styrkir, og Guðs orð er stöðugt 
15 í yður og þjer hafið sigrað hinn vonda. Elskið ekki 
heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. 
Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleiki föðursins 
16 ekki í honum. Því að alt það sem í heiminuin er, 
fýsn holdsins og fýsn augnanna og auðæfa-oflæti, 
það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heimin- 
17 um. Ög heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem 
gjörir Guðs vilja, varir að eilifu. 
Börn mín, það er hin síðasta stund, og eins og 
þjer hafið heyrt að andkristur kemur, þá eru nú 
einnig margir andkristar komnir fram, og af því 


18 


A SN 


Fyrsta brjef Jóhannesar 2,19—29. 573 


19 þekkjum vjer að það er hin síðasta stund. Frá oss 
eru þeir útgengnir, en þeir voru ekki af oss; því ef 
þeir hefðu verið af oss, þá mundu þeir stöðuglega 
hafa verið með oss; en það varð til þess að það yrði 

20 augljóst, að þeir allir væru ekki af oss. Og þjer 

#1 hafið smurningu frá hinum heilaga og vitið alt. Jeg 
hefi ekki skrifað yður vegna þess, að þjer þekkið 
ekki sannleikann, heldur af því að þjer þekkið hann, 

22 og af því að engin lygi er af sannleikanum. Hver 
er lygari ef ekki sá, sem neitar að Jesús sje Kristur ? 
Sá hinn sami er andkristurinn, hann sem afneitar 

33 föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum, 
hefir ekki heldur föðurinn; sá sem viðurkennir soninn, 

#4 hefir og föðurinn. En þjer, látið það vera stöðugt í 
yður, sem þjer hafið heyrt frá upphafi. Ef það er 
stöðugt í yður, sem þjer frá upphafi hafið heyrt, þá 
munuð þjer einnig vera stöðugir í syninum og Í föð- 

3 yrnum. Og þetta er fyrirheitið, sem hann gaf oss, 

26 hið eilifa lifið. Þetta hefi jeg skrifað yður um þá, 

#1 gem vilja leiða yður afvega. Og þjer, sú smurning, - 
sem þjer fenguð af honum, hún er stöðug í yður, og 
þjer þurfið þess ekki, að neinn. kenni yður; heldur 
eins og smurning hans fræðir yður um alt, og hún 
er sannleiki, en engin lygi, eins skuluð þjer vera 

26 stöðugir í honum, svo sem hún kendi yður. Ög nú, 
börnin mín, verið stöðugir í honum, til þess að vjer 
„getum, þegar hann birtist, haft djörfung, og verðum 
oss ekki til skammar fyrir honum í tilkomu hans. 

39 Ef þjer vitið að hann er rjettlátur, þá þekkið þjer, 

“ að einnig hver, sem iðkar rjettlæti, er fæddur af 
honum. 


574 Fyrsta brjef Jóhannesar 38,1— 12. 


3 Sjáið, - hvílikan kærleika faðirinn hefir auðsýnt 
088, að vjer skulum kallast Guðs börn; og það 
erum vjer. Vegna þess þekkir heimurinn ekki oss, 

2 af því að hann þekti ekki hann. Þjer elskaðir, nú 
erum  vjer Guðs börn, en það er enn þá 
ekki orðið bert, hvað vjer munum verða. 
Vjer vitum, að þegar hann birtist, þá munum vjer 
verða honum líkir, því að vjer munum sjá hann 

8 eins og hann er. Og hver sem hefir þessa von til 
hans, hreinsar sjálfan sig, eins og hann er hreinn. 

4 Hver sem drýgir syndina, drýgir og lagabrot, og 

5 syndin er lagabrot. En þjer vitið, að hann hefir 
birst, til þess að burttaka syndir, og í honum er ekki 

6 synd. Hver sem er stöðugur í honum, syndgar ekki; 
hver sem syndgar, hefir ekki sjeð hann, og þekkir 

1hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa 
yður; sá sem iðkar rjettlætið, er rjettlátur, eins og 

8 hann er rjettlátur. Hver sem syndina drýgir, er af 
djöflinum, því að djöfullinn syndgar frá upphafi. Til 
þess birtist Guðs sonur, að hann skyldi brjóta niður 

9 verk djöfulsins. Hver sem af Guði er fæddur, drýgir 
ekki synd, því að:sæði hans er varanlegt í honum, 
og hann getur ekki syndgað, af því að hann er fæddur 

10 af Guði. Af þessu eru augljós börn Guðs og börn 
djöfulsins; hver sem ekki iðkar rjettlæti, er ekki af 
Guði, nje heldur sá, sem elskar ekki bróður sinn. 

1 Því að þetta er sá boðskapur, sem þjer hafið heyrt 
frá upphafi, að vjer skulum elska hver annan; ekki 

18 eins og Kain var af hinum vonda og myrti bróður 
sinn. Og fyrir hvað myrti hann hann? Af því að 
verk hans voru vond, en verk bróður hans rjettlát. 


Fyrsta brjef Jóhannesar 3,13—4,1. öTð 


18 Undrist ekki, bræður, þótt heimurinn hati yður. 
14 Vjer vitum, að vjer erum komnir yfir frá dauðanum 
til lífsins, af því að vjer elskum bræðurna. Sá sem 
15 ekki elskar, er áfram í dauðanum. Hver sem hatar 
bróður sinn, er manndrápari, og þjer vitið, að enginn 
16 manndrápari hefir eilíft lif í sjer varandi. Af því 
þekkjum vjer kærleikann, að hann ljet lífið fyrir oss, 
1 og vjer eigum að láta lífið fyrir bræðurna. En sá 
sem hefir heimsins gæði, og horfir á bróður sinn vera. 
þurfandi, og afturlykur hjarta sinu fyrir honum, 
hvernig getur kærleikur Guðs verið stöðugur í hon- 
um? Börnin mín, elskum ekki með orði og ekki 
19 heldur með tungu, heldur í verki og sannleika. Af 
þessu munum vjer þekkja að vjer erum af sannleik- 
anum, og munum geta friðað hjörtu vor frammi fyrir 
2 honum, hvað sem hjarta vort kann að ásaka oss 
fyrir; því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla 
21 hluti. Þjer elskaðir, ef hjartað ásakar oss ekki, þá 
' höfum vjer djörfung til Guðs, og hvað sem vjer 
biðjum um, fáum vjer hjá honum, af þvíað vjer höld- 
um boðorð hans og gjörum það, sem er þóknanlegt 
B fyrir hans augliti. Og þetta er hans boðorð: að 
vjer skulum trúa á nafn sonar hans Jesú Krists og 
elska hver annan, samkvæmt því, sem hann hefir 
4 sefið oss boðorð um. Og sá sem heldur boðorð 
hans, er stöðugur í honum og hann í honum; og af 
því þekkjum vjer, að hann er stöðugur í oss, af andan- 
um sem hann hefir gefið oss. 
4. Þjer elskaðir, trúið ekki sjerhverjum anda, 
heldur reynið andana, hvort þeir sjeu af Guði; 
því að margir falsspámenn eru farnir út í heiminn. 


576 Fyrsta brjef Jóhannesar 4,2—15. 


2 Af þessu getið þjer þekt anda Guðs: Sjerhver andi, 
sem viðurkennir að Jesús Kristur hafi komið í holdi, 
3 er af Guði; og sjerhver andi, sem ekki játar Jesúm, 
er ekki af Guði; og hann er andkristsins andi, sem 
þjer hafið heyrt um að komi, og nú þegar er hann í 
4 heiminum. Þjer, börnin min, eruð af Guði og hafið 
sigrað þá, því að sá er meiri, sem í yður er, en sá 
sem er í heiminum. Þeir eru af heiminum; þess 
vegna tala þeir af heiminum, og heimurinn hlýðir á 
% þá. Vjer erum af Guði; hver sem þekkir Guð, hlýð- 
ir á oss; sá sem ekki er af Guði, hlýðir ekki 
á oss. Af þessu þekkjum vjer anda sannleikans og 
anda villunnar. 
“ Þjer elskaðir, elskum hver annan, því að kær- 
leikurinn er af Guði, og hver sem elskar, er af Guði 
8 fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir 
9 ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Í því birtist 
kærleikur Guðs í oss, að Guð hefir sent sinn einget- 
inn son í heiminn, til þess að vjer skyldum lifa fyrir 
46 hann. Í þessu er kærleikurinn: ekki að vjer elskuð- 
um Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son 
ll sinn til að vera friðþæging fyrir syndir vorar. Þjer 
élskaðir, fyrst Guð hefir svo elskað oss, þá ber einn- 
2 j ig oss að elska hver annan. Enginn hefir nokkurn 
tima sjeð Guð; ef vjer elskum hver annan, þá er 
Guð stöðugur í oss, og kærleikur hans er fullkomn- 
18 aður í oss; af því þekkjum vjer að vjer erum stöð- 
ugir í honum og hann í oss, að hann hefir gefið oss 
24 af sínum anda. Og vjer höfum sjeð og vitnum, að 
faðirinn hefir sent soninn, til að vera frelsari heims- 
15 ins. Hver sem játar, að.Jesús sje Guðs sonur, í hon- 


Fyrsta brjef Jóhannesar 4,16—5,7. 577 


tó um er Guð stöðugur og hann í Guði. Og vjer höfum 
þekt og trúað kærleikanum, sem Guð hefir á oss. 
Guð er kærleikur, og sá, sem er stöðugur í kærleik- 
anum, ér stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í hon- 
t! um. Í því er kærleikurinn órðinn fullkominn hjá 
"088, áð vjer höfum djörfung á degi dómsins; því að 
eins og hann er, eins erum vjer einnig í heimi þess- 
8 um. Ótti er ekki í elskunni, heldur útrekur fullkom- 
"in elska óttann; því að óttinn felur í sjer hegningu, 
en sá sem óttast, er ekki fullkominn í elskunni. 
19 Vjer elskum, því að hann elskaði oss að fyrra bragði. 
2 Ef einhver segir: jeg elska Guð, og hatar bróður 
sinn, sá er lygari; því sá sem ekki elskar bróður 
sinn, sem hann hefir sjeð, getur ekki elskað Guð, 
M gem hann hefir ekki sjeð. Og þetta boðorð höfum 
vjer frá honum, að sá sem elskar Guð, á einnig að 
elska bróður sinn. 
5 Hver sem trúir að Jesús er Kristur, er af Guði 
fæddur; og hver sem elskar föðurinn, elskar 
3 einnig þann, sem er fæddur af honum.  Áf því 
þekkjum vjer að vjer elskum Guðs börn, þegar vjer 
3 elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því 
að þetta er kærleikur, Guðs, að vjer höldum hans 
t boðorð, og hans boðorð eru ekki þung. Því að alt, 
sem af Guði er fætt, sigrar heiminn, og trú vor, hún 
9 er sigurinn, sem hefir sigrað heiminn. En hver er 
Sá, Sem Sigrar heiminn, nema sá sem trúir, að Jesús 
*er sonur Guðs? Þessi er sá, sem kominn er með 
vatni og blóði, Jesús Kristur, ekki með vatninu 
7 einungis, heldur með vatninu og með blóðinu. 'Og 
andinn er sá sem vitnar, því að andinn er sannleik- 
87 


578 Fyrsta brjef Jóhannesar 5,8—20. 


8 urinn. Því að þrir eru þeir, sem vitna: andinn og 
9 vatnið og blóðið, og þeim þremur ber saman. Ef 
vjer tökum manna vitnisburð gildan, þá er Guðs 
vitnisburður meiri, því að þetta er vitnisburður Guðs, 
10 að hann hefir vitnað um sinn son. Sá sem trúir á 
Guðs son, hefir vitnisburðinn í honum; sá sem ekki 
trúir Guði, hefir gjört hann að lygara, af því að 
hann hefir ekki trúað á þann vitnisburð, sem Guð 
1 hefir vitnað um sinn son. Og þetta er vitnisburður- 
inn, að (Guð hefir gefið oss eilift líf, og þetta líf er 
13 í hans syni. Sá sem hefir soninn, hefir lífið, sá sem 
ekki hefir Guðs son, hefir ekki lífið. 
ið Þetta hefi jeg skrifað yður, til þess að þjer vitið 
að þjer hafið eilift líf, yður, sem trúið á nafn Guðs 
14 sonar. Og þetta er sú djörfung, sem vjer höfum til 
hans, að ef vjer biðjum um eitthvað eftir hans vilja, 
15 þá heyrir hann oss. Og ef vjer vitum 'að hann 
heyrir oss, um hvað sem vjer biðjum, þá vitum vjer, 
að oss eru veittar þær bænir, sem vjer höfum beðið 
16 hann um. Ef einhver sjer bróður sinn drýgja synd, 
sem ekki er til dauða, þá skal hann biðja, og Guð 
mun gefa honum lif, þeim sem ekki syndgar til 
dauða. Til er synd til dauða; fyrir henni segi jeg 
1 ekki að hann skuli biðja. Alt ranglæti er synd; „en 
til er synd, sem ekki er til dauða. 
2 Vjer vitum, að hver sem {af Guði er fæddur 
syndgar ekki, heldur gætir sá sín, sem af Guði er 
19 fæddur, og hinn vondi snertir hann ekki. Vijer vit- 
um að vjer erum af Guði, og allur heimurinn liggur 
2 í hinu vonda. En vjer vitum, að Guðs sonur er 
kominn, og hefir gefið oss skilning, til þess að vjer 


Annað brjef Jóhannesar 1—7. 579 


þekkjum hinn sanna; og vjer erum í hinum sanna, 
i hans syni Jesú Kristi. Þessi er hinn sanni Guð 

#1 og eilift lif. Börnin mín, gætið yðar sjálfra fyrir 
skurðgoðunum. 


Ánnað brjef Jóhannesar. 


—— 


1 Öldungurinn til hinnar útvöldu frúar og barna 
hennar, sem jeg elska í sannleika, og ekki jeg einn, 

2 heldur einnig allir, sem þekkja sannleikann, sakir 
sannleikans, sem er stöðugur í oss, og mun vera hjá 

2 ogs til eilífðar; náð, miskunn, friður frá Guði föður og 
frá Jesú Kristi, syni föðursins, mun vera með oss Í 
sannleika og elsku. 

s Jeg er orðinn næsta glaður, af því að jeg fann 
nokkur af börnum þinum, er framganga í sannleika, 
samkvæmt því sem vjer meðtókum boðorð um af 

5 föðurnum. Og nú Þið jeg þig, frú, ekki svo sem jeg 
skrifi þjer nýtt boðorð, heldur það, er vjer höfðum 

6 frá upphafi, að vjer skulum elska hver annan. Og 
þetta er kærleikurinn, að vjer framgöngum eftir boð- 
orðum hans. Þetta er boðorðið, eins og þjer heyrð- 
uð frá upphafi, til þess að þjer skylduð framganga í 

7 þvi. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í 
heiminn, sem ekki viðurkenna að Jesús Kristur sje 

878. 


580 Þriðja brjef Jóhannesar 1—3. 


kominn í holdi. Slíkur maður er afvegaleiðandinn 
8 og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum yður, til 
þess að þjer missið ekki það, sem vjer höfum áunn- 
9ið, heldur megið meðtaka full laun. Sjerhver sem 
fer of langt, og er ekki stöðugur í kenningu Krists, 
hefir ekki Guð. Sá sem er stöðugur í kenningunni, 
10 hann hefir bæði föðurinn og soninn. Ef einhver 
kemur til yðar, og kemur ekki með þessa kenningu, 
þá takið hann ekki á heimili yðar, og bjóðið hann 
1 ekki velkominn; því að sá, sem býður hann vel- 
kominn, verður hluttakandi í hans vondu verkum. 
a Þótt jeg hafi margt að rita yður, vildi jeg ekki, 
gjöra það með pappir og bleki; en jeg vona að 
koma til yðar og tala munnlega við yður, til þess 
„að gleði yðar verði fullkomin.  Þjer heilsa börn 
systur þinnar, hinnar útvöldu. 


Priðja brjef J óhannesar. 





1 Öldungurinn til hins elskaða Gajusar, sem jég 
elska í sannleika. 

2 — Þú hinn elskaði, jeg bið þess, að þjer vegni vél 
í öllum hlutum og að þú sjert heill heilsu, eins 08 

3 sálu þinni vegnar vel. Því að jeg varð harla glað- 


Þriðja brjef Jóhannesar 4—14. 581 


„ ur, þegar bræður komu og vitnuðu um sannleika 
4 þinn, eins og þú framgengur í sannleika. Jeg hefi 
enga meiri gleði en þá, að heyra að börnin mín 
framgangi Í sannleikanum. 
i Þú elskaði, þú gjörir trúarverk með því, sem 
þú vinnur fyrir bræðurna, og það ókunna menn; 
6 þeir hafa vitnað um kærleika þinn fyrir söfnuðinum, og 
þú gjörir vel, er þú greiðir för þeirra eins og sam- 
7 boðið er Guði; því að fyrir sakir nafnsins eru þeir 
farnir af stað, og hafa við engu tekið af heiðingj- 
8unum. Þess vegna ber oss að taka þvilíka menn 
“ að oss, til þess að vjer verðum samverkamenn sann- 
leikans. 
9 Jeg hefi ritað nokkuð til safnaðarins, en Díótrefes, 
sem vill vera fremstur meðal þeirra, tekur eigi við 
10 oss. Þess vegna ætla jeg, er jeg kem, að minna 
„á verk þau, er hann vinnur, með því að ófrægja 
ogs með vondum orðum; og hann lætur sjer ekki 
það nægja, heldur tekur hann ekki sjálfur á móti 
bræðrunum, og hindrar þá, er það vilja gjöra, og 
H rekur þá út úr söfnuðinum. Þú elskaði, breyttu 
ekki eftir því, sem ilt er, heldur eftir því, sem gott 
er. Sá sem gott gjörir, er af Guði, en sá sem ilt 
18 gjörir, hefir ekki sjeð Guð. Demetríusi er borið 
gott vitni af öllum og af sannleikanum sjálfum; 
vjer vitnum einnig, og þú veist að vitnisburður vor 
er sannur. | 
18 Jeg hefi margt að rita þjer, en jeg vil ekki 
14 rita þjer með bleki og penna; en jeg vona að sjá 
þig bráðum, og munum við þá talast við munnlega. 


582 Júdasar brjef 1—7. 


Friður sje með þjer. Vinirnir heilsa þjer. Heilsa 
þú vinunum með nafni. 


Hið almenna brjef Júdasar. 





Júdas, þjónn Jesú Krists og bróðir Jakobs, til 
hinna kölluðu, sem eru elskaðir í Guði föður. og 

8 varðveittir Jesú Kristi til handa: miskunn og friður 
og kærleiki margfaldist yður til handa. 

% Þjer elskaðir, þegar jeg hafði allan huga á að 
rita yður um hið sameiginlega hjálpræði vort, þá 
var jeg neyddur til að rita yður, til að áminna yður 
um að berjast af kappi fyrir þá trú, sem heilögum 

4 hefir einu sinni verið fengin í hendur. Því að inn hafa 
læðst nokkrir menn, sem fyrir löngu voru fyrirfram 
innritaðir til þessa dóms, óguðlegir menn, sem van- 
brúka náð Guðs vors til ólifnaðar, og afneita vorum 
einasta lávarði og Drottni, Jesú Kristi. 

En jeg vil minna yður á, þótt þjer nú einu sinni 
vitið alt, að þótt Drottinn hefði frelsað lýðinn úr Egipta- 
landi, þá tortiímdi hann síðar þeim, sem ekki trúðu. 

Og englana, sem ekki gættu tignar sinnar, heldur 
yfirgáfu sinn eigin bústað, hefir hann í myrkri geymt 

Tí ævarandi fjötrum til dóms hins mikla dags. Eins 
og Sódóma og Gómorra og borgirnar umhverfis þær, 


Júdasar brjef 8—16. N 583 


sem drýgt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þær, og 
sókst eftir annarlegu holdi, liggja fyrir sem dæmi, 
8 líðandi hegningu eilífs elds, á sama hátt saurga og 
þessir draumviltu menn holdið, meta að engu herra- 
9 dóma og lastmæla tignum. En höfuðengillinn Míkael 
dirfðist eigi, er hann átti í orðadeilu við djöfulinn 
um líkama Móse, að leggja lastmælisdóm á hann, 
10 heldur sagði: Drottinn refsi þjer. En þessir menn 
lastmæla öllu þvi, sem þeir þekkja ekki, og alt það, 
"sem þeir skilja af eðlisleiðslu sinni, eins og skynlaus- 
lí ar skepnur, á því eyðileggja þeir sig. Vei þeim, því 
að þeir hafa gengið á vegi Kains og hrapað í villu 
Bileams, fyrir ávinnings sakir, og tortímst í þverúð 
12 Kóra. Þessir menn eru blindsker við kærleiksmál- 
tíðir yðar, er þeir sitja að veislum með yður, og ala 
óttalaust sjálfa sig; þeir eru vatnslaus ský, sem rek- 
ast fyrir vindum, fölnuð trje, ávaxtarlaus, tvisvar 
18 dauð, rifin upp með rótum; ofsalegar hafsbylgjur, 
sem freyða eigin skömmum, reikandi stjörnur, sem 
it sorti myrkursins er geymdur til eilifðar. En um 
þessa menn spáði og Enok, sjöundi maður frá Adam, 
segjandi: Sjá, Drottinn kom með sinum heilögu 
15 tíþúsundum, til að halda dóm yfir öllum, og til að 
sanna alla óguðlega menn seka í öllum þeim óguð- 
legu verkum, sem þeir hafa óguðlega drýgt, og Í 
öllum þeim hörðu orðum, sem hinir óguðlegu syndarar 
16 hafa talað gegn honum. Þessir menn eru möglarar, 
„ umkvörtunarsamir, og ganga eftir girndum sinum 
— og munnur þeirra mælir ofmetnaðarorð — þeir 
sýna mönnum lotningu fyrir hagnaðar sakir. 


584 Opinberun Jóhannesar 1,1. 


n En þjer elskaðir, minnist þeirra orða, sem áður 
hafa töluð verið af postulum Drottins vors Jesú Krists, 
18 að þeir sögðu yður: Á síðasta tíma munu koma spott- 
árar, sem ganga eftir sínum eigin óguðlegu girndum. 
19 Þessir menn eru þeir, sem valda sundrungu, hold- 
20 Jegir menn, sem eigi hafa andann. En þjer, elskaðir, 

uppbyggið yður sjálfa á yðar helgustu trú, biðjið í 

21 heilösum anda; varðveitið sjálfa yður í kærleiks 
Guðs, bíðandi eftir náð Drottins vors Jesú Krists til 

23 ejlifs lífs. OÓg verið mildir við suma, þá sem eru 

28 efablandnir; og suma skuluð þjer frelsa, með því að 
hrífa þá út úr eldinum, og suma skuluð þjer vera 
mildir við með ótta, og hatið jafnvel kyrtilinn, sem 
flekkaður er af holdinu. 

34 En honum, sem megnar að varðveita yður frá 
hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, lýta- 
lausa í fögnuði, einum Guði, frelsara vorum, sje fyrir 
Jesúm Krist, Drottin vorn, dýrð, hátign, máttur og 
vald, fyrir allar aldir og nú og um allar aldirnar. Amen. 


Opinberun Jóhannesar. 


a 


Í Opinberun Jesú Krists, sem Guð gaf honum, til 
að sýna þjónum sínum það sem verða á innan 
skamms. Og hann sendi engil sinn, og ljet hann tákna 


. Opinberun Jóhannesar 1,2—12. 585: 


3 það fyrir Jóhannesi, þjóni sinum, honum sem bar 
vitni um orð Guðs:og um vitnisburð Jesú Krists, um. 

% alt það er hann sá. Sæll er sá, er les, og þeir sem 
heyra orð spádómsins og varðveita það, sem ritað 
er í honum, því að tíminn er í nánd. 

hi J Sháfines til safnaðanna sjö, sem í Asíu eru. 

Náð sé með yður og friður frá honum, sem er 
og var og kemur, og frá öndunum sjö, sem eru 

S frammi fyrir hásæti hans, og frá Jesú Kristi, 
honum sem er trúr vottur, honum sem er frumburð- 
ur dauðra, og honum sem er höfðingi yfir konung- 
um jarðarinnar; honum sem elskaði oss og leysti oss 

8 frá syndum vorum með blóði sínu. Og hann gjörði 
oss að konungsríki og að prestum, Guði sínum og 
föður til handa. Honum sé dýrð og máttur um aldir 

Talda, amen. Sjá, hann kemur í skýjunum, og hvert 
auga mun sjá hann og jafnvel þeir, sem stungu hann, 
og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir hon- 
um. Vissulega, amen. 

e Jeg er Alfa og Ómega, segir Drottinn Guð, hann 
sem er og var og kemur, hinn alvaldi. 

9 Jeg, Jóhannes, bróðir yðar og samfjelagi í þreng- 
ingunni og konungsríkinu og þolinmæðinni í Jesú, var 
á eynni, sem Patmos heitir, fyrir sakir orðs Guðs og 

10 vitnisburðar Jesú. Jeg var hrifinn í anda á Drottins 
degi, og heyrði að baki mér raust mikla, sem lúður 

1 ylli, er sagði: Rita þú í bók það sem þú sér, og send 
það söfnuðunum sjö, til Efesus, og til Smýrna, og til 
Pergamos, og til Þýatira, og til Sardes, og til Fila- 

12 delfíu. og til Laódíkeu. Og jeg sneri mjer við, til að 
sjá raustina, sem við mig talaði; og er jeg sneri mjer 


686 Opinberun Jóhannesar 1,13—2,5. 


18 við, sá jeg sjö gull-ljósastikur, og milli ljósastikanna 
einhvern, líkan syni manns, klæddan dragkyrtli og 
14 gpentan gullbelti um bringuna; en höfuð hans og hár 
var hvítt, eins og hvít ull, eins og mjöll; og augu 
15 hans eins og eldslogi; og fætur hans líkir glómálmi, 
sem Í ofni brennanda, og raust hans sem raust margra 
16 vatna. Og hann hafði í hægri hendi sjer sjö stjörn- 
ur, og af munni hans gekk út tvieggjað sverð biturt; 
og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sin- 
1 um. Og er jeg sá hann, fjell jeg fyrir fætur honum, 
sem dauður væri, og hann lagði hægri hönd sína yfir 
18 mig og sagði: Óttast þú ekki, jeg er hinn fyrsti og 
hinn síðasti og hinn lifandi; og jeg var dauður, en 
sjá, lifandi er jeg um aldir alda; og jeg hefi lykla 
19 dauðans og heljar. Rita þú nú það er þú sjeð hefir, 
bæði það sem er og það sem verða mun eftir þetta, 
20 — leyndardóminn stjarnanna sjö, sem þú hefir sjeð í 
minni hægri hendi, og gullstikurnar sjö. Stjörnurnar 
sjö eru englar hinna sjö safnaða, og ljósastikurnar 
sjö eru sjö söfnuðir. 
Safnaðar-englinum í Efesus skalt þú rita: 
Þetta segir sá sem heldur á stjörnunum sjö Í 
hægri hendi sjer, sá sem gengur á milli gullstikanna 
2 sjö: Jeg þekki verkin þin og erfiðið og þolinmæði þina, 
og að eigi getur þú sætt þig við vonda menn; og þú 
hefir reynt þá, sem segja sjálfa sig vera postula, en eru 
það ekki, og þú hefir komist að því, að þeir eru lygarar. 
2 Ög þú hefir þolinmæði, og byrðar hefir þú borið fyrir 
4 míns nafns sakir og ekki þreytst. En það hefi jeg 
á móti þjer, að þú hefir fyrirlátið þinn fyrri kær- 
Sleika. Minst þú því, úr hvaða hæð þú hefir hrapað, 


Opinberun Jóhannesar 2,6 —15. 587 


og gjör iðrun, og gjör hin fyrri verkin; að öðrum 
kosti kem jeg til þín, og færi ljósastiku þína úr stað, 
$ ef þú ekki gjörir iðrun. En það mátt þú eiga, að þú 
1 hatar verk Nikólaitanna, sem jeg og hata. Hver sem 
eyra hefir, hann heyri, hvað andinn segir söfnuðun- 
um. Þeim er sigrar, honum mun jeg gefa að eta af 
lifsins trje, sem er. í Paradís Guðs. 
s Og safnaðar-englinum í Smýrna skalt þú rita: 
Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem var dauð- 
?ur og endurlifnaði: Jeg þekki þrengingu þina og 
fátækt — en þú ert samt auðugur -- og lastmælið 
frá þeim, sem segja sjálfa sig vera Gyðinga, en eru 
10 það ekki, heldur samkunda Satans. Kvíð þú ekki 
því sem þú átt að líða. Sjá, djöfullinn mun varpa 
nokkrum yðar í fangelsi, til þess að þjer freistist, og 
þjer munuð þrenging hafa í tíu daga. Vertu trúr 
alt til dauða, og jeg mun gefa þjer lífsins kórónu. 
11 Hver sem eyra hefir, hann heyri, hvað andinn segir 


söfnuðunum. Sá er sigrar, — honum mun sá annar 
dauði alls ekki granda. 
in Og engli safnaðarins í Pergamos skalt þú rita: 


Þetta segir sá, sem hefir sverðið hið tvieggjaða 

8 oo bitra: Jeg veit hvar þú býr, þar sem er hásæti 
Satans. Og þú heldur stöðugt við nafn mitt, og af- 
neitaðir ekki trú minni, jafnvel ekki á dögum Anti- 
pasar vottar mins hins trúa, sem deyddur var hjá 
it yður, þar sem Satan býr. En jeg hefi á móti þjer 
fátt eitt, að þú hefir þar menn, sem halda fast við 
kenningu Bíleams, þess er kendi Balak að varpa 
hneyksli fyrir Ísraelssyni, að þeir neyttu skurðgoða- 
15 fórna og drýgðu hór. Svo hefir þú og líka menn, 


588 Opinberun Jóhannesar 2,16— 26. 


16 sem halda fast við kenning Nikólaita. Gjör þvi iðr- 
un; að öðrum kosti kem jeg skjótt til þin, og mun 
17 berjast við þá með sverðinu munns míns. Hver sem 
eyra hefir, hann heyri, hvað andinn segir söfnuðunum. 
Þeim er sigrar mun jeg gefa af hinu hulda manna; 
-og jeg mun gefa honum hvitan stein, og á steininn 
ritað nýtt nafn, sem enginn þekkir, nema sá er 
við tekur. 
18 Og engli safnaðarins í Þýatíra skalt þú rita: 
Þetta segir sonur Guðs, sem augun hefir eins og 
19 eldsloga, og fætur hans eru líkir glómálmi: Jeg 
þekki verkin þín og kærleikann og trúna og þjón- 
oo Oustuna og þolinmæði þína, og að verk þín hin síðari 
20 eru meiri en hin fyrri. En jeg hefi á móti þjer, að þú 
líður Jessabel, konuna, sem segir sjálfa sig vera spá- 
konu, og kennir þjónum mínum og afvegaleiðir þá 
#1 til að drýgja hór og eta skurðgoðafórnir. Og jeg 
hefi gefið henni frest, til þess að hún gjöri iðrun, og 
hún vill ekki gjöra iðrun og láta af hórdómi sinum. 
22 Sjá, jeg varpa henni á sjúkrabeð, og þeim sem hór- 
ast með henni, í mikla þrenging, ef þeir gjöra ekki 
s8iðrun og láta af verkum hennar. Og börn hennar 
mun jeg dauða deyða, og allir söfnuðirnir skulu vita, 
að jeg er sá sem rannsaka nýrun og hjörtun, og jeg 
mun gjalda yður, hverjum og einum, eftir verkum 
H yðar. En yður segi jeg, hinum öðrum, sem eru Í 
Þýatira, öllum þeim sem ekki hafa kenningu þessa, 
þar sem þeir hafa ekki kannað djúp Satans — sem 
þeir svo kalla —: Aðra byrði legg jeg eigi á yður, 
25 nema það að þjer haldið því, sem þjer hafið, þangað 
% til jeg kem. Ög sá er sigrar og varðveitir alt til 


Opinberun Jóhannesar 2,27—3,9. 589 


„enda verk min, — honum mun jeg gefa vald yfir 
37 þjóðunum. Og hann mun stjórna þeim með járn- 
sprota — eins og leirkerin sundurmolast —; svo sem 
28 jeg. og hefi meðtekið hjá mínum föður. Ög jeg mun 
2 gefa honum morgunstjörnuna. Hver sem eyra hefir, 
hann heyri, hvað andinn segir söfnuðunum. 
Og engli safnaðarins í Sardes skalt þú rita: 
Þetta segir sá, sem hefir þá sjö anda Guðs og 
stjörnurnar sjö. Jeg þekki verkin þín, að þú lifir að 
2 nafninu, en ert dauður. Vakna þú og styrk hið ann- 
að, sem ætlar að deyja; því að eigi hefi jeg reynt 
3 verk þin fullkomin að vera fyrir Guði minum. Minst 
þú því, hvernig þú tókst á móti og heyrðir, og varð- 
veit það og gjör iðrun. Ef þú nú vakir ekki, mun 
"jeg koma eins og þjófur, og þú munt alls ekki vita, 
4 á hverri stundu jeg kem yfir þig. En þú átt fáein 
nöfn í Sardes, sem ekki hafa saurgað klæði sín, og 
þeir munu ganga með mjer í hvítum klæðum, því að 
5 þeir eru maklegir. Sá er sigrar, hann skal þannig 
skrýðast hvitum klæðum, og eigi mun jeg afmá nafn 
hans úr lifsbókinni, og jeg mun kannast við nafn hans 
* fyrir föður minum og fyrir englum hans. Hver sem 
eyra hefir, hann heyri, hvað andinn segir söfnuðunum. 
5 Og engli safnaðarins í Fíladelfíu skalt þú rita: 
Þetta segir sá heilagi, sá sanni, sem hefir lykil 
Davíðs, hann sem lýkur upp svo að enginn læsir, og 
3 læsir svo að enginn lýkur upp. Jeg þekki verkin 
þín, — sjá, jeg hefi látið opnar dyr standa fyrir þjer, 
- sem enginn getur lokað, — að þú hefir lítinn mátt, 
„en hefir varðveitt orð mitt og ekki afneitað nafni 
9 mínu. Sjá, jeg skal láta nokkra af samkundu 


590 Opinberun Jóhannesar 3,10—19. 


Satans, er segja sjálfa sig vera Gyðinga, en eru það 
ekki, heldur ljúga, — jeg skal láta þá koma og láta 
þá kasta sjer fyrir fætur þjer, og láta þá vita, að 
10 jeg hefi elskað þig. Af því að þú hefir varðveitt 
orðið mitt um þolinmæðina, mun jeg og varðveita 
þig frá reynslustundinni, sem koma mun yfir alla. 
heimsbygðina, til að reyna þá sem á jörðinni búa- 
1 Jeg kem skjótt; haltu fast því sem þú hefir, til þess 
lagað enginn taki kórónu þína. Sá er sigrar, hann 
mun jeg gjöra að stólpa í musteri Guðs mins, og 
hann skal þaðan aldrei út fara; og jeg mun á hann 
rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns, 
hinnar nýju Jerúsalem, er kemur af himni ofan frá 
18 Guði mínum, og nafnið mitt, hið nýja. Hver sem 
eyra hefir, hann heyri, hvað andinn segir söfnuð- 
unum. 
14 Og engli safnaðarins í Laódikeu skalt þú rita: 
Þetta segir hann sem er Amen, votturinn trúi og 
15 sanni, upphaf Guðs skepnu: Jeg þekki verkin þin, 
að þú ert hvorki kaldur nje heitur; betur að þú 
16 værir kaldur eða heitur. Því er það: af því að þú 
ert hálfvolgur, og ert hvorki heitur nje kaldur, mun 
17 jeg skyrpa þjer út af minum munni, — af því að 
þú segir: Jeg er rikur og er orðinn auðugur og 
þarfnast einskis, — og þú veist ekki, að þú ert ve- 
salingur og aumingi og fátækur og blindur og nak- 
Sinn. Jeg ræð þjer, að þú kaupir af mjer gull, brent 
í eldi, til þess að þú verðir auðugur, og hvít klæði, 
til að skýla þjer með, og eigi komi í ljós vanvirða 
nektar þinnar, og smyrsl að smyrja með augu þín, 
19 til þess að þú verðir sjáandi. Alla þá sem jeg elska, 


Opinberun Jóhannesar 3,20—4,8. 591 


Þá tyfta jeg og aga; ver því kostgæfinn, og gjör 
2 iðrun. Sjá, jeg stend við dyrnar og kný á. Ef ein- 
hver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, þá. 
mun jeg fara inn til hans, og neyta kvöldverðar 
21 með honum og hann með mjer. Sá er sigrar, hann 
mun jeg láta sitja hjá mjer í hásæti minu, eins og 
jeg sjálfur sigraði og settist hjá minn föður í hásæti 
2 hans. Hver sem eyra hefir, hann heyri, hvað andinn 
segir söfnuðunum. 
4 Eftir þetta sá jeg, og sjá: Opnar dyr á himn- 
inum, og raustin hin fyrri, er jeg heyrði, sem 
lúður gylli, talaði við mig segjandi: Stig upp hingað, 
og jeg mun sýna þjer það sem verða á eftir þetta. 
2 Jafnskjótt var jeg hrifinn í anda, og sjá: Hásæti var 
8 reist á himninum, og í hásætinu sat nokkur; og sá. 
er þar sat, var líkur að sýn jaspissteini og sardis- 
steini, og regnbogi var í kring um hásætið, líkur að 
t sýn smaragði, og umhverfis hásætið voru tuttugu og 
fjögur hásæti, og í hásætunum sá jeg sitja tuttugu og 
fjóra öldunga, skrýdda hvitum klæðum, og á höfðum . 
5 beirra gullkórónur, Og út frá hásætinu gengu eld- 
ingar, raustir og þrumur, og sjö eldblys brunnu fyrir 
6 hásætinu, og eru það hinir sjö andar Guðs. Og 
frammi fyrir hásætinu var sem glerhaf, líkt krystalli, 
og fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásætið voru 
fjórar lifandi verur, alsettar augum í bak og fyrir. 
TOg fyrsta veran var lík ljóni, og önnur veran var 
lík uxa, og þriðja veran hafði ásjónu sem maður, og“ 
8 fjórða veran var lík fljúganda erni. Og verurnar 
fjórar, ein og sjerhver þeirra, höfðu sex vængi, og 
voru alsettar augum, alt um kring og að innanverðu. 


592 Opinberun Jóhannesar 4,9—5,8. 


Og eigi láta þær af, dag og nótt, að segja: Heilagur, 
heilagur, heilagur, Drottinn Guð, hinn alvaldi, hann 
9sem var og er og kemur. Og þegar ver- 
urnar gjalda honum, sem í hásætinu situr, dýrð og 
40 heiður og þökk, honum sem lifir um aldir alda, þá 
falla öldungarnir tuttugu og fjórir niður frammi fyr- 
ir honum, serh í hásætinu situr, og tilbiðja hann, sem 
lifir um aldir alda, og varpa kórónum sínum niður 
dl fyrir hásætinu og segja: Verður ert þú, Drottinn og 
Guð vor, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn, því 
að þú hefir skapað alla hluti, og fyrir þinn vilja 
urðu þeir til og voru skapaðir. 
5 Og jeg sá í hægri hendi hans, er í hásætinu 
sat, bók, skrifaða innan og utan, innsiglaða sjö 
8innsiglum. Og jeg sá sterkan engil, boðandi með 
hárri röddu: Hver er maklegur að ljúka upp bók- 
2inni og leysa innsigli hennar? Og enginn var sá Í 
himninum, eða á jörðinni, eða undir jörðinni, sem 
4 lokið gæti upp bókinni og litið í hana. Og jeg grjet 
stórum af því, að enginn fanst maklegur að ljúka 
5 upp bókinni og líta í hana. Ög einn af öldungunum 
segir við mig: Grát þú eigi! Sjá, sigrað hefir ljónið 
af Júda ættkvísl, rótarkvistur Davíðs, svo að það 
getur lokið upp bókinni og innsiglum hennar sjö. 
$ Og mitt í milli hásætisins og veranna fjögurra og 
mitt á meðal öldunganna sá jeg lamb standa, sem 
slátrað væri, það hafði sjö horn og sjö augu, og eru 
það hinir sjö andar Guðs, sendir út um alla jörðina. 
7Og það kom og tók við bókinni úr hægri hendi hans, 
8 er í hásætinu sat. Og er það hafði tekið við henni, 
- Hellu verurnar fjórar og öldungarnir tuttugu og fjórir 


Opinberun Jóhannesar 5,9—6,4. 598. 


niður frammi fyrir lambinu, og höfðu þeir hver um 
sig hörpu og gullskálar, fullar af reykelsi, og eru 
9 það bænir hinna heilögu. Og þeir syngja nýjan söng, 
segjandi: Verður ert þú að taka við bókinni og 
ljúka upp innsiglum hennar, því að þjer var slátrað, 
og þú keyptir menn, Guði til handa, með blóði þínu, 
af sjerhverri kynkvísl og tungu og lýð og þjóð, og 
t0 sjörðir þá, Guði vorum til handa, að konungsríki 
ti go að prestum, og þeir ríkja á jörðinni. Og jeg sá 


og jeg heyrði raust margra engla hringinn í kring 


um hásætið og verurnar og öldungana, og tala þeirra 
var tíu þúsundir tíu þúsunda og þúsundir þúsunda; 
2 Þeir sögðu með hárri röddu: Maklegt er lambið hið 
slátraða að fá máttinn og ríkdóm og visku og kraft 
48 og heiður og dýrð og lofgjörð. Og sjerhverja skepnu 
sem er í himninum og á jörðinni og undir jörðinni 
og á hafinu, og alt sem í þeim er, heyrði jeg segja: 
Honum, sem í hásætinu situr, og lambinu sje lof- 
gjörðin og heiðurinn og dýrðin og krafturinn um ald- 
téir alda. Og verurnar fjórar Sögðu amen, og öldung- 
arnir fjellu fram og tilbáðu. 
8 Og jeg sá, er lambið lauk upp einu af innsigl- 
unum sjö, og jeg heyrði eina af verunum fjór- 
2 um segja, eins og með þrumurödd: Kom! Og jeg 
sá, og sjá: Hvítur hestur; og sá sem á honum sat 
hafði boga, og honum var fengin kóróna, og hann 
Íór út sigrandi og til þess að sigra. 
* Og er það lauk upp öðru innsiglinu, heyrði jeg 
á aðra veruna segja: Kom! Og út gekk annar hest- 
ur, rauður, og þeim sem á honum sat, honum var 
weitt að taka burt friðinn. af jörðinni, og að menn 
38 


594 Opinberun Jóhannesar 6,5—13. 


brytjuðu hverjir aðra niður, og honum var Íengið 
sverð mikið. 

S Og er það lauk upp þriðja innsiglinu, heyrði jeg 
þriðju veruna segja: Kom! Og jeg sá, og sjá: 
Svartur hestur, og sá er á honum sat, hafði vog í 

6 hendi sjer, og mitt á meðal veranna fjögurra heyrði 
jeg sem rödd, segjandi: Mælir hveitis fyrir denar, 
og þrír mælar byggs fyrir denar, og eigi skalt þú 
granda olíunni og víninu. 

l Og er það lauk upp fjórða innsiglinu, heyrði jeg 

8 rödd fjórðu verunnar, er sagði: Kom! Og jeg sá, 
og sjá: Bleikur hestur; og sá er á honum sat, hann 
hjet Dauði, og Helja var í för með honum, og þeim 
var gefið vald yfir fjórða hluta jarðarinnar, til þess 
að deyða með sverði og með hungri og með drepsótt, 
„og láta menn farast fyrir villiðýrum jarðarinnar. 

Og er það lauk upp fimta innsiglinu, sá jeg undir 
altarinu sálir þeirra manna, sem drepnir höfðu verið 

10 fyrir sakir Guðs orðs, og fyrir sakir vitnisburðarins, 
sem þeir höfðu, og þeir hrópuðu hárri röddu, segjandi: 
Hversu lengi ætlar þú, Herra, þú heilagi og sanni, 
að draga það að dæma, og að hefna blóðs vors á 

1 byggjendum jarðarinnar? Ög þeim var fengin, hver- 
jum og einum, hvít skikkja; og þeim var sagt, að 
þeir enn skyldu hvílast stundarkorn, þangað til sam- 
þjónar þeirra og bræður þeirra, sem áttu að deyðast 
eins og Sjálfir þeir, einnig fyltu töluna. 

13 Og jeg sá, er það lauk upp Sjetta innsiglinu, og 
mikill landskjálfti varð, og sólin varð svört sem hæru- 

3 sekkur, og alt tunglið varð sem blóð. Og stjörnur 
himinsins hröpuðu niður á jörðina, eins og fíkjutrje, 


Opinberun Jóhannnesar 6,14—7,8. 595 


1 skekið af stormvindi, fellir vetraraldini sín. Og him- 
ininn sviftist burt eins og bókfell, sem saman er vaf- 
líið, og hvert fjall og ey færðist úr stað sínum. Og 
konungar jarðarinnar og gæðingarnir og hersveitar- 
foringjarnir og auðmennirnir og maktarmennirnir, og 
hver þræll og þegn fálu sig í hellum og í hömrum 
16 fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana: Hrynjið 
yfir oss, og Íelið oss fyrir ásjónu hans, sem í hásæt- 
I inu situr, og fyrir reiði lambsins; því að kominn er 
dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra, og hver mun 
geta staðist? 
Eftir þetta sá jeg fjóra engla, er stóðu á 
fjórum skautum jarðarinnar; hjeldu þeir fjór- 
um vindum jarðarinnar, til þess að eigi skyldi 
vindur blása yfir jörðina, nje yfir hafið, nje yfir 
2 nokkurt trje. Og jeg sá annan engil stiga upp 
frá  sólaruppkomustað, og hjelt hann á innsigli 
lifanda Guðs, og hann hrópaði hárri röddu til engl- 
anna fjögurra, sem veitt var að granda jörðinni og * 
8 hafinu, segjandi: Vinnið ekki jörðinni grand og held- 
ur ekki hafinu, nje trjánum, þar til er vjer höfum 
é innsiglað þjóna Guðs vors á ennum þeirra. Ög jeg 
heyrði tölu hinna innsigluðu, hundrað fjörutíu og 
fjórar þúsundir voru innsiglaðar af öllum ættkvíslum 
6 Ísraelssona: Af Júda ættkvísl voru tólf þúsund inn- 
siglaðir; af Rúbens ættkvísl tólf þúsund; af Gads 
6 ættkvísl tólf þúsund; af Assers ættkvísl tólf þúsund; 
af Naftalí ættkvísl tólf þúsund; af Manasse ættkvísl 
7 tólf þúsund; af Símeons ættkvísl tólf þúsund; af Leví 
ættkvísl tólf þúsund; af Íssakars ættkvísl tólf þúsund ; 
8 af Sebúlons ættkvísl tólf þúsund; af Jósefs ættkvísl 
38* 


596 Opinberun Jóhannesar 7,9—8,2. 


tólf þúsund; af Benjamins ættkvísl tólf þúsund menn 
9 innsiglaðir. Eftir þetta sá jeg, og sjá: Mikill múg- 
ur, sem enginn gat tölu á komið, af alls kyns fólki 
og kynkvislum og lýðum og tungum. Þeir stóðu 
' frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, 
skrýddir hvítum skikkjum, og höfðu pálma í höndum. 
10 Og þeir hrópa hárri röddu, segjandi: Hjálpræðið heyrir 
til Guði vorum, sem í hásætinu situr, og lambinu. 
HOÓg allir englarnir stóðu í kringum hásætið og öld- 
ungana og verurnar fjórar, og þeir fjellu fram fyrir 
hásætinu á ásjónur sínar, og tilbáðu (Guð, segjandi: 
13 Amen, lofgjörðin og dýrðin og viskan og þakkar- 
gjörðin og heiðurinn og mátturinn og krafturinn sje 
B (Huði vorum um aldir alda, amen. Og einn af öld- 
ungunum tók til máls og sagði við mig: Þessir, sem 
skrýddir eru hvitu skikkjunum, hverjir eru þeir, og 
4 hvaðan eru þeir komnir? Og jeg sagði við hann: 
Herra minn, þú veist það. Og hann sagði við mig: 
Þetta eru þeir, sem komnir eru úr þrengingunni hinni 
- miklu, og hafa þvegið skikkjur sínar og hvitfágað 
16 þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi 
fyrir hásæti Guðs, og þjóna honum dag og nótt í 
musteri hans; og sá sem í hásætinu situr mun tjalda 
16 yfir þá. Eigi mun þá framar hungra, og eigi mun 
Þá heldur framar þyrsta, og eigi mun heldur sól 
1 brenna þá, nje nokkur hiti; því að lambið, sem er 
fyrir miðju hásætinu, mun gæta þeirra og leiða þá 
til lifandi vatnslinda, og Guð mun þerra hvert tár af 
augum þeirra. | 
8 Og er það lauk upp sjöunda innsiglinu, varð 
S þögn á himni hjer um bil hálfa stund. Og jeg 


Opinberun Jóhannesar 8,3— 11. 697 


sá englana sjö, sem stóðu frammi fyrir Guði, og þeim 
voru fengnar sjö básúnur. 

% Og annar engill kom og nam staðar við altarið; 
hann hjelt á gullnu glóðarkeri, og honum var fehgið 
mikið af reykelsi, til þess að hann skyldi leggja það 
við bænir allra hinna heilögu á gullaltarið, sem var 

£frammi fyrir hásætinu. Og reykurinn af reykelsinu 
steig upp með bænum hinna heilögu úr hendi engils- 

S ins frammi fyrir Guði. Og engillinn tók glóðarkerið 
og fylti það með eldi af altarinu, og varpaði ofan á 
jörðina, og það komu þrumur og raustir og eldingar 
og landskjálfti. 

* Og englarnir sjö, sem hjeldu á básúnunum sjö, 
bjuggu sig til að blása. 

Og hinn fyrsti básúnaði, og þá kom hagl og eld- 
ur, blóði blandað, og því var varpað ofan á jörðina, 
og þriðjungur jarðarinnar eyddist í loga, og þriðjung- 
ur trjánna eyddist í loga, og alt grængresi eyddist í 
loga. 

s Og annar engillinn básúnaði, og var sem miklu 
fjalli, logandi af eldi, væri varpað í hafið, og þrið- 

9 jungur hafsins varð blóð, og þriðjungurinn dó af 
skepnunum í hafinu, sem lifi voru gæddar, og þrið- 
jungur af skepnunum fórst. | 

rs Og þriðji engillinn básúnaði, og stór stjarna fjell 
af himni, logandi sem blys, og hún fjell ofan á þrið- 

1 jung fljótanna og á lindir vatnanna. Og nafna stjörn- 
unnar er nefnt Remma, og þriðjungur vatnanna varð 
að remmu, og margir menn biðu bana af vötnunum, 
af því að þau voru beisk orðin. 


598 Opinberun Jóhannesar 8,18—9,8. 


18 Og fjórði engillinn básúnaði, og lostinn varð 
þriðjungur sólarinnar og þriðjungur tunglsins og 
þriðjungur stjarnanna, til þess að þriðjungur þeirra 
ýrði myrkur, og dagurinn misti þriðjung birtu sinnar 
og nóttin sömuleiðis. 

28 Og jeg sá og heyrði örn einn fijúga um miðhim- 
ininn, segjandi hárri röddu: Vei, vei, vei þeim, sem 
á jörðu búa, af völdum lúðurhljómanna, sem eftir 
eru, englanna þriggja, sem eiga eftir að básúna. 

O Og fimti engillinn básúnaði, og jeg sá stjörnu, 
er fallið hafði af himni ofan á jörðina, og henni 

2 var fenginn lykillinn að brunni undirdjúpsins. Og 
hún lauk upp brunni undirdjúpsins, og reyk lagði 
upp af brunninum, eins og reyk frá stórum ofni, og 
sólin myrkvaðist og loftið af reyknum úr brunninum. 

30g út úr reyknum komu engisprettur á jörðina, og 
þeim var veitt vald, á sama hátt og sporðdrekar 

4 jarðarinnar hafa vald. Ög sagt var við þær, að eigi 
skyldu þær granda grasi jarðarinnar, nje nokkrum 
grænum gróðri, nje nokkru trje, engu nema mönn- 
unum, þeim er eigi hafa innsigli Guðs á ennum sjer. 

5 Og þeim var svo um boðið, að þær skyldu eigi deyða 
þá, heldur skyldu þeir kvaldir verða í fimm mánuði; 
og undan þeim svíður eins og undan sporðdreka, er 

6 hann stiugur mann. Ög á þeim dögum munu menn- 
irnir dauðans leita, og ekki finna hann, og menn 

Tmunu æskja sjer að deyja, og dauðinn flýr þá. Og 
að ásýndum voru engispretturnar svipaðar hestum, 
búnum til bardaga, og á höfðum þeirra voru eins og 
kórónur, líkar gulli, og ásjónur þeirra voru sem ásjónur 

S manna. Óg þær höfðu hár sem hár kvenna, og tennur 


Opinberun Jóhannesar 9,9—20. 599 


9 þeirra voru eins og ljónstennur. Og þær höfðu 
brynjur eins og járnbrynjur, og vængjaþyturinn frá 
' þeim var eins og vagna-gnýr, er margir hestar bruna 
10 fram til bardaga. Og þær hafa hala, líka sporðdrek- 
um, og brodda. Og í hölum þeirra er vald þeirra 
H til að granda mönnum í fimm mánuði. Konung 
hafa þær yfir sjer, engil undirdjúpsins; nafn hans 
er á hebresku Abbadón, og á grísku heitir hann 
Apollýón. 
13 Veiið hið fyrsta er liðið hjá; sjá, enn koma tvö 
vei eftir þetta. 
“ Og sjetti engillinn básúnaði, og jeg heyrði rödd 
eina frá hornunum á gullaltarinu, sem er frammi 
14 fyrir Guði, er sagði við sjetta engilinn, sem hjelt á 
básúnunni: Leys þú englana fjóra, sem bundnir eru 
15 við fljótið mikla, Evfrat. Og englarnir fjórir voru 
leystir, sem búnir stóðu til stundar og dags og mán- 
aðar og árs, til þess að deyða þriðjung mannanna. 
16 Og talan á herfylkingum riddaraliðsins var tveim sinn- 
um tíu þúsundir tíu þúsunda; heyrði jeg tölu þeirra. 
11 Og með þeim hætti sá jeg hestana í sýninni og þá 
sem á þeim sátu, og þeir höfðu eldrauðar, svartbláar 
og brennisteinsgular brynjur, og höfuð hestanna voru 
eins og höfuð ljóna, og af munnum þeirra gekk út 
18 eldur og reykur og brennisteinn. Í þessum þremur 
plágum varð þriðji hluti mannanna deyddur, af eld- 
inum og reyknum og brennisteininum, sem út gekk 
29 af munnum þeirra. Því að vald hestanna er í munni 
þeirra og í töglum þeirra, því að tögl þeirra eru lík 
höggormum, eru höfuð á, og með þeim granda þeir. 
20 Og hinir aðrir menn, sem ekki voru deyddir í þessum 


600 Opinberun Jóhannesar 9,21—10,9. 


plágum, gjörðu eigi iðrun og ljetu eigi af verkum 
handa sinna, til þess að hætta að tilbiðja andana og 
skurðgoðin úr gulli og silfri og úr eiri og úr steini 
og úr trje, sem hvorki geta sjeð nje heyrt nje geng- 
líð. Og eigi gjörðu þeir iðrun, og ljetu af mann- 
drápum sinum, nje töfrum sinum, nje frillulífi sínu, 
nje þjófnaði sínum. 
Í O Og jeg sá annan sterkan engil stíga af himni 
ofan, 'hjúpaðan skýi, og regnboginn var yfir 
höfði honum, og ásjóna hans var sem sólin, og fætur 
? hans sem eldstólpar. Og hann hafði í hendi sjer 
litla bók opna, og hægra fæti stóð hann á hafinu, en 
8 vinstra fæti á jörðinni, og hann kallaði hárri röddu, 
eins og þegar ljón öskrar, og er hann hafði kallað, 
£ töluðu þrumurnar sjö sínum raustum. Og er þrum- 
urnar sjö höfðu talað, ætlaði jeg að fara að rita, og 
jeg heyrði rödd af himni, sem sagði: Innsigla þú það 
5 sem þrumurnar sjö töluðu, og rita það ekki. Og eng- 
illinn, sem jeg sá standa á hafinu og á jörðinni, Áóf 
6 upp hægri hönd sína til himins, og sór við þann, sem 
lifir um aldir alda, hann sem himininn skóp og það 
sem í honum er, og jörðina og það sem á henni er, 
og hafið og það sem í því er, að enginn frestur 
7 mundi lengur gefinn verða, heldur, þegar kæmi að 
rödd sjöunda engilsins, þegar hann færi að básúna, 
þá fullnaðist leyndardómur Guðs, eins og hann hafði 
boðað þjónum sínum, spámönnunum, gleðiboðskapinn 
Sum. Ög röddina, sem jeg heyrði af himni, hana 
heyrði jeg aftur tala við mig, og hún sagði: Far og 
tak opnu bókina í hendi engilsins, sem stendur á 
* hafinu og á jörðinni. Og jeg fór til engilsins og 


Opinberun Jóhannesar 10,10—11,8. 601 


sagði honum að fá mjer litlu bókina, og hann segir 
við mig: Tak og et hana eins og hún er, 
og hún mun verða beisk í kviði þínum, en í 
10 munni þjer mun hún vera sæt sem hunang. Og jeg 
tók litlu bókina úr hendi engilsins, og át hana upp, 
og Í munni mjer var hún sæt sem hunang, og er jeg 
hafði etið hana, fann jeg til beiskju í kviði minum. 
11 Og þeir segja við mig: Enn átt þú að spá um marga 
lýði og þjóðir og tungur og konunga. 
11 Og mjer var fenginn reyrleggur, líkur staf, 
og sagt var: Rís upp og mæl musteri Guðs 
'Sog altarið og þá sem þar tilbiðja. Og láttu forgarð- 
inn, sem er fyrir utan musterið, vera fyrir utan, og 
 mæl hann ekki, því að hann er fenginn þjóðunum, 
og þær munu fótum troða borgina helgu í fjörutíu og 
8 tvo mánuði. Og vottana mina tvo mun jeg láta spá 
í eitt þúsund tvö hundruð og sextíu daga, sekkjum 
4 klædda. Þetta eru olíuviðirnir tveir og ljósastikurn- 
ar tvær, sem standa frammi fyrir Drotni jarðarinnar. 
6 Og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr 
munni þeirra, og eyðir óvinum þeirra, og ef einhver 
skyldi vilja granda þeim, skal hann með þeim hætti 
S deyddur verða. Þeir hafa valdið til að loka himnin- 
um, til þess að eigi rigni regni um spádómsdaga þeirra, 
og þeir hafa vald yfir vötnunum, að breyta þeim í 
blóð, og slá jörðina með hvers kyns plágu, svo oft 
Tsem þeir vilja. Og er þeir hafa fullnað vitnisburð 
sinn, mun dýrið, sem upp stígur úr undirdjúpinu, 
heyja stríð við þá, og mun sigra þá og deyða þá. 
80g lík þeirra liggja á stræti borgarinnar hinnar 
miklu, sem andlega heitir Sódóma og Egiptaland, þar 


602 Opinberun Jóhannesar 11,9—18. 


'9 sem og Drottinn þeirra var krossfestur. Og menn af 
lýðum og kynkvíslum og tungum og þjóðum sjá lík 
þeirra þrjá daga og hálfan, og leyfa ekki að lík 

10 þeirra verði lögð í gröf. Og þeir sem á jörðinni búa, 
gleðjast yfir þeim og fagna og senda hver öðrum 
gjafir, því að þessir tveir spámenn kvöldu þá sem á 

1 jörðinni búa. Og eftir dagana þrjá og hálfan fór 
lífsandi frá Guði í þá, og þeir risu á fætur, og ótti 

12 mikill fjell yfir þá sem sáu þá. Og þeir heyrðu rödd 
mikla af himni, sem sagði við þá: Stigið upp hing- 
að. Og þeir stigu upp til himins í skýinu og óvinir 

18 þeirra horfðu á þá. Og á þeirri stundu varð land- 
skjálfti mikill, og tiundi hluti borgarinnar hrundi, 
og í landskjálftanum deyddust sjö þúsundir manna, 
og þeir sem eftir voru urðu óttaslegnir, og gáfu Guði 
himinsins dýrðina. 

1 Veiið hið annað er liðið hjá; sjá, veiið hið þriðja 
kemur brátt. 

að Og sjöundi engillinn básúnaði, og heyrðust þá 
raddir miklar í himninum, er sögðu: Heimsrikið er 
orðið ríki Drottins vors og hans Smurða, og hann 

16 mun ríkja um aldir alda. Og öldungarnir tuttugu og 
fjórir, þeir er sitja frammi fyrir Guði í hásætum sín- 
um, fjellu fram á ásjónir sínar og tilbáðu Guð, segj- 

1 andi: Vjer þökkum þjer, Drottinn Guð, þú alvaldi, 
þú sem ert og þú sem varst, að þú hefir tekið mátt- 

IBinn þinn hinn mikla og gjörst konungur. Og þjóð- 
irnar reiddust og reiði þín kom, og sá tími, er dauð- 
ir skulu dæmdir verða, og tíminn til að gefa laun 
þjónum þínum, spámönnunum og hinum heilögu og 


. Opinberun Jóhannesar 11,19—12,9. 608 


þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, og til 
að eyða þeim, sem jörðina eyða. 

Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni er, 
og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans, og það 
komu eldingar og raustir og þrumur og landskjálfti 
og hagl mikið. 

| 1 Og tákn mikið birtist á himni: kona klædd 

sólinni, og tunglið var undir fótum hennar, 

3 og á höfði hennar var kóróna af tólf stjörnum. Og 
hún var þunguð, og hún æpti í jóðsótt og kvaldist 

2 með fæðingarhríðir. Og annað tákn birtist á himni, 
og sjá: Mikill dreki, rauður, er hafði sjö höfuð og 

tíu horn, og á höfðunum sjö enni-djásn. Og hali 
hans dró þriðja hlutann af stjörnum himinsins, og 
varpaði þeim ofan á jörðina. Og drekinn stóð frammi 
fyrir konunni, sem komin var að því að fæða, til 

9 þess að gleypa barn hennar, þá er hún hefði fætt. Og 
hún fæddi son, sveinbarn, sem stjórna mun öllum 
þjóðum með járnsprota, og barn hennar var hrifið 

$til Guðs og til hásætis hans. Og konan flýði út á 
eyðimörkina, þar sem hún hefir stað fyrir búinn af 
Guði, til þess að menn ali hana þar og þar skyldi 
hún haldast við í eitt þúsund tvö hundruð og sextíu 
daga. 

! Og strið hófst á himni: Míkael og englar hans 
fóru að berjast við drekann, og drekinn barðist og 

S englar hans. Og þeir fengu eigi staðist, og eigi 

9 hjeldust þeir heldur lengur við á himni. Og varpað 
var niður drekanum mikla, hinum gamla höggormi, 
sem heitir djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir 
alla heimsbyggðina, — honum var varpað niður á 


604 Opinberun Jóhannesar 12,10—13,2. 


jörðina, og englum hans var varpað niður með hon- 
10 um. Og jeg heyrði mikla rödd á himni, sem sagði: 
Nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríkið Guðs 
vors, og veldið hans.Smurða, því að niður hefir ver- 
ið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá 
l kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa 
sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnis- 
burðar sins, og eigi hafa þeir elskað lif sitt svo, að þeim 
18 ægði dauði. Fagnið því, himnar, og þjer sem í þeim búið. 
Vei sje jörðinni og hafinu, því að djöfullinn er stig- 
inn niður til yðar í miklum móð, þvi að hann veit, 
að hann hefir nauman tíma. 
18 Og er drekinn sá að honum var varpað niður á 
jörðina, ofsótti hann konuna, sem alið hafði svein- . 
4 barnið. Og konunni voru gefnir vængirnir tveir af 
erninum mikla, til þess að hún skyldi fljúga á eyði- 
mörkina til sins staðar, þar sem hún elst tið og tiðir 
15 og hálfa tíð, fjarri augsýn höggormsins. Og högg- 
ormurinn spjó vatni úr munni sjer á eftir konunni, 
eins og flóði, til þess að hún bærist burt af straumn- 
16 um. Ög jörðin kom konunni til hjálpar, og jörðin 
opnaði munn sinn og Ssvalg vatnsflóðið, sem drekinn 
17 gpjó úr munni sjer. Og drekinn reiddist konunni, og 
fór burt, til þess að heyja strið við hina aðra 
afkomendur hennar, þá er varðveita boð Guðs og 
18 hafa vitnisburð Jesú. Og hann nam staðar á sjávar- 
sandinum. | 
| 3 Og jeg sá dýr stíga upp af hafinu; það hafði 
tíu horn og sjö höfuð, og á hornum þess voru 
tíu enni-djásn, og á höfðum þess voru guðlöstunar 
? nöfn. Og dýrið, sem jeg sá, var líkt pardusdýri, oæ 


'Opinberun Jóhannesar 19,3— 14. 605 


fætur þess voru sem bjarnarfætur, og munnur þess 
eins og ljónsmunnur, og drekinn gaf þvi mátt sinn 
8 og hásæti sitt og vald mikið. Ög jeg sá eitt af höfð- 
um þess, sem væri það sært til ólifis, og banasár 
þess varð heilt, og öll jörðin fylgdi dýrinu með undr- 
á un. Og þeir tilbáðu drekann, af því að hann hafði 
gefið dýrinu vald sitt, og þeir tilbáðu dýrið, segjandi: 
Hver jafnast við dýrið, og hver getur barist við það? 
5 Og því var gefinn munnur, er talaði stóryrði og guð- 
lastanir, og þvi var vald gefið að starfa í fjörutíu og 
$€ tvo mánuði. Og það lauk upp munni sínum til last- 
mæla gegn Guði, til að lastmæla nafni hans og tjald- 
7 búð hans, þeim sem á himni búa. Og því var leyft * 
að heyja stríð við hina heilögu og sigra þá, og því 
var gefið vald yfir sjerhverri kynkvísl og lýð og 
8 tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðinni búa, 
munu tilbiðja það, hver og einn sá, er eigi á nafn 
sitt ritað í lífsbók lambsins, er slátrað var frá grund- 
* völlun veraldar. Ef einhver hefir eyra, þá heyri 
% hann. Ef einhver herleiðir, skal hann herleiddur 
verða; ef einhver deyðir með sverði, skal hann 
með sverði deyddur verða. Hjer reynir á þolgæði 
og trú hinna heilögu. 
H Og jeg sá annað dýr stiga upp af jörðinni, og 
það hafði tvö horn lík lambshornum, og það talaði 
12 eins og dreki. Og það fer með alt vald fyrra dýrs- 
ins, ;fyrir augsýn þess, og það lætur jörðina og þá, 
sem á henni búa, tilbiðja fyrra dýrið, hvers banasár 
18 varð heilt. Og það gjörir tákn mikil, svo að það 
lætur enda eld falla af himni ofan á jörðina í aug- 
té sýn mannanna. Og það leiðir afvega þá sem á jörð- 


606 Opinberun Jóhannesar 13,15—14,4. 


inni búa, með táknunum, sem því var veitt að gjöra 
í augsýn dýrsins, og það segir þeim sem á jörð- 
inni búa, að þeir skuli gjöra líkneski dýrinu, sem 
15 sárið hefir undan sverðinu og lifði þó. Og því var 
veitt að gefa líkneski dýrsins anda, til þess að líkn- 
eski dýrsins gæti jafnvel talað, og komið því til 
leiðar, að allir þeir yrðu deyddir, sem ekki skyldu 
16 vilja tilbiðja líkneski dýrsins. Og það lætur alla, smáa 
og stóra, auðuga og fátæka, og frjálsa og ófrjálsa, 
17 setja merki á hægri hönd sjer eða á enni sín, og 
kemur því til leiðar, að enginn geti keypt eða selt, 
nema hann hafi merkið, nafn dýrsins, eða tölu nafns 
18 þess. Hjer reynir á speki; sá sem skilning hefir, reikni 
tölu dýrsins, því að tala manns er það, og tala hans 
er sex hundruð sextíu og sex. 
Í 4 Og jeg sá og sjá: Lambið stóð á Sionfjalli, 
og með því hundrað og fjörutíu og fjórar 
þúsundir, sem höfðu nafn þesg og nafn föður þess 
2 skrifað á ennum sjer. Og jeg heyrði rödd af himni, 
sem raust margra vatna, og sem raust mikillar 
þrumu, og röddin sem jeg heyrði, var eins og hörpu- 
8 hljómur harpara, sem hörpur sínar slá. Og þeir 
syngja sem nýjan söng frammi fyrir hásætinu og 
frammi fyrir verunum fjórum og öldungunum, og 
enginn gat numið sönginn, nema þær hundrað fjöru- 
tíu og fjórar þúsundir — þeir sem út eru leystir frá 
€ jörðinni. Þetta eru þeir, sem ekki hafa saurgast með 
konum, því að þeir eru sem meyjar; þeir fylgja 
lambinu hvert sem það fer; þeir voru leystir út úr 
hóp mannanna, frumgróði handa Guði og handa 


„Opinberun Jóhannesar 14,5—14. 607 


$ lambinu. Og í munni þeirra var enga lygi að finna; 
þeir eru lýtalausir. 

9 Og jeg sá annan engil fljúga um miðhimininn, 
og hjelt hann á eilifum fagnaðarboðskap, til að boða 
þeim, sem á jörðinni búa, og sjerhverri þjóð og kyn- 

1 kvísl og tungu og lýð, segjandi hárri röddu: Óttist 
Guð og gefið honum dýrð, „því að komin er stund 
dóms hans, og tilbiðjið þann, sem gjört hefir him- 
ininn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnanna. 

S Og enn annar engill kom á eftir og sagði: Fall- 
in er, fallin er Babýlon hin mikla, sem byrlað hefir 
öllum þjóðum af reiðivini saurlifnaðar sins. 

. Og annar engill, hinn þriðji, kom á eftir þeim 
og sagði hárri röddu: Ef einhver tilbiður dýrið og 
líkneski þess, og fær merki á enni sitt eða hönd 

10 sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiðivíni Guðs, 
sem byrlað er óblandað í reiðibikar hans, og hann 
mun kvalinn verða í eldi og brennisteini í augsýn 

11 heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn 
af kvölum þeirra stígur upp um aldir alda, og eigi. 
hafa þeir hvíld dag og nótt, þeir sem dýrið tilbiðja 
og líkneski þess, og hver sá er tekur merki nafns. 

13 þess. Hjer reynir á þolgæði hinna heilögu — þeir er 
varðveita boð Guðs og trúna á Jesúm. 

ið Og jeg heyrði rödd af himni, sem sagði: Rita 
þú: Sælir eru dánir, þeir sem í Drotni deyja upp 
frá þessu. Já, segir andinn, til þess að þeir fái 
hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja 
þeim. 

14 Og jeg sá, og sjá: Hvitt ský, og einhvern sá 
jeg sitja á skýinu, líkan syni manns, og hafði hann 


#08 Opinberun Jóhannesar 14,15—15,3. 


#5 gullkórónu á höfðinu og í hendi sjer bitra sigð. Og 
annar engill kom út úr musterinu; hann kallaði hárri 
röddu til þess sem á skýinu sat: Ber þú út sigð 
þina og sker upp, því að komin er stundin til að 

- uppskera, því að sáðland jarðarinnar er fullþroskað. 

16 Qg sá sem á skýinu sat, brá sigð sinni á jörðina, og 
upp var skorið af jörðinni. 

#7 Og annar engill gekk út úr musterinu, sem erá 

18 himnum, og hann hafði líka bitra sigð. Og annar 

- engill gekk út frá altarinu, og hann hafði vald yfir 

 Ældinum, og hann kallaði hárri röddu til þess, sem 
hafði bitru sigðina, og sagði: Ber þú út bitru sigðina 
þína, og sker þrúgurnar af vínviði jarðarinnar, því 

0 að vinberin á honum eru orðin þroskuð. Og engill- 
inn brá sigð sinni á jörðina, og afskar vinvið jarðar- 
innar, og kastaði honum í reiði-vínþröng Guðs hina 

20 miklu. Og vinþröngin var troðin fyrir utan borg- 
ina, og gekk blóð út af vínþrönginni, svo að tók 
upp undir beisli hestanna, um eitt þúsund skeið og 
sex hundruð. 

Í 5 Og jeg sá annað tákn á himni, mikið og 

undursamlegt: sjö engla, sem höfðu sjö 
síðustu plágurnar, því að með þeim fullnaðist reiði 
Guðs. | 

Og jeg leit sem glerhaf eldi blandið, og þá, sem 
unnið höfðu sigur á dýrinu og á líkneski þess og á 
tölu nafns þess, standa við glerhafið og halda á 

%hörpum Guðs. Og þeir syngja söng Móse, (Guðs 
þjóns, og söng lambsins, segjandi: Mikil og dásam- 
leg eru verkin þín, Drottinn Guð, þú alvaldi; rjettlátir 

og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldanna. 


Opinberun Jóhannesar 15,4—16,7. 609 


€ Hver skyldi ekki óttast, Drottinn, og vegsama nafn 
þitt? Því að þú einn ert heilagur, því að allar þjóðir 
munu koma og tilbiðja frammi fyrir þjer, því að rjett- 
látir dómar þínir eru opinberir orðnir. uu 

% Og eftir þetta sá jeg, og upp var lokið musteri 

* vitnisburðar-tjaldbúðarinnar á himni. Ög út gengu 
úr musterinu englarnir sjö, sem höfðu plágurnar sjö, 

klæddir hreinu skínanda líni og gyrtir gullbeltum um 

7 brjóst. Og englunum sjö fekk ein af verunum fjór- 

um Sjö gullskálar, fullar reiði Guðs, hans er lifir um 

$ aldir alda. Ög musterið fyltist af reyknum af dýrð 
Guðs og af mætti hans, og enginn mátti innganga 
í musterið, uns fullnaðar væru hinar sjö plágur engl- 
anna Sjö. 
16 Og jeg heyrði raust mikla frá musterinu 
segja við englana sjö: Farið og hellið úr 
þeim sjö skálum Guðs reiði yfir jörðina. 

2 Og hinn fyrsti fór og helti úr sinni skál á 
jörðina. Og ill og hættuleg kaun komu á menn- 
ina, sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski 
þess. | 

$ Og hinn annar helti úr sinni skál í hafið, og það 
varð að blóði, eins og blóði dauðs manns, og sjerhver 
lifandi sál dó, sú er í hafinu var. 

“ Og hinn þriðji helti úr sinni skál í fljótin og 
6 uppsprettur vatnanna, og það varð að blóði. Og 

- Jeg heyrði engil vatnanna segja:  Rjettlátur ert þú, 
þú sem ert og þú sem varst, þú:hinn heilagi, að þú 

% hefir dæmt þannig; því að þeir hafa úthelt blóði 

“ heilagra og spámanna, og þú hefir gefið þeim blóð 

7 að drekka; maklegir eru þeir þess. Og jeg heyrði 

89 


610 Opinberun Jóhannesar 16,8— 18. 


altarið segja: Já, Drottinn Guð, þú alvaldi, - sannir 

- og rjettlátir eru dómar þínir. 

8 "Og hinn fjórði helti úr sinni skál yfir sólina, og 
honum var gefið vald til að brenna mennina í eldi. 

"Og mennirnir stiknuðu í ofurhita, og lastmæltu 
nafni Guðs, sem valdið hefir yfir plágum þessum, 
og ekki gjörðu þeir iðrun, til að gefa honum dýrðina. 

ið Og hinn fimti helti úr sinni skál yfir hásæti 

- dýrsins; og konungdómur þess myrkvaðist og menn 

11 þjtu í tungur sínar af kvöl. Og menn lastmæltu Guði 
himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín, og eigi 
gjörðu þeir iðrun og ljetu af verkum sinum. 

18 Og hinn sjetti helti úr sinni skál yfir fljótið 
mikla, Evfrat; og vatnið í því þornaði upp, svo að 
vegur yrði búinn fyrir konungana, þá er koma úr 

18 sólaruppkomu-stað. Og jeg sá koma út af munni 
drekans og út af munni dýrsins og út af munni fals- 
spámannsins þrjá óhreina anda, sem froskar væru, 

14 því að þeir eru djöfla-andar, sem gjöra tákn, sem út 
ganga til konunga allrar heimsbygðarinnar, til að 
safna þeim saman til stríðsins á hinum mikla degi 

1ð Guðs hins alvalda. — Sjá, jeg kem eins og þjófur; 
sæll er sá sem vakir og varðveitir klæði sín, til 
þess að hann gangi ekki nakinn um kring og menn 

16 sjái blygðun hans. — Og þeir söfnuðu þeim saman á 

“ þann stað, sem á hebresku kallast Harmagedón. 

a Og hinn sjöundi helti úr sinni skál yfir loftið, og 
raust mikil kom út úr musterinu, frá hásætinu, seg} 

18 andi: Það er skeð. Og það komu eldingar og raustir 
og þrumur, og mikill landskjálfti, svo að slíkur hefir 
eigi komið, frá því menn urðu til á jörðinni, jafn- 


Upinberun Jóhannesar 16,19—17,8. | 611 


19 ákaflega mikill landskjálfti. Og borgin hin mikla fór 
- Í þrjá hluti, og borgir þjóðanna hrundu. Og minst var 
- hinnar miklu Babýlonar frammi fyrir Guði, til að 
2 gefa henni vinbikar heiftarreiði hans. Og allar eyjar 
21 hurfu og fjöllin voru ekki lengur til. Og stórt hagl, 
- vættarþungt, fellur niður af himni yfir mennina; og 
mennirnir lastmæltu Guði fyrir haglpláguna, því að 

. mjög svo mikil er plágan af því. 
| Í Og einn af englunum sjö, sem álda á skál- 
unum sjö, kom og talaði við mig og sagði: 
„ Kom hingað, og jeg mun sýna þjer dóminn yfir 
- skækjunni hinni miklu, sem yfir situr mörgum vötnum, 
2 sem konungar jarðarinnar hafa drýgt saurlifnað með, 
og þeir, sem á jörðinni búa, hafa orðið druknir af 
5 saurlifnaðar vini hennar. Og hann leiddi mig burt í 
- anda á eyðimörku, og jeg sá konu sitja á skarlats- 
rauðu dýri, alsettu guðlöstunar-nöfnum, og hafði það 
4 sjö höfuð og tíu horn. Og konan var skýdd purpura 
- og skarlati, og var búin gulli og gimsteinum og 
perlum, og hafði í hendi sjer gullbikar, fullan 
viðurstygðar, og var það óhreinleikur saurlifnaðar 
5 hennar. Og nafn var ritað á-enni hennar: Leynd- 
„ ardómur: Babýlon hin mikla, móðir hórkvenna og 
8 viðurstygða jarðarinnar. Og jeg sá að konan var 
' drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði Jesú votta, 
Tog jeg undraðist stórlega, er jeg leit hana. Og eng- 
illinn sagði við mig: Hví furðar þig? Jeg mun 
segja þjer leyndardóm konunnar og dýrsins, sem 
hana ber, þess er hefir höfuðin sjö og hornin tíu: 
8 Dýrið, sem þú sást, var og er ekki, og það mun stíga 
upp frá undirdjúpinu og ganga til glötunar. Óg 

89* 


612 Opinberun Jóharinesar 17,9--18,2. 


þeir sem á jörðu búa, þeir, hverra nöfn ekki hafa 
verið skrifuð í lífsins bók frá grundvöllun veraldar, 
munu undrast, er þeir sjá dýrið, að það var, og er 
9 ekki, og kemur fram. Hjer reynir á skilninginn, sem 
- hefir speki til að bera. Höfuðin sjö eru sjö fjöll, 
10 sem konan situr á, og það eru sjö konungar. Fimm 
eru fallnir, einn er nú uppi, hinn er enn ekki kom- 
11 inn, og er hann kemur, á hann að vera stutt. Og 
dýrið, sem var og er ekki, er einmitt hinn áttundi, 
12 oo er af þeim sjö, og gengur til glötunar. Og horn- 
in tíu, sem þú sást, eru tíu konungar, sem enn hafa 
- eigi tekið konungdóm, heldur fá vald sem konungar 
B eina stund ásamt dýrinu. Þessir hafa allir eitt ráð, 
14 og máttinn og vald sitt gefa þeir dýrinu. Þessir 
munu heyja stríð við lambið, og lambið mun sigra 
þá, af því að það er drottinn drotna og konungur 
konunga, og þeir sem með því eru, kallaðir og út- 
15 valdir og trúir. Og hann segir við mig: Vötnin 
sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru lýðir og 
16 fólk og þjóðir og tungur. Og hornin tíu, sem þú 
sást, og dýrið, munu hata skækjuna og munu gjöra 
hana einmana og nakta og eta hold hennar og munu 
1 brenna hana í eldi, því að Guð hefir lagt þeim í 
brjóst að gjöra vilja sinn og vera samráða og gefa 
„ ríki þeirra dýrinu, alt til þess er orð Guðs fullnast. 
18 Og konan, sem þú sást, er borgin mikla, sem heldur 
ríki yfir konungum jarðarinnar. 
Í 8 Eftir þetta sá jeg annan engil stíga ofan af 
" himninum og hafði hann mikið vald, og jörðin 
2 ljómaði'af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri 
röddu, segjandi: Fallin er, fallin er Babýlon hin 


Opinberun Jóhannesar 18,3—12. 618 


mikla, og orðin að djöfla heimkynni, og fangelsi alls 
konar óhreinna anda, og fangelsi alls konar óhreinna 
2 og viðbjóðslegra fugla, af því að hún hefir byrlað 
“ öllum þjóðum af reiðivíni saurlifnaðar síns, og kon- 
ungar jarðarinnar drýgðu saurlifnað með henni, og 
kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munað- 
ar hennar. 
é. Og jeg heyrði rödd af himni, sem sagði: Gangið 
„út, mitt fólk, út úr henni, svo að þjer eigið engan 
hlut í syndum hennar, og svo að þjer hreppið ekki 
5 plágur hennar; því að syndir hennar hlóðust alt upp 
6 til himins, og Guð mintist ranglætis hennar. Gjaldið 
henni eins og hún hefir goldið, og tvigjaldið henni 
tvöfalt eftir verkum hennar; byrlið henni tvöfalt í 
7 bikarinn, sem hún hefir byrlað. Svo mjög sem hún 
ofmetnaðist og lifði í munaði, svo mjög skuluð þjer 
henni baka kvöl og sorg; því að hún segir í sinu 
hjarta: Jeg sit og er drotning, og er eigi ekkja, og 
8 fæ alls ekki sorg að sjá. Fyrir því munu plágur 
hennar koma á einum degi: dauði og sorg og hungur, 
og í eldi mun hún verða uppbrend, því að mátt- 
%ugur er Drottinn Guð, sem hana dæmdi. Og gráta 
munu og kveina yfir henni konungar jarðarinnar, 
sem með henni drýgðu saurlifnað og lifðu í munaði, 
er þeir sjá reykinn af brennu hennar, er þeir standa 
10 langt frá af ótta fyrir kvöl hennar, og segja: Vei, 
vei, borgin hin mikla, Babýlon, borgin volduga, þvi 
að á einni stundu kom dómur þinn. Og kaupmenn 
jarðarinnar gráta og harma yfir henni, því að eng- 
3 inn kaupir nú framar vörur þeirra, vörur af gulli og 
silfri og gimsteinum og perlum, og dýru líni og 


614 | Opinberun Jóhannesar 18,13—22. 


purpura og silki, og alls konar ilmvið, og alls konar 
áhöld af filsbeini og alls konar áhöld af hinum dýr- 

18 asta viði og af eiri og járni og marmara, og kanel- 
börk og balsam og ilmjurtir og smyrsl, og reykelsi 
og vin og olíu og fint mjöl, eg hveiti og eyki og 
sauði, og hesta og vagna og man og mannasálir. 

4 Og ávöxturinn, sem sála þin girntist, hefir frá þjer 
vikið, og alt hið feita og hið skínandi er þjer horfið, 
og eigi munu menn framar örmul af því finna. 

15 Seljendur þessara hluta, sem auðgast hafa á henni, 
munu standa álengdar, af ótta fyrir kvöl hennar, 

16 grátandi og harmandi, og segja: Vei, vei, borgin hin 
mikla, sem klæddist dýru líni og purpura og skarlati, 
og var gulli roðin og gimsteinum og perlum, þvi að 

"á einni. stundu eyddist allur þessi auður. Og allir 
skipstjórar og allir farmenn og hásetar, og allir þeir, 

18 sem atvinnu reka á sjónum, stóðu álengdar, og hróp- 
uðu, er þeir sáu reykinn af brennu hennar, og sögðu: 

19 Hvaða borg jafnast við borgina hina miklu? Og þeir 
jusu mold yfir höfuð sjer, og hrópuðu grátandi og 
harmandi og sögðu: Vei, vei, borgin hin mikla, sem 
allir auðguðust á, þeir er skip eiga á sjónum, vegna 
vfirlætis hennar; því að á einni stundu var hún í 

30 eyði lögð. Fagna yfir henni, þú himinn, og þjer 
heilögu, og þjer postular, og þjer spámenn, því að 
Guð hefir rekið rjettar yðar á henni. 

a Og einn sterkur engill tók upp stein, eins og 
mikinn kvarnarstein, og kastaði í hafið, segjandi: 
Svo voveiflega mun Babýlon kollvarpast, borgin 

2 mikla, svo að engar menjar skulu eftir verða. Og 
hörpusláttur og sönglist og pípuhljómur og lúðra- 


Opinberun Jóhannesar 18,23—19,8. 615 


„gangur Skal ekki framar heyrast í þjer, og engir 
„ íþróttamenn, hverrar sem helst iðnar, skulu framar í 
." þjer finnast, og kvarnarhljóð skal eigi framar í þjer 
2 heyrast. Og lampaljós skal eigi framar í þjer lýsa, 
- og raust brúðguma og brúðar skal eigi framar heyr- 
"„ast í þjer; því að kaupmenn þínir voru höfðingjar 
Jarðarinnar, af því að allar þjóðir leiddust í villu af 
2 töfrum þinum. Ög í henni fanst blóð spámanna og 
heilagra, og allra þeirra, sem á jörðinni hafa drepn- 

" ir verið. 
19 Eftir þetta heyrði jeg sem háa rödd mikils 
fjölda á himni, og sögðu þeir: Hallelúja, 
2 hjálpræðið og dýrðin og mátturinn er Guðs vors, því 
að sannir og rjettlátir eru dómar hans, því að dæmt 
hefir hann skækjuna miklu, hana sem jörðinni spilti 
með saurlifnaði sínum, og hann hefir látið hana sæta 
8 hefnd fyrir blóð þjóna sinna. Og aftur sögðu þeir: 
Hallelúja, og reykurinn af henni stigur upp um aldir 
alda. Og öldungarnir tuttugu og fjórir fjellu fram, 
og verurnar fjórar, og tilbáðu Guð, sem í hásætinu 
2 situr, segjandi: Amen, hallelúja. Og út gekk rödd 
frá hásætinu, segjandi: Lofsyngið Guði vorum, allir 
þjer þjónar hans, þjer sem hann óttist, smáir og 
% stórir. Og jeg heyrði rödd sem mikils fjölda, og sem 
rödd margra vatna, og sem rödd frá sterkum þrum- 
um. Þær sögðu: Hallelúja, því að Drottinn Guð vor, 
- 7 hinn alvaldi, er konungur orðinn. Gleðjumst og fögn- 
"um og gefum honum dýrðina, því að komið er að 
brúðkaupi lambsins, og eiginkona hans hefir búið sig. 
2 Og veitt var henni að skrýðast dýru líni, skínandi og 
hreinu, því að dýra línið eru rjettlætisverk heilagra. 


616 Opinberun Jóhannesar 19,9—18. 


Og hann segir við mig: Rita þú: Sælir eru þeir, 
sem boðnir eru til brúðkaupsveislu lambsins. Og 
hann segir við mig: Þetta eru hin sönnu orð Guðs. 

10 Og jeg fjell fram fyrir fætur honum, til að tilbiðja 

„hann, og hann segir við mig: Varastu þetta! Jeg 
er samþjónn þinn og bræðra þinna, sem hafa vitnis- 
burð Jesú; tilbið þú Guð; því að vitnisburður Jesú 
er andi spádómsgáfunnar. 

11 Og jeg sá himininn opinn, og sjá: Hvítur hest- 
ur. Ög sá sem á honum sat, heitir Trúr og Sann- 

12 orður, hann dæmir og berst með rjettvisi. En augu 
hans eru eldslogi, og á höfði hans eru mörg enni- 
djásn, og hefir hann nafn ritað, sem enginn 

18 þekkir nema sjálfur hann. Ög hann er skrýddur 
skikkju, blóði drifinni, og nafn hans nefnist: Orð 

16 Guðs. Og hersveitirnar, sem á himni eru, fylgdu 
honum á hvítum hestum, klæddar dýru líni, hvitu 

15 og hreinu. Og af munni hans gengur út biturt sverð, 
til þess að hann slái þjóðirnar með því, og hann 
stjórnar þeim með járnsprota, og hann treður vin- 

16 þröng heiftar-reiði Guðs hins alvalda. Og á skikkju 
sinni og á lend sinni hefir hann ritað nafn: Kon- 
ungur konunga og drottinn drotna. 

sí Og jeg sá einn engil, sem stóð á sólunni, og hann 
hrópaði hárri röddu, segjandi til allra fuglanna, sem 
flugu um miðhimininn: Komið, safnist saman til 

18 hinnar miklu kveldmáltíðar Guðs, til þess að eta hold. 
konunga og hold hersveitarforingja og hold kappa og 

. hold hesta og þeirra, sem á þeim sitja, og hold allra, 
bæði frjálsra og ófrjálsra og smárra og stórra. 


Opinberun Jóhannesar 19,19—-20,6. 6l7 


19 Og jeg sá dýrið og konunga jarðarinnar og her- 
sveitir þeirra safnaðar saman, til að heyja stríð við 
20 þann sem á hestinum sat, og við herlið hans. Ög 
dýrið var handtekið og ásamt þvi falsspámaðurinn, 

/ sem táknin gjörði Í augsýn þess, en með þeim leiddi 
hann afvega þá, sem tekið höfðu við merki dýrsins, 
og þá, sem tilbeðið höfðu líkneski þess; báðum þeim 
var kastað lifandi í eldsdíkið, sem logar af brenni- 

?1 steini. Og hinir aðrir voru drepnir með sverði þess, 
er á hestinum sat, sverðinu, sem út gekk af munni 
hans, og allir fuglarnir söddust af hræum þeirra. 
20 Og jeg sá engil stíga niður af himni, og hjelt 

hann á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri 

2 í hendi sjer. Og hann tók drekann, hinn gamla högg- 
orm, sem er djöfull og Satan, og batt hann um þúsund 
? ár. Og hann kastaði honum í undirdjúpið, og læsti og 
setti innsigli yfir honum, 8vo að hann ekki framar 
leiddi þjóðirnar afvega, alt til þess er fullnuðust 
þúsund árin. Eftir það á hann að vera leystur um 
stuttan tima. 

4 Og jeg sá hásæti, og menn settust í þau, og dóms- 
"vald var þeim fengið, og jeg sá sálir þeirra, sem 
hálshögnir höfðu verið sakir vitnisburðar Jesú og 

- sakir orðs Guðs, og voru það þeir hinir sömu, sem 
ekki höfðu tilbeðið dýrið nje líkneski þess, og ekki 

. höfðu fengið merki á enni og á hönd sjer. Og þeir 
Slifðu og ríktu með Kristi um þúsund ár. En aðrir 
dauðir lifnuðu ekki fyr en þúsund árin fullnuðust. 
8 Þetta er fyrri upprisan. Sæll og heilagur er sá, sem 
á hlut í fyrri upprisunni, yfir þeim hefir hinn annar 
dauði ekki vald, heldur munu þeir vera prestar Guðs 


618 Opinberun Jóhannesar. 20,7—21,2. 


- og Krists, og þeir munu ríkja með honum um þús- 
und ár. | 
7)... Og er þúsund árin eru fullnuð, mun-Satan verðá 
8 leystur úr fangelsi sínu. Og hann mun út ganga, til 
að leiða þjóðirnar afvega, þær sem eru á fjórum 
skautum jarðarinnar, Góg og Magóg, til að safna 
- þeim saman til stríðs, og tala þeirra er sem sandur 
9 sjávarins. Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar, og 
kringdu um herbúðir heilagra og borgina elskuðu; 
10 og eldur fjell af himni ofan og eyddi þeim. Og 
djöflinum, sem leiðir þá afvega, var kastað í díkið 
elds og brennisteins, þar sem bæði dýrið er og fals- 
spámaðurinn; og þeir munu kvaldir verða dag og 
nótt um aldir alda. 
11 Og jeg sá mikið hásæti hvítt og þann sem í því 
sat; og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð, og 
12 staður var ekki til fyrir þau. Og jeg sá þá dauðu, 
stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu, og bók- 
um var lokið upp. Og annari bók var lokið upp, 
og það er lifsins bók, og hinir dauðu voru dæmdir, 
eftir því sem ritað var í bókunum, samkvæmt verk- 
18 um þeirra. Og hafið skilaði hinum dauðu, þeim sem 
í þvi voru, og Dauðinn og Helja skiluðu þeim dauðu, 
sem í þeim voru, og einn og sjerhver var dæmdur 
14 eftir verkum sínum. Og Dauðanum og Helju var 
kastað í eldsdíkið; þetta er hinn annar dauði, elds- 
15 dikið. Og hver sem.ekki fanst ritaður í lífsins bók, 
honum var kastað í eldsdíkið. 
21 Og jeg sá nýjan himin og nýja jörð, því að 
hinn fyrri himinn og hin fyrri jörð voru horfin, 
2 og hafið er ekki framar til. Og jeg sá borgina helgu, 


"Opinberun Jóhannesar 21,3—12. | 619 


" nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna 
3 sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og jeg 
heyrði raust mikla frá hásætinu, er sagði: Sjá, tjald- 
búð Guðs er meðal mannanna, og hann mun búa 
hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálf- 

4 ur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Ög hann mun 
þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun 
ekki framar til vera, hvorki harmur nje vein, nje 

5 kvöl er framar til; hið fyrra er farið. Og sá, sem í 
hásætinu sat, sagði: Sjá, jeg gjöri alt nýtt, og hann 
segir: Rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. 

€ Og hann sagði við mig: Það er skeð. Jeg er Alfa 
og Ómega, upphafið og endirinn. Jeg mun gefa þeim 

7 ókeypis, sem þyrstur er, af lind lifsvatnsirs. Sá er 
sigrar mun erfa þetta, og jeg mun vera hans Guð, 

80g hann mun vera minn sonur. En fyrir hugdeiga 
og vantrúaða og viðurstyggilega, og manndrápara og 
frillulifismenn og töframenn, og skurðgoðadýrkendur 
og alla lygara — þeirra hlutur mun vera í dikinu, 
sem logar af eldi og brennisteini, sem er hinn annar 
dauði. 

ð Og nú kom einn af englunum sjö, sem hjeldu á 
skálunum sjö, sem fullar voru af plágunum sjö, hin- 
um síðustu, og talaði við mig, segjandi: Kom hing- 
að, og jeg mun sýna þjer brúðina, eiginkonu lambsins. 

10 Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall, 
og sýndi mjer borgina helgu, Jerúsalem, sem niður 

tl steig af himni frá Guði, og hafði dýrð Guðs; ljómi 

“ hennar var líkur dýrasta steini, sem jaspissteinn 

13 krystallskær. Hún hafði mikinn og háan múr, og 

" hafði tólf hlið, og við hliðin tólf engla, og nöfn á 


620 Opinberun Jóhannesar 21,18—27. 


rituð, sem eru nöfn hinna tólf kynkvísla Ísraelssona. 
18 Móti austri voru þrjú hlið, og móti norðri þrjú hlið, 
14 og móti suðri þrjú hlið og móti vestri þrjú hlið. Og múr 
borgarinnar hafði tólf undirstöðusteina, og á þeim tólf 
15 nöfn hinna tólf postula lambsins. Og sá, sem við mig 
talaði, hjelt á kvarða, gullstaf, til að mæla borgina og 
16 hlið hennar og múr hennar. Og borgin liggur í fer- 
hyrning, jöfn á lengd og breidd. Og hann mældi 
borgina með stafnum, tólf þúsund skeið; lengd hennar 
17 og breidd og hæð eru jafnar. Og hann mældi múr 
hennar, hundrað fjörutíu og fjórar álnir, eftir kvarða 
18 manns, sem er mál engils. Og efni múrsins um hana 
var jaspis, og borgin var skirt gull, sem skært gler 
19 væri. Undirstöðusteinar borgarmúrsins voru skreyttir 
alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðusteinninn 
var jaspis, annar saffir, þriðji kalsedón, fjórði smar- 
20 aað, fimti sardónyx, sjetti sardis, sjöundi krýsólit, 
áttundi beryll, níundi tópas, tíundi krýsópras, ellefti 
#1 hýasint, tólfti ametýst. Og hliðin tólf voru tólf perl- 
ur, og hvert hliðið fyrir sig var úr einni perlu; og 
stræti borgarinnar var skirt gull, sem gagnsætt gler. 
22 Og musteri sá jeg ekki í henni, því að Drottinn Guð, 
28 hinn alvaldi, er musteri hennar og lambið. Ög borg- . 
in þarf ekki heldur sólar við eða tungls, til að lýsa 
sjer, því að dýrð Guðs skín á hana, og lambið er 
% lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi 
hennar, og konungar jarðarinnar færa henni dýrð 
25 gína. Og hliðum hennar verður alls ekki lokað um 
2 daga — því að nótt verður þar ekki. Og menn 
27 munu færa henni dýrð og vegsemd þjóðanna. Og 
alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga, nje sá 


Opinberun Jóhannesar 29,1—12. 621 


sem fremur viðurstygð eða iðkar lygi; — engir nema 
“ Þeir einir, sem ritaðir eru í lífsbók lambsins. 
| 29 Og hann sýndi mjer móðu lifsvatnsins, skin- 
andi sem krystall, og rann hún frá hásæti 
2Guða og lambsins, á miðju stræti borgarinnar. Og 
beggja vegna móðunnar var lifsins trje, sem ber tólf 
' sinnum ávöxt, á mánuði hverjum gefur það ávöxt 
sinn, og blöð trjesins eru til lækningar þjóðunum. 
20g engin bölvun mun framar til vera, og hásæti 
“ Guðs og lambsins mun í henni vera, og þjónar hans 
4 munu honum þjóna. Og þeir munu sjá ásjónu hans, 
5og nafn hans mun vera á ennum þeirra. Og nótt 
mun ekki framar til vera, og þeir þurfa ekki lampa- 
 Tjós nje sólarljós, því að Drottinn SA skin á þá, og 
þeir munu ríkja um aldir alda. 
S Og hann sagði við mig: Þessi orð eru áreiðan- 
"leg og sönn; og Drottinn, Guð anda spámannanna, 
' sendi engil sinn, til að sýna þjónum sinum það sem 
7 verða á innan skamms. Sjá, jeg kem skjótt. Sæll 
er Sá, sem varðveitir spádómsorð. þessarar bókar. 
4 Og jeg, Jóhannes, er sá sem heyrði og sá þetta, 
"og er jeg hafði heyrt það og sjeð, fjell jeg niður til 
að tilbiðja fyrir fótum engilsins, sem sýndi mjer þetta. 
9 Og hann segir við mig: Varastu þetta! Jeg er sam- 
þjónn þinn og bræðra þinna, spámannanna, og þeirra 
' sem varðveita orð þessarar bókar. Tilbið þú Guð. 
2 Og hann segir við mig: Innsigla þú ekki spá- 
dómsorð þessarar bókar, því að tíminn er í nánd. 
11 Hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti, og 
hinn saurugi saurgi sig áfram, og hinn rjettláti stundi 
18 áfram rjettlæti, og hinn heilagi helgist áfram. Sjá, 


622 Opinberun Jóhannesar 22,13—21. 


jeg kem skjótt, og launin hefi jeg með mjer, til að 

18 gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Jeg - 
er Alfa og Ómega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upp- 

14 hafið og endirinn. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur 
sínar, til þess að þeir geti fengið aðgang að lífsins 

ið trje, og megi ganga um hliðin inn í borgina. Úti 
gista hundarnir og töframennirnir og frillulífismenn- 
irnir, og manndrápararnir og skurðgoðadýrkendurnir, 
og hver sem elskar og iðkar lygi. 

18 Jeg, Jesús, hefi sent engil minn, til að votta fyrir 
yður þessa hluti í söfnuðunum. Jeg er rótarkvistur 
og kyn Davíðs, stjarnan skínandi, morgunstjarnan. 

17 Og andinn og brúðurin segja: Kom þú! Og sá, 
sem heyrir, segi: Kom þú! Og sá sem þyrstur er, 
hann komi. Hver sem vill, hann taki ókeypis lífs- 
ins vatn. 

18 Jeg votta fyrir hverjum þeim manni, sem heyrir 
spádómsorð þessarar bókar, að leggi nokkur við þau, 

' mun Guð á hann leggja þær plágur, sem um er ritað 

1 í þessari bók. Og taki nokkur af orðum spádóms- 
bókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í 
trje lífsins og í borginni helgu, sem um er ritað í þess- 
ari bók. 

20 Sá, Sem þetta vottar, segir: á, jeg kem óð 
Amen. Kom þú, Drottinn Jesú! 

al Náðin Drottins Jesú sje með hinum heilögu. Amen. 


BÆKUR NÝJA TESTAMENTISINS. 


Máttöusar guðspjall siss 
Markúsar fiðspjáll 02 
Lúkasar guðspjall .........000000.0000.0...0. 0... Rr 
Jóhganesár {0ðspjAll. 
Postalásafán ss Sr 
Brjet Páls:til Bomvera ss si nasa 
—  — „ hið fyrra, til Korintumanna .......000.000000000. 
—  — „ hið síðara, — A 
— til Galatamaðn 
—  — — Efesusmanna ......00000000s0000n s.n... 
— — — Filippiímapná....ooosssssssssssssasssss s.s 
—  — — Kólossamanna .....0.000000000. 000... a 
—  —, hið fyrra, til Þessaloníkumanna .......0.000000... 
—  — „ hið síðara, — ES 
—  —, hið fyrra, til Timóteusar..........0000.00........ 
—  — „ hið síðara, — a 
2 
a IN 
Bjetið til: HODPOR:1 05:50 að ða st 
Brjef Jakobs ......... Sr 
Brjef Pjeturs, hið fyrra ......0..0.000000.. 00... 
— Ey dlið:BÍÐAFN 
Brjef Jóhannesar, hið fyrsta .........0000000 0000... 00... 
— — jr MIÐ ANAO 
= — (0 a) 
Bre -Júlasðt A 


Opinberun Jóhannesar. .....oeecsessesenssssss ss. 









This book should be returnedk. 
the Library on or before the last — {a ni 
stamped below. ' 
A fine of five cents á day is incurröd. 
by retaining it beyond the specified 
time. „ 
Please return promptly. 





DUE NOV 27 1928 


SIENA 29:19 


